સુક્ક અને મકારાક 
છીવણુજી ડાયાભાઈ દેસાઈ 
નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ-૯ 


સવ* હક પ્રકાશક સ“થાને આધીન 


પહેલી આવૃત્તિ, ૧૯૩૬, પ્રત ૧,૫૦૦ 
સુધારા-વધારાવાળી ખીજ આવૃત્તિ, ૧૯૩૯, પ્રત ૨,૦૦૦ 
પુતસુંત્રણ ૬૯૪૪, પ્રત ૨,૦૦૦ 


સુધારા-વધારાવાળી ત્રીજ આવૃત્તિ, ૬૯૫૨,,પ્રત ૩,૦૦૦ 


સાર રૃપિયા જીલાઈ, ૬૯૫૨ 






આનદતાં 

જીત્રનતો આનદ દરેક માણુસતે જુદાં ક જડે છે. વધાડ્રેમાં 

વધારે માણસોને “ ખાવુંપીલું અને શ ચે રહેકું“-ચમઝફા ન 
હોય છે. રાષ્ટ્ર જે દુરૈવ્વમાં ન સપડાયુ હોય અએશ્ે્નઝેને 

મહત્તાકાંક્ષા ન વળગી હોય તો આ જ સ્થિતિ સ્વાભાવિક છે એમ 

માનવાને વાંધો નથી સુખી અને નિશ્ચિત કોટુમ્બિક જીવનમાં જે ધમના 

સ'સ્કારો, જ્ઞાનની સહેજસાજ નિદા, અને સહેજે પ્રાપ્ત થયેલી સમાજસેવા 


એટલું ઉમેરીએ એટલે જીવન સ'પૂર્ણ થયું. કરોડો લોકો માટે આથી વધારે 
ઉત્કટ જીત્રત હોતુ નથી. 


જીવતતી સ્વાભાવિકતામાં વિશાળ કુદરત સાથેનો થોડાધણુા પરિચય, સગાં- 
વહાલાંનતે મળવાને કાજે અથવા યાત્રાઉત્સવને પ્રસંગે “કરેલી થોડીક ' મુસાકરી 
દ્વારા તો હોય જ છે. એની સાથે ધાસિક સ'સ્કારોના વિધિએ અતે પૂન્નએ, 
વ્રતો અને ઉત્સવો! વગેરે આવવાથી સ્થાવરપણાના દોષો સહેજે નીકળી*જય છે. 


પણુ માણુસ એટલાથી સતુછ્ નથી થતો. સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર રહી 
શળતી જીવનની સવસાધારણુ સંપૂર્ણતા એતે આકર્ષતી નથી. એતે એ 
અલૂણી લાગે છે. જીવનના કોઈ એક અથવા અતેક અગતોા સકોચ ડરીને 
પણુ ખીજ કાઈ એક ખાસ દિશામાં માણુસ ઉત્કટતાથી દડવા માગે છે. 
કેઈ પ્રયોગવીર્‌ થાય છે, કોઈ જ્તાનવીર્‌ બતે છે, કોઈ પ્રવાસવીર્‌ ખતી પરિત્રાટ 
થઈ ન્નય છે, કોઈ સ'ઘતે! આગેવાન ખતી સામુદાયિક પરાક્રમ કરે છે, કોઈ 
આત્માની ખોજમાં ત્યાગવીર. બતે છે, કોઈ ગર્‌ડ અને ચ“ડોળને પણુ હર્‌ાવી 
કક્ષ્પનાકાશમાં ઉત્તરોત્તર ઊ'ચાં તે ઊંચાં ઉડુયતો સાધે છે. કોઈ ર્ચનાકુશળ 
સ્યતિ ખતે છૈ, તો કોઈ નગરસસ્થાપક તરીકે અમર થાય છે. કેટલાકથી 
તો રાષ્ટ્રપતિ કે રાષ્ટ્રપિતા થયા વગર રહેવાતું જ નથી. જ્યારે કેટલાક તો 
કોઈ પણુ સધ કે કે રાષ્ટ્ર પ્રતો વિશેષ નિષ્ઠા કેળવ્યા વગર્‌ આખા મતુષ્યજ્વન 
માટે નવા ખમીર જેવા ખતી કય છે. કોઈ સત્યને શોધે છે તો કોઈ શિવની 


ઉપાસના કરે છે. કોઈ સામર્થ્ય ખોલવે છે તો કોઈ ભાવનાઓ કેળવે છે 
દરેકતો આનદ જુદ્દો જ હોય છે. 


ણુ કત્લ જ ભર જાય૧ પા 





૪ 


આમ હૈવો છતા  સોન્દર્ય્તી ઉપાસના, હુન્નર અને કળાતુ અતુશીલન, 
'નિસગ*નું નિરીક્ષણ તેમ જ જવનકળાની કેળવણી એ આન'દના ન દ્વિષય 
ગણાયા છે. દરેક માણુસના જ્વતતુ ,આ પાસુ ઓછુંવત્તું ખોલેલું હોય જ 
છે. જનાકાશમાં જે આ આર્નાદસૂય" ચળકતો ન હે હોત, આ આનન્દચન્દ્ર 
મલપતો ન હોત તો જવવામાં કેતે ર્સ આવત ? 


આનન્દ એ વસ્તુ જ એવી છે કે એતો અનુભવ લેવા માટે બીન્નને 
તોતરવાથી તે બેવડાય છે. દુ:ખોતો સંવિભાગ કરવાથી એની વેદના સહન 
કરવા જેટલી હળવ્્રી:શ્રાય છે અને મુખમાં કોઈનો ભાગ પાડવાથી તે 
ખેવડાય છે, ઘણી વાર્‌ સાત્તિક ખતે છે અને એમાંથી સુખથીયે નિરાળા 
એવો નવો જ આનદ પ્રાપ્ત થાય છે. સોતે આવા આન'દના સ'વિભાગી 
ફેમ કરાવાય ? દરેકતુ જવન અલગ અલગ સ્વત-ત્ર વહેણુમાં વહે છે. તમામ 
દૃતિયાતે કાંઈ આપણે આપણા જીવતના સાથી બતાવી રાકવાના તથી પણુ 
કળા દ્વારા -- સાહિત્ય, સંગીત, ચિત્ર, સ્થાપત્ય, રચના અતે ઘટના દ્વારા 
આપણે અરૂ ખ્ય લોકોતે આપણા આન'દની ઝાંખી કરાવી 'શઈીએ છીએ; 
અને નને વિશિષ્ઠ નનતતી શક્તિ કેળવેલી હોય તો ન્ત્યાં અસ“ખ્ય લોકોને 
આન'દપ્રતીતિ થતી નહોતી ત્યાં આનદ ગ્રહણુ કરવાની શક્તિ અથવા ક્ષમતા 
અપી શકીએ છીએ. એતે જ કલાદણિ કહે છે. 


કળાની અનુભૂતિ જેને થઈ છે તે એકલપેટો રહી શકતો. જ નથી. 
એતે બીન્ને કોઈ ન મળે તોયે એ પોતાતો આન'દ પોતા માટે જ એક યા 
ખીજ રીતે નોંધી ઝ્‌ાપ્મતાતો. એકાન્તમાં રહી ધ્યાનમસ્ર થનાર ત્રડષિએ પણુ 
તત્તપ્રાપ્તિતા આનદ થતાં ગાઈ ઊકે છે. કેટલાક ઝાડતી છાલ પર, હાડકાંના 
કૂલક પર્‌ કે પથરાતી પીઠ પર્‌ પોતાનો આનદ કોતરી નાખે છે. આનદની 
આ સર્જકતા અદમ્ય હોય છે અને એ સર્જનતે કારણે વળી નવા આનદતી 
જે સેરો છૂટે છે તે તો જુદી જ; 

એવી જ સિસક્ષાને કારણું પરમાત્માએ એકતા અનેક થવાનું પસદ 
કર્યુ", આ અન'ત લીલા્‌મયી સૃણિ સરજી, એમાં અનત અવતારો રચ્યા, 
અતે એમાં સનાતન, એટલે કે નિત્ય#તન, યૌવન રેડયુ'. વિધાતાતના આ આન'દ 
ઝે ડેતે અપે? કેતી સાથે એતો! એ રૂવિભાગ કરે ? ઝજાવર ન ₹ઘરતે એટલા 
ખાતર એ એકતો અતેક થયે. અને એ અનેકત્વ ગમે તેટલું વિસ્તરે તોયે મૂળ 
એકત્વ તૃટ્તું જ નથી એ અનુભવનો આન'દ એણે મેળવ્યો. વિવિધતામાં 
એક્તા અતુસ્યૃત છે. એન્લુ જ નહીં પણુ તે અખડ રહે છે, અતે વધારે 
પરિસ્કૂટ થાય છે એ અનુભવમાં જ રૈવી સમાધાન રહેલુ છે. દુનિયામાં ગમે 


છ્‌ 


તેટલી મુસાકરી કરીએ તોયે આકાશના તારાઓ સાથે તે સાથે જ છે એમ 
જેઈ જેમ આપણુતે કરુ ધેર જ હોઈએ એવો અનુસત્ર થાય છે તેમ જ 
વિવિધનામાં રહેલું એક્થ અતુસનવાથી સત્તર એક જ તત્ત્વ ભરેલુ છે, એને 
દેતાનદ થાય જે. 

જેની વૃત્તિ આ અદૈૈતને પાર્ખતી થઈ તેતામાં આત્મનેપદી અને 
પરસ્મેપદી એવી ખે લાગય્‌ીઓ ખીલે છે અતે એ ખે વચ્ચે પાછો એક 
ઉસયપદી ગેકરાગ જમે છે. કળાવૃત્તિથી પ્રેરિત થઈતે લખાયેલી તોંધો 
રચાયેલા નિબ'ધો અને અપાચેલાં ભાષણા ગમે તેટલાં પરસ્સૈપદી કરીએ 
તાયે તેનો પ્રધાન સર આત્મતેપદી જ રહે છે આ લખાણોમાં “પણુ એ જ 
પ્રકાર દેખાઈ આવશે. આમાં અસાધાર્ણુ જેવું કશું ન હોય તોચે મૌલિકતા 
તો છે જ. અતે તેથી જ સમાનધર્મા વાચકો આગળ એ મૂકતાં કશે ક્ષોભ 
નથી થતો આમાંતો કટલોક ભાગ તો મ'વાડના દિવસોમાં અથવા જેલની 
કોટડીમાં રાખેલી વાસરીતી તૉંધો જ છે. કેટલીક તેધોાઇ મૂળ મરાડીમાં હતી 
તે આ સંગ્રહમાં સામેલ કરવા માટે પરગજુ મિત્રોગએએ ગુજરાતીમાં ઉતારી છે 


જ 


સિ'હાવલોકન કર્તાં કદી શકું કે જવનતો આનદ વ્યક્ત ફરવાની 
શરૂઆત કરી “ હિમાલયના પ્રવાસ' સાથે. આશ્રમના સાથીઓને એ ગમ્યો 
એટલે ગુજરાત આગળ એ ધરવાની હિમત કરી. એના જ અતુકરણમાંથી 
“ખ્હાદેશતો પ્રવાસ ' લખાયે1. સરકારે જ્યારે એક વરસ માટે જેલમા પૂરી 
૨ાખ્યો ત્યારે પણુ ચાર દીવાલની અદર આનદ્યાત્રા ચાલુ જ હતી. એતે 
કાંઈક અ'શ “ ઓતર્‌તી દીવાલો 'ને નામે ભાષાખદ્ધ કરી રાખ્યો. ભાર્ત- 
સસ્કૃતિ જેવી અખડ વહેતી ભાર્તતી નદીએ જેયા પછી એમને સ્મરણાં- 
જલિ આપવી આવશ્યક હતી જ. એમાંથી કેટલીક સ્મરણાંજલિ શખ”દખહ્દ 
કરી “લોકમાતા ' નામે લોકચરણુે ધરી છે અતે જવનયાત્રાનાં થોડાંક 
સ'સ્મર્ણે। “ સ્મરણુયાત્રા 'મા પૂરી રાખ્યાં છે. ખધે યાત્રા જ છે. જવનના 
આન'દના અસ ખ્ય પ્રવાહેોતે અને ઝીણાં ઝીણાં ઝરણાંઓને એકત્ર કરી આ 
જીવતતેો આનદ ગુજરાતી પ્રશ્ન આગળ વહેતો કરી શર્દનાં વાદળાંતી પેડ 
હવે હળવો થાઉ છુ. જ 


આ ખધુ લખાણુ અતે આતે સંગ્રહ પણુ મારા મિત્રોને જ આભારી 
છે. તેમણે આ બધું મારી પાસેથી લખાવી માર્‌ જવન સમહ કયુહ છે. 
ખરેખર મૈત્રી એ જ જીવનને સર્વોચ્ચ આનદ છે. 


-દત્તાત્રેચ ખાલશકૃષ્ણ કાલેલકર 


ડૂ 
ક 


ખીજ આવૃત્તિમાંથી 
વિશ્વ-કવિ રવીન્દ્રનાથ ગાય છે : 
“તણું તિર્તર અતલ બાતણ્ઘારા 7 


માણુસ જવે છે ત્યાં સુધી એતી આન'દધારા વલ્યા જ કરવાની. એ 
ખૂટે કે તૂટે એટલે છવનતો અ'ત આવ્યો 


। વિદ્યાથી“એને જીવનમાં આનદ શોધવામાં અતે તે આન'દ વ્યક્ત 
કગ્વાતી ભાષા કેળવવામાં આ ચોપડી શે યત્કિશિત્‌ મદદગાર તીવડે તો 
મારો આતદ ઘણે! વધશે. 

દત્તપ્ત્રેચ ખાલશૃષ્ણુ ડાલેલકર 


ત્રીજ આવૃત્તિ પ્રસ'ગે 


કેટલી આનદની વાત છે કે મારા જીવતતા આત'દમાં ભાગીદાર થવા 
માટે તવાનતવા સમભાવીએ વરસોવરસ મળતા જ નય છે. એમના એ 
સમભાવથી પ્રોત્સાહન પામીને હુ પણુ આર્નદનાં નર્વા નવાં ક્ષેત્રો એમની 
આગળ પીરસતા જ ન્‍નઉ' છુ. 


આમ આન'દનું કલેવર વધતુ ન્નય તો એવી સામે વાંધો કેણુ 
ઉડાવી શકે? હુ તો નદી, પહાડ, સરોવર, ખેતરે, માહલાંએ, પશુએ, 
પક્ષીઓ, માણુસો અને એમની કૃતિઓ બધાંતે આન ૬ સ્કૂતિ' અને આન'દપૂર્તિ 
તરીકે જ એઓળખુ છુ. પહેલાં જ્યાં આનદ જડતો ન હત્તા ત્યાં હવે એ 
જડવા માંડયો છે, ન્યાં ક જડતો હતો ત્યાં અતી માત્રા પણુ વધે છે. 
એના આન'દ્લેખ સમર્થ હેય જે પ્રાકૃત, અતે તો ખધા આન'દને જ અપિત 
છે. એટલાથી મતે સતોષ છે ી 


આ આકૃત્તિમાં એક મોટો ફેરફાર કરવો પડ્યો છે ઉમેરવા જેવા 
પ૪ લેખો ભેગા થયા, એ ખધા આમાં ઉમેરાયા હોત તો ચોપડીતુ કલેવર 
અગવડરૂપ થાત તેથી “રખડવોનેો આનદ? નામનો એક આખે વિભાગ 
આમાંથી કાદી રખડવા મોકલી દીધો છે અને એને ડેકાણે કાંઈક ઠરેલ એવા 
૧૯ લેખોને અહી સ્થાન આપ્યુ છે. ' 


ગયેલા લેખો કખૂતરતી પેટે રખડીતે પાછા આવશે ત્યારે એમના 


ટોળામાં ખાશીના ૩૫ લેખે! ઉમેરવામાં આવશે ,અતે એ ખધાને ખીન્ન ભાગમાં 


પૂરી દઈ વાચકો આગળ ૨૦ ૩ સ્વામાં આવરે. મારી ખાતરી છે આ નવી 
વ્યવસ્થાથી ગએ લેખોની પેડૅ વાચકો પણુ રાજી થરો 


ક 


છ 


પણુ પાઠયપુસ્તક તરીકે “જવનનો આન'દ'તું પારાયણુ કરનાર 
વિધાથીઓ અને એમના અષ્યાપકેતુ શું ? અભ્યાસક્રમ ખદલાય નહી ત્યાં સુધી 
તેમને બન્ને ભાગ ખરીદવા પડવાના, અતે “ખબીન્ને ભાગ હાથ ક્યારે આવશે ?ઃ 
ગમ રાહ જેવી પડવાની. બીશ્તે ભાગ વખતસર ખહાર્‌ ન પડે તો કેટલાક 
લેકે પ્રકાશન સ'સ્થાતે વગોાવશે અતે કેટલાક અભ્યાસકરમસમિતિતેં વહારે 
ધરાવાનું કહેશે. એ બધાની આ ઠેકાણે જ માટી માગું છું. 


એક ત્રીજને વર્ગ છે મારા મિત્રોનો અને શ્રોતાઓના, જેએ મતે પૂછે 
છે કે “તમે અનેક ડૅંકાણે જઈ આવ્યા છો. આન'દના કેટલાય નવા વિષયો 
તમે ચર્ચ્યા છે. એ ખધા વિષે ક્યારે લઃખખશે ? હજી કેટલા લેખો! ખક રહ્યા 
છે?”'એમનતે તો હું એટલું જ કહીરા કે જે લખાયા જ નથી અતે તેથી 
“ઉમેરાયા નથી એવાની સખ્યા ગણીને લાભ શે! ? અતુભૂતિનો અલ્પાંશમાત્ર જ 
વ્યકત થઈ શકે છે. જવવાને જેટલે વખત આપવો પડે છે એના કરતાં 
એ છવ્યાને! આનદ વ્યક્ત કરવા માટે કાંઈ નહી' તો ત્રણુ ગણો વખત 
આપવો પડે. એ ન્ત્યાં સુધી શક્ય નથી ત્યાં સુધી અમુક આન'દ અણુલખ્યોા 
રહી ગષો એતું દુ.ખ કરાય જ નહી. નદીના તમામ જળમાં નાલ્યાતો 
આનદ માહ્લીઓ પણુ માણી ન શકે ! 


લખવામાં તેમ જ સંગ્રહ કરવામાં સ્તેહીઓએની ઉદાર મદદ ન હોત 
તો હું કશું જ કરી ન શકત. "ખાસ કરીને શ્રી જેઠાલાલ ગાંધીની ચીવટથી જ 
આ સત્રહો તૈયાર થઈ શકે છે. 


આશ્રમ, સાખરેમતી જાજા જાજેજવર 
૨૨-૫-૪૭ 


આન દને 


ઝો ગમમાં (વિશ્વાજાશમા તેતે ગ રૃથ્યાજરમં)ઝ ગા થતર ન 
સત તો શ્રાગ ૫ળ કોળ ખેત ? અતે ગૉવવાને પળ વરોળ રાગી બાત ? 
તત્તિરીત સુવતિષપટ્‌ ૨-૭. 


૧૦ 


૧૬. 


૨૨. 


૨૫. 


અતુક્રમ 
ત'ટનાં ઝરણાં રૂ 

ખ"ડવળલ્ો 
સપૃત્તિનું હાસ્ય 

જેલવાસના અતનુભવીએ]નતે ૩ 

પ્રલાતદરા'ન ૪ 

પ્રભાતની તાજગી ૭ 

નેલંમાં ગૂડી પડવેપ ૯ 

સુરધનુ અને મેઘગર્જતા ૨૦ 

બે ખહેનપણીઓ ૧૨ 

સેધનૌકા ૨૩ 

થોામાસી સધ્યા ૬૧૪ 

વાસતિક રાનિ ૧૧ 

શતની શોભા ૧૭ 

અવ્યક્ત સૌ'ટઅ" ૧૮ 

કાબર અને પાકોળીએ ૨૦ 

ચાંદની રાત ૨૨૧ 

ચાંદરણાતું ઘોડાપૂર ૨૩ 

વાદળાં જ વાદળાં ૨૩ 

ચામાચીડિયાં ૨૪ 

પ્રભાતની લીલા ૨ 

પહેલો વરસાદ ર૮ 

અનસૂચા પ્રાચી ૩૦ 

ટૃણિબ્રસ ૩૧ 

મોાળુ પરોલિયુ ૩૨ 

છુસ્મસ્‌ ૩૨ 

જતું સ્મરણુ ૩૪ 5 

આંભા અને વીજળી ૩૫ 

સધથ્ચાકાળના વાદળા ૩૬ 


હ 


૧૧. 
૧૨ 


શ્ર્‌ 
કાદવનું કાવ્ય ૭૭ 
સમભાવ ૩૯ 
નિહે'તુક આનદ ૪૨ 
રંગોનું પરિવર્તન ૪૪ 
અન'ત પ્રકૃતિ ૪૬ 
ચદ્રતી ડાન્તિ ૪૭ 
ગુલાખી ઠંડી ૪૮ 
૨ગપચમી ૪૯ 
દૂણ્તા કે ગેરસમજ 2? ૫૧ 
કોયલનું ખગ્ચું પર 
લાવણ્ચ ૫૩ 
સૌ'ય*દીક્ષા પપ '* 
તારા-રિખર ૫૮ 
વર્ષાન્તે વસત ૬૧૧ 
સધ્યાહ્નતુ કાવ્ય ૬૨ 
વર્ષાવતાર ૧૫ 
ચોમાસું માણીએ! 4૭ 
તારાનો આહાર ૬૯ 
લુચ્ચા વરસાદ ૭૦ 
શિયાળાનો સ'ેશે॥ ૭૧ 
છૂટેલા રમતિયાળ પાંદડાં ૭૩ 


પડર્જે 
અનતનેપ પેર્તપર 


સૃષિતું રહસ્ચ ૮૧ 
અઘમષ'ણુ ૮૧ 


વિટ્સૃઢતા ૮૭ 
ગતિભ્રમ ૯૧ 


૨વિમાર્ગના વિભાગ લ્પ 
રાત્રિની સમૃષ્દ્ર6 -૧ ૯૯ 
શત્રિની સમૃષદ્દ્રિ-૨ ૧૦૨% 
રાત્રિની સમૃષ્દ્‌9૭િ-૩ ૧૦૪ 
ઘતોતું કાવ્વ- ૧ ૨૧૦૭ 
તાશઓનું સ'ખ્ચ ૧૨૨ 
કરાચી જતાં ૧૨૪ 
મન્નની કલ્પના ૧ેર૬ 


૧૭. 


૧૪. 
૧૫. 


રૃટ 


આકારાદશન-૨ ૨૧૨૭ 


જક 


“૮ ૪ :” 


ન સા તે 


હિ 
9 


૧૦. 
૧૧. 
૧૨. 
૧૩૭, 
૨૧૪. 
૧૫, 
૧૬. 
૧૭, 
૧૮. 
૧૯ 

૨૦, 
૨૧. 
૨૨. 
૨૩, 
૧૨૪. 
૨૫, 


હીરા પાસે મોતી ૧૨૭ 
દિન્ય ધટ્કેોણુ ૧૨૭ * 
ચક્સૂય'નાં નક્ષત્ર ૧૨૮ 
તિથિ કઈ? ૨૨૮ 

હ'સ અને ક્વાન્તિતેજ ૬૧૨૯ 
દેવચાની ૧૨૯ 

અભિજિતની શત 1૧૨૯ 
સ'દારસાળા ૧૩૦ 
સપ્રષિએઓની છ'મીએ ૧૩૦ 
વિદ્યારભ ૧૩૦ 

જાણું વાલ્મીડિતુ કાવ્ય ૧૩૧ 
ઉ'દરબિલાડી ૧૩૧ 

શિવા કે દેવયાની ૨૩૨ 
સૃગ અને મહાદેવ ૧૩૩ 

ને ચુનરીમે' ઝલક પડેનારી ૧૩૩ 
બૅ ત્રણુ હાર ૧૩૭૪ 

ડાલ્લો છુધ ૬૩૪ 

સુંટર અવસર ૧૩૫ 
એકાકી અલ્ફાડ* ૧૩૫ 
પ્રથમ શ્રેણીના તાશએ ૬૧૩૬ 
અશ્વિની નક્ષત્ર ૬૩૬ 
ગુરુ-શુક્ યુતિ ૧૩૭ 

ભીની આર્શ્રી ૧૩૮ 

ખધાની હાજરી - દિગ્વિજય ૧૩૮ 
શુક અને અવળો પ્રશ્ન ૨૩૯ 


વાતું કાવ્વ-૨ ૬૨૪૦ 
આકાશદશષન -૨ ૧૫૧ 


ખ્‌ડડજે 


તિવૃત્તિસાં નિરીક્ષણ 


સસુઠડિનારે ૧૬૯ 
ઉષાટૂત ૧૭૪ 

ક્રિયા કે કૂતિ? ૧૭૫ 
સસુદ્ની માસી ૧૭૧૬ 


ર્ન 


તાડ પાછળનો ચક ૧૭૬ 
સ'યાપ્રાચી ૨૭૮ 

રૃતીમાં ઘાસ ૧૭૯ -* 
યવ ન જ્ય બસતાગમિ*? ૧૭૬ 
ઉદ્દાવરણુની પ્રનત ૨૮૨ 

ર્‌ણ્‌ કે સરોવ૨ ૧૮૩ 
પગલાંની લિપિ ૧૮૫ 
સાવ'ભૌમ ભરતીઓટ ૬૨૮૮ 
સહકારીઓએ ૧૯૦ 

પથારીની આસપાસ ૧૯૧ 
શિચવડના પથરા ૬૧૯૫ 
કવિ અને ચારણુ ૬૯૯ 
મોજાઓનો તાંડવગાગ ૨૦૧ 
કુદરતની રોનક ૨૦૫ 
ઊડતાં ફૂલ અને સ્થાવર પતગિયાં ૨૦૮ 


ખડ જ"૪થોા 
જીવતનેોઃ એપ્પ 


કળા, જીવન અનેં તત્ત્વજ્ઞાન ૨૧૫ 
કળાતું હાદ? ર૨૧૯ 

કળા અને અશ્લીલતા ૨૨૦ 
જીવનમાં સૌ દય"તું સ્થાન ૨૨૨ 
જત્રનકળા -૨૨૩ 

એ ઝૂંપડીના વાંદરા ૨૩૦ 
કળાકા૨-૧ ૨૩૩ 

કળાકાર ૨ ૨૩૭ 

સુદર ચિત્ર ૨૪૦ 

ચિત્રગુરૃ ર૪૨ 

જાપાનની કળા ૨૪૪ 

ગગનેન્ત્રનાથ ઠાકુરનાં બે ચિત્રા ૨૪૫ 
વિશ્વપતિના વેભવમાં નૃપતિનો મહેલ ર૪૮ 
અમદાવાદનું કળાપ્રટરા'ન ર૪૯ 
છવનતું સગીત ૨૫૩ 

સંગીતની સરડારિતા ૨૬૩ 
સગીતકારાનુ જવન ૨૬૭ 


શ્છ્‌ 
લોકસંગીત ૨૬૯ 
લોકસ'ગીતનુ” ક્ષેમ ૨૭૫ 
વિચારડલિકા ૨૭૯ 
કળાતુ' ક્ષેત્ર ૨૮૫ 
વૈરાગ્ય અને કળારસિક્તા - ૨૮૭ 
સસ્કારનો ચેપ ૨૯૦ 
કળા - એક ૬વનદશન ૨૯૧-૩૪૦ 


જીવનનો 'આનદ 


ખ્‌"ડ ૧લે 


પ્રકૃતિનું હાસ્ય 


રુ 
જેલવાસના અતુભંવીઓને 
ફેદરતનું “દશન ગમે તે તે રિથિતિમાં આણહલાદક હોય છે, પણુ -રજન્‌ 


પ'ધામાં ફસાયેલો માણુસ તે તરફે ષ્યાન જ આપી શકતો નથી. 


મુદરતતું એકે દશત એવુ” નથી કે જેમાં : મને રસ ન પડતો; હોય; 
જેટલાક લોડો અ'ધારાથી ડરે છે; કેટલાક અધ્ારરું જેઈ વિરસ થઈ નય છે. 
જણે અ'ધારું એટલે ગ્લાનિ, અધારું એટલે પોલાણ, અશધારું એટલે આન' દુ 
દવાળ; પણુ ખરું ભેતાં આન'દને વિહાર કરવા જને પરા અવફાશ ક 
હેય તતો આકાશના અ'ધકાસ્માં જ. જે વધારેસાં વધારે અ'તમુ“ખ થવું હે 
તા તે અ'ધારામાં જ થવાય. 

હિંમતથી વધતો સવારનો પ્રકાશ અને સાંજની આથમતી ન્નહેજલાલી 
બન્ને મને'વહાલી લાગે છે. બન્ને સ'ધિકાળમાં ગૂહતું જે સચન હોય છે તે 
જીવનના અનેક સવાલોનો ઉકેલ આણુવામાં ન્નેઈતુ વાતાવરણુ પૂરુ” પાડે છે. 

ખપોરના તડકામાંથી આબાદ ખચેલો માણુસ તડકાસો એક રીતે વિચાર 
કરે છે. ન્યારે સવારથી સાંજ સુધી પૂર જેસથી પોતાની અસર વરસાવનાર 
તડકામાં જેતા શરીર અતે મનતેો મુરબ્બા થઈ ગયો છે તે તડકાના જીંદી રીત 
વિચાર ફરે છે. તડકાથી અકળાયા છતાં જે માણુસ પોતાનું _તાટશ્થ્ય જાળવી 
તડકાના કાવ્યનો વિચાર કરે છે તેને એમાંથી રસતી સેરે! છૂટે છે. યુદ્ધ! 
દુકાળ, ફાટેલા ચેપી રોગો, વિપ્લવ, દાવાનળ :અને ઉત્પાત દરેકસાંથી રૂદ્ર, 
અદ્ભુત કે ભયાનક રસ છૂટવાના જ. 'હરિશજ્રતું આખ્યાન, #દૃમય'તીની 
વિઃબણા, ફ્રાન્સતી 'ાન્ત્યકાન્તિ, પયગમ્બરતી હિજરત, પોમ્પીનો નાશ, અથવાં 
દ્વારકાનું સમુદ્રમજ્જન, દરેકમાં રોમહર્ષણુ રસ તો હોય જ છે. 
" ચશણુ એ કાવ્ય નિહાળવાની અતે એની અસર્‌ થવા દેવાની નવરાશ જ 
માણુસ પાસે હોતી નથી. માણુસતે એનો રોજનો નીરસ વ્યવહાર એટલે 
ખ્ધો વહાલે છે કે એની આગળ ગમે તેટલી ઉચ્ચ અને ઉદાત્ત વસતુ જતી 
કસવા એ તેયાર થાય છે. 

આસપાસતી ઊચી દીવાલેને કારણે ' જેલની' અ'દર્‌ સવારને અરૂશોલ્ય 
અને સાંજને સંપ્યાવિલાસ ભાગ્યે જ જેવાને મળે છે, ખષોરનો તડકો” મણાય 


ગ 


જ જીવતનેપ્ર અપ્ત”હ& 


નડી' અતે રાતને એકાંતે ગવાય નહી. જ્યાં જીક ત્યાં સુપરિન્ટેન્ડૅન્ટ ને 
જેલરના ચહેરા જેવી નીર્સ દીવાલો જ દીવાલો હેય છે. એવે ઠેકાણુ લીમડા 
ઉપર્‌ ફૂલ બેડું, કાગડો ડે ચકલુ' આવ્યું, કોઈએ જરાક ગાયું કે રોયુ' 
તોયે પ્યાત ખે'ચાય છે. એવે વખતે જો એકાદ* તારો દેખાય તો સિત્તને 
ધન્ય ધન્ય થઈ જય છે. વિરહને કારણું ઔત્સુકય અને પ્રેમ વધેલાં હોય છે 
તેથી સાંજે સૂતાં પહેલાં વાસરીમાં એ તારાની નોંધ લીધા વગર્‌ રહેવાતું નથી. 
આવી તોંધતો આન'દ જેલમાં રહેલા જ લૂંટી શકે, પૂરો માણી શકે. 


છેલ્લી એક ખે લડતતી ફૂપાથી જેલજીવનને અતુભવ લીધેલાએઓની સખ્યા 
ઠીક વધી છે. તેથી હવે પછી 'આપેલી તોૉંધોનું વાતાવરણુ અને માનસ સમજી 
શકનાર લેકે! ધણા થયા છે એ વિશ્વાસે જ એ અહીં આપી છે. 


ન ઈ 


- પ્રભાતદર્શન 


હુવાતી ૬દૃણિઃ્મે જ્નેતાં આજકાલનાં પરેહિયાં સૂભગ અને રમણીય હોય 
છે. એર્ડીતી ખહાર આવતાં જ આપણે સૃણિતું અભિન'દન કરીએ અને સૃષ્ટિ 
આપણું કરે એવરી ઉત્કટ ૪ચ્૭ા થાય છે. પણુ માણુસક્નત એટલી બધી 
પ્રકૃતિવિમુખ થાઈ ગઈ છે કે, એતે માટે કુદરતની સુંદરતા એ પારકી ભાષા 
જેટલી જ અપરિચિત છે. જેલની કોટડી "ખૂલતાં જ ખહાર આવી કોઈ સ્વત'ત્ર 
દ્રિજરાજ આકાશમાં તરે છે કે કેમ એ ન્નેવાની પચ્છા થઈ. એઓ ભલે 
મારી તરફ ન જીએ; હું તો અરસિક માણુસન્નતને ગ્રતિનિધે રલો ! એસણે 
મારી તરફ શું કામ ન્નેવું? પણુ હું એને સમાનધમી ગણીને વદન કરું 
છું, --- નમન નહી કારણુ એ આકાશગામી તરક માથુ" નમ્રાવવાને ખદલે ઊ'ચુ' 
કરવાનુ જ હોય છે. એસની “ઉચ્ચ? રહેણી અને ઉમદા સ્વભાવ ન્નેઈ ને આ 
લોકો માનવી સસ્કૃતિ કરતાં વધુ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિના રસિયા હોવા જેઈ એ 
એમ “ખાતરી થાય છે. ી 


ન્ન શ કર્ર 


, કેવિએએ અને નિસગરસિક નિરીક્ષકોએ કમળ, સરોવર, ફૂલે, 
બાળકો, તારાઓ, મણિ વગેરે કુલ ચૌદ વશ્તુએને કાવ્યમય ગણી છે. નિય 
નૂતન આપૃતિ ધાર્ણુ કરનાર વાદળાંનો કાવ્યાત્મા એ લોકોએ પાર'ખ્યો છે કે 
નહી' એની ખખર નથી. વાતાવરણુશાસ્રીઓ આજ સુધી સેધોના ચાર વિભાગ 


જઝ્ાભાતદશત પ 


કરતા હતા. હમણાં હમણાં તેઆએ એ વિભાગોની સખ્યા વધારી છે. આપણા 
- નૂતા મ્રથામાં આકાશના જ જીદ જીદા ચાર પ્રદેશ કલ્પ્યા છે. અને એ 
દરેક પ્રદેશનાં વાદળાંને તે'ખાં નાસ પણુ આપ્યાં છે. પણુ આજકાલના કવિએ 
એ કશું જ ન્નણુતા નથી. “ મેઘથી અ'બર મેદુર્‌ થયું છે? એટલુ" કહ્યું એટલે 
જાણું અર્વાધિ થઈ. આ વાદળાંએ આખા આકાશને “ સર કરી ? પોતાની ધનનીલ 
પ્રભા ખીલવે ત્યારે દુરૈષ્વી કવિઓએ આજનો દ્વિસ દુદિન છે એમ કડી 
નાખે છે ! - * 


વિલાયતમાં એકાદ દિવસ જને ચોખ્ખો તડકો નીફન્યો તો ખધા લોકે 
કૂર્વા નીકળી પડે છે અને એ શુભ દિ્વિસનાં વખાણુ કરતાં થાકતા નથી. 
આપણે ત્યાં લગભગ આખુ વર્ષ પ્રખર તડકો પડતો હોય છે. એવા દેશમાં 
મેઘરાજ્નની કૃપાથી ન્યારે છાંયો મળે છે ત્યારે એને નશ્વર જવિત ન્નેડે * 
સરખાવી સૂતફીની જેમ વિરક્ત થવા કરતાં “ ન્નય છે એ વેળા આપણી છે, * 
માટે મળે છે ત્યાં સુધી એ ફાવ્યાન'દ લૂંટી લે. ” એવી વૃત્તિ શું કામ ન 
રાખવી ? 

જ ન ર 


આજકાલ આકાશવ્યાપી મેધ ઉપર્‌ ઉષાની રક્તિમાતુ જે આક્રમણુ 
ચાલુ છે એ ખરેખર એઇફીટશે મીટ માંડીને જેવા જેવું છે. ખેતરમાં 
જેમ તરખૂચતી પાકવાની શરૃઆત્ત થતાં અદર લાલ રગ ધીરૅ ધીરે 
પાકવા માંડે છે તેમ વાદળાંતી તીચેના ભાગમાં ઝાંખો ઝાંખો સિ'દૂરનો 
*રગ ચૉંટે છે અતે એતે લીધે વાદળાંતી સુખ્ય સુખ્ય નસોને! વળાંક કેવો! છે 
તે ઓળખવું ખહુ સહેલું થઈ પડે છે* સિદૂરતો ર”ગ સુત્સદદીની ભાષાની જેમ 
ક્ષણે ક્ષણે નવો નવો અથ વ્યડત કરે છે; ઘડીકમાં ગૂઢ થઈ જાય છે તો 
ઘડીકમાં કેવળ ઔપચારિક છટા બતાવીને અદશ્ય થઈ ન્નય છે. ર“ગ ફેલાવા 
લાગે એટ્લે પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી ફેલાય છે. પણુ પર્‌ઢિયાનો ૨:ગ એટલે 
નવા અ મહેમાનગીરી. એ ન્ને વધુ વખત ટકે તો તેમાં વાસ્તવિકતા 
, ન રહે. 


આજટકાલનાં વાદળાં ન્તણે વરસાદનો ડલ, સિ'હગઢ ઉપર્‌ આની 
સક્ન “ખાસ બ્નેવાને મળતી હતી. ર 
પરમ દિવસનાં ચાર ટીપાંથી આકાશ થોડુ'ધર્ણું ધોવાયું. આકાશમાં 


હમેશાં રહેતાં ધૂળનાં રજકણુ ટીપાં સાથે નીચે આવ્યાં, તેને લીધે આકાશનો 
તાજગીભર્યે1 નીલ રગ હવે વધુ ખીલી નીકળે જે. 


ત્ર જર દ્ર 


દ 


દ્ર જીવનનેદ ઝપ્ન'& 


જાઈ સેગતપૂવ"ક કહી ન શકે કે આકાશ સાવ ચોખ્ખુ છે એટલા 
મારે જ જાણુ આજે દક્ષિણુ તરક અને ઉત્તર તરફે આછાં વાદળાંઓની 
વીચિ છે. ચિ'હાસત ઉપર બેઠેલા રામચદ્રના સુખ ઉપરતું જાણુ સૌમ્ય 
સ્મિત %. 


જેલ ખહારનાં ઝાડ કાલના વરસાદથી તાજા થઈ. પ્રસન્ન ગીતો ગાય 


છે. આગળના ભાગમાં કોકના ધરમાંથી ધુમાડો તીકળે છે. એને ભૃખ્રો રગ , 


ઝાડના લીલા ર ગમાં ઘૂસીને પોતાનું સૌ'દય* વધારે છે. 

પણુ આજે આ કાગડા આટલા ચિ'તામ્રસ્ત કેમ દેખાય છે ? તેમને 
વરસાદની જરૂર ન હતી કે શું | બિચારાના માળા રાત્રે ભી'ન્નયા હશે. ખીજાં 
શું હોય ? 

ઝાડમાંથી સુર્ય ખહાર આવતાં જ કેટલાક જેદીએએ એને નમસ્કાર 
કર્યા. ગામડાંના લોકો સર્ણને નમસ્કાર કરવાનું હેછ ભૂક્યા નથી. અને તેમ 
કરતાં તેઆ શરમાતા પણુ નથી. “ અમે સૃયને નમસ્કાર નથી કરતા પણુ 
સુ દ્દારા પ્રગટ થતા સનાતન પુરુષતે એટલે કે પર્માત્મ-તત્ત્વને નારાયણરૂપે 
નમસ્કાર કરીએ છીએ” એમ કહેવાતી પણુ એમને આવર્યકતા નથી લાગતી. 
તત્વજ્ઞાનના ઊ'ડા પાણીમાં તેએ ઊતરતા ન હોવાને કારણે તેમને કશી 
મુશ્કેલી નથી *ઉદૂભવતી. 

૬-૪-૩૨ 


ન 
જેલમાં ગૂડી પડવેા 


ગૂડી પડવો એટલે અમારા મહારાષ્ટ્રીઓનો વર્ષાર'ભતો દિવસ. ખપેરે 
જ “ખખર્‌ પડી કે આજે પડવે છે. શાસ્ત્રના વિધિ પ્રમાણે આ દિવસે સ્વાદમાં 
કડવા, પણુ પરિણામે પથ્યકર એવા લી”બડાનું ભક્ષણુ કરવાનું હોય છે. જેલમાં 
લીંબડા કયાંથી કાઢવી ₹ પણુ જેલજીવન એ જ આજકાલ ખરેખરું લિ'બ-ભક્ષણુ 
છે. અતે એનો યથેચ્છ આસ્વાદ લઈ રહ્યા છીએ, કાલથી જ તકલીને બદલે 
જૂટિયા ઉપર્‌ કાંતવાની શરૂઆત કરી, અને આહારમાં પણુ કાલે જ ફ્રેરપ્રાર. 
થયો. આ પણુ એક “ચોગાતુયોગ ' જ. 


કાલે રાતે બરાબર આઠ વાગ્યે સામેતી બેરેક ઉપર્‌ ચિત્રા અને સ્વાતિ 
એ ખેતો ઉદય ચયે.. ચિત્રા એ મારુ જન્મનક્ષત્ર એમ કોઈ કે કહું છે. ચૈત્ર 
સહિતનાની રાતે ચિત્રતતીતા સત્રય. હોય છે. સાંજતે વખતે ચિત્રા ઊગે છે અને 
રાત્રીનો રથ આકાશમાગે” સવાર્‌ સુધી ખે“ચ્યા કરે છે. પ્રથમ કેઈ કે મને કહેલુ કે 
મારુ જન્મનક્ષત્ર રોહિણી. શ્રીકૃષ્ણનું અને માર્‌ જન્મનક્ષત્ર -મેક જ, એમ માની 
મતે અભિમાન જેનું” લાગતું હતું. આ નિર્ણય ગણિત-ન્યાતિષીએના હાચમાં 
ન હોત અતે મારી પસદગી ઉપર્‌ હોત તો હું ખેમાંથી કચું નક્ષત્ર પ્સ'દ 
કરત ? કોણુ જ્નણુ. પણુ હવે તો ચિત્રા ઉપર્‌ જ ભક્તિ ખેઠી છે. માર્‌ 
જન્મ કારતક વદ દશમીને દિન સવારે લગભગ દસ વાગ્યે ચયો છે. આટલા 
ઉપરથી જન્મનક્ષત્ર શોધી કાઢવુ' અઘરું નથી. પ 


આજે પરેહિચે શ્રવણૂના ઉદયથી તે નજરની ખહાર્‌ જાય ત્યાં સુધી 
આકાશ ન્નેયું. પણુ વિશેષ આકષક લાગ્યું નહી'. આવુ કોઈક જ .વાર 
થાય જે. ર 

આજે આકાશમાંનાં વાદળાંએઓમાં પશ્ચિમાભિસુખ થોડાક પટા સિવાય 
ખીજીં કાંઈ જ ન હતું. વધુ આહલાદક તો અત્યત સૌમ્ય અને પૌદ્ઠિક એવો 
દડા પત્રત જ છે. આ પવનથી આરૉગ્ય વધે છે કે કેમ એ તો કેણુ ન્નણે 
પણુ આરોગ્ય જણાય છે એમાં શ'કા નથી. 

૭-૪-૩૨ 


ખ્‌ 
સુરધતુ અને મેધગર્જ ના 


રાત્રે થોડોક વરસાદ પડવાથી હવામાં ખૂખ ઠૅ'ડક હતી. સાંજતું સુંદર. 
ધનુષ્ય મનમાંથી સહેજે ખસે એમ ન હતું. 


જે ઇદ્રધતુષ્ષ દેખાય તો તે બીજને દેખાડવું" નહીં એવી એક જૂતી 
શિખામણુ છે. આનું શું કારણુ હશે ? સામા માણુસ આવીને જીએ ત્યાં સુધીમાં 
ભજો એ અદશ્ય થઈ ન્નય તો મશ્કરી માતીને એ ચિડાય એ ફારણુ હશે? કે 
પછી ખીન્ને આપણા જેવો રસિક ત હોય અને આપણું બોલાવવું એતે ન ગમે 
અતે એની' અરસિકતા આપણુતે નડે એ કારણુ હશે ? કે પછી ઇદ્દધતુષ્યમાં ઇંદ્રનલી 
જેવા કાંઈ ન્નદુ છે કે જેથી કામણૂટ્ૂમણુની શ'કા રહે એવી માન્યતાને લીધે 
હશે? જૂના લોકો એકાદો નિયમ કરી આપે છે અને એતું કારણુ કહેતા નથી. 
'કારણુ કલે નિયમતું ગાંભીય* એણું થઈ જાય છે કેમ કે લોકો નિયમથી ડરતા નથી 
અને પોતાતું માથુ ચલ્રાવે છે. આ તેમનાથી સહન થૅતું નથી. અને જ્યોરે 
કારણુ કહે છે ત્યારે પણુ કેઈ કેઈ વાર્‌ ખરું કારણુ છુપાવી કાલ્પનિક, 
ભયાનક કાર્‌ણુ સામે આણે છે, ખીક અને લાલચ ખ'નેતી ડગલે તે પગલે 
મદદ લેતાર્‌ સમાજ-ધુરીણા। વિષે શું કહેવું? આપણા સમાજમાં જે એસલ 
ખાધાઈ વ્યાપી છે, ખ્ુદ્ધિતી મ'દતા વધી છે, એની જવાખદારી આવા લેકે 
ઉપર્‌ જ છે. 

મેધ, છંધતુષ્ય, વરસાદની ઝડી અતે વિદ્યુલ્લતાતું નૃત્ય આટલું જેયા 
ધછી ઉત'શીને માટે ગાંડા થનાર પુર્ર્વાતી યાદ કેમ ન આવે? 


પટ જ ક 

રાતે એકાએક ગા%વીજ અતે મેધગ્જ'ના શરૂ થતાં તાનાં છોકરાએ 
કમાં ગભરાઈ ન્નય છે!' મારા શૈશવમાં મારી શી સ્થિતિ ચચેલી એતુ' મતે 
સ્મશ્ણુ છે. પણુ ન્યારે હું દસ ખાર વષનો હતો તે વખતે મારી નાની 
ભત્રીજતી થયેલી ગભર્‌ામણુ જેઈ મને તો સૃણ્િતી રચના ઉપર ચીડ જ ચડેલી 
પરમાત્માના મતમાં આ નાના અભે વિષે કાંઈ જ ડ્ોમળતા નહી' વસતી 
હોય? ફચાં આ નાજુક ભેળી છોકરી અને કયાં એ આકાશ-કટાહતે વિદીણુ* 
કરનાર વીજળીતો ભયાનક ડડાકે 1 ઈશ્વર થોડીધણી તો દૃયામાયા રાખવી 
જેઈતી હતી. આમ તે વખતે તો થયા વગર રહું નડી'. તે વખતે કાંઈ મે' 
શાકુતલ વાંચ્યું ન હતું. ફૂલા અતે અચ્રિ, આશ્રમતુ' હરણું અને ખાણ, એમના 

* ૧૦૨ 


૧ 


સુરધતુ અને સેઘગજના વવ. 


સ'ચોગ વિરુદ્ધ તકરાર કરનાર તાપસીઓની મને એળખાણુ થઈ ન હતી. હવે 
થાય છે કે સૃણ્તી ભીષણુ સુદરતા છે તે જ યથાર્થ છે. તેની દીક્ષા મળ્યા * 
સિવાય જવન વાસ્તવિક થઈ શકતું નથી. 


અમારી પાસે જે સૃટ્ટસકાલમાપક ય“ત્ર હોત તો વીજળીનો ચમઢાટ 

અતે મેધતો ગડગડાટ એ ખે વચ્ચેવુ' કાલાન્તર્‌ માપીને કેટલે દૂરથી અવાજ 

આવ્યો. એ અમે કાઠી શકત. આજે ગમે તેટલી ઊ'ચાઈએ હવાઈ જહાન્ને 

ન્નય છે. એમની આસપાસ વીજળી પડવા સાંડૅ અને ગડગડાટ થવા લાગે ત્યારે 

આકાશયાનેની શી ૬શા થતી હશે ? વીજળો પડીતે આકાશયાન તૂટી પડયાતુ' 
આપણે કથાંયે વાંચ્યું નથી. આ આશ્ચર્ય નથી શું? 


આજ સવારના પૂવ તરકનાં વાદળાં વિજયનગર હ'પીના પહાડ જેવાં 
રૃખાતાં હતાં. મોટા મોઢા વાંકાચૂકા ગોળ પશચરાએના ઢગલા એટલે જ હ'પીના 
પછાડ. એ પ્રાચીન પથરાનુ' સ્મરણુ આ ખાષ્પમય મેધેઃએ કરી દીધું | એમનાં 
ષ્દ્રિમાંથી પછીથી ન્ત્યારે સરજે પોતાનાં મચૂખખ હાથતી આંગળીઓની જેમ 
મેલાવ્યાં ત્યારે એ પ'જે કે પ'ખો જેવા જેવો હતો. ઠૈદ ઉત્તરથી તે દક્ષિણ 
સુધી એ* ફેલાચેલો હતો અતે વચમાં વચમાં નાનકડાં ધોળાં વાદળાં, “ અમે 
તા નાનાં, અમને કેની હરકત?” એસ કહેતાં આમતેમ ગમે ત્યાં ફરતાં હતાં, 


ન્સૂયની આસપાસ કેટલાંક વાદળાં ઉપર છધતુષ્યના ર'ગો અસ્તવ્યસ્ત 
ફેલાયા હતા. તાંબાતુ' વાસણુ ચો'ખ્ખુ' માંજીતે તડકામાં રાખીએ ત્યારે કેટલીક 
વાર આવો રગ એના ઉપર દેખાય છે. પણુ મદ્રાસમાં કોંગ્રેસને વખલૈ સાંજને 


સસચે.સૂય'તી આસપાસ જે પીરોજ રગ ખોલ્યો હતો તેતી સુરખી કોઈમાં 
પણુ આવવાની જ તથી. 


, ૧૩-૪-૭૨ 


દ 
ખે ખહેનપણીઓ 


હિ"દ ઝૂટુંબમાં નવ-પરણીત જેડાએ એકખીન્ન જેડે ન ખોલવાતે રિવાજ 
હોય છે, આ નિયમ આજના યુગમાં ચલાવવા જેવો નથી એ ખરું પણુ એ 
નિયમમાં એક પ્રકારનું કાવ્ય અતે હિત હતું એ નનણવુ” જેઈ એ. બોલવાની 
મનાઈ હોવાથી ચોરીઇૂપીથી બોલવામાં જીવન-રસ વધુ મળતો. આ કાંઈ 
પ્ર્યહ્મ લાભ ન કહેવાય. એ તો કીમતી પણુ આતુષ''ગિક લાભ ગણાય. 
મુખ્ય લાભ તો વધૂવર્‌ એકલપેટાં ન થતાં આખા ફૂટુંખમાં ઓતપ્રોત થાય 
છે એ છે. 


શ ર્ર ન્ન 


જ 


રાત્રે આકાશમાં વાદળાં આવીને ખધા તારા પડદાનશીન થતાં, તારાઓ 
જેવાતી ઉત્ક'ઠા વધે છે. અતે ડવચિત્‌ ક્વચિત્‌ પાતળા મેધના ઝીણા 
ખુર્‌ખામાંથી એકાદ તારકા સ્પણાસ્પણ લક્લક્‌ થવા માંડે ત્યારે આ અવગુ'દનવતી 
વળી કોણુ છે એવુ કુતૂકલ ઉત્પન્ન થઈ ને એનો તાગ કાઢવાની ધૂન ન્નગે 
છે. કોઈ ફોઈ વાર્‌ રાતોની રાતો પસાર થાય તોપણુ એકે તારા ન દેખાતાં 
નિરાશ ચઈ તે હવે ચાર મહિના તારાદર્શન જ છોડી દેવું એવો નિર્ધાર 
કરવાનો વિચાર મનમાં કરીએ ત્યાં તો રાત્રિની રાણી સ્વાતી અતે તેની 
સખી ચિત્રા બન્ને એકદમ દેખાવા લાગે છે. આ જેડીનું_ દશન થતાં શેની 
નિરાશા અને શેનો નિર્ધાર ? સામેતી બરાકના સોભથી તે અમારા ષાપરાનાં 
નેવાં સધીતો એ ખન્તે જણીને પ્રવાસ તાકીને જતાં તો આપણે સરકારના 
મહેમાન છીએ ર્મે વાત પણુ ભૂલી જઈ એ છીએ. આજકાલ આ ખે જણીનેો 
દરતકાલ રાતના આઠડતો છે. રાત્રે ખે વાગ્યે ઊડીને જે જેઈ એ તો વીછીભાઈ 
ક ડ“ખ ઉપ્‌ર્‌ ઊભેલા જણાય છે. ત્યાર 'પછી શ્રવણુનું આરોહ્ણુ શરૂ 
થાય છે. શનૈશ્વરની પોતાની ગતિ ગમે તેટલી મ'દ હોમ તોપણુ આકાશના 
કટાકમાં તેતે શ્રવણુતી પાછળ પાછળ પસા૨ થવું જ પડે છે. શ્રવણુનું ખાણુ 
અભિનિત અને શનિ ગે ખેતી વચ્ચોવચ એક લીટીમાં આવ્યું છે તેથી શનિ 
અતે અભિજિત ગએ ખે વણુકરા અહી'થી તહીં કાંઠ્લેો કેક્વાતી રમત રમતા 
હોય એવા દેખાય છે. 

૧૪-૪-૩૨ 


૧૨ 


છ 


# 


મેધનેકા 


પરાહિયે પાંચ વાગ્યાના અરસામાં પૂર્વા ભાદ્રપદાનાં બન્ને નક્ષત્રો! વાંકી 
રાક કરીને ગે'દ રમતાં ઉપર આવે છે. પણુ આ યૃષ્ણુમેધ તેમતી તે લીલા આજે 
પૂરતી નનેવા પણુ દેતા નથી. અ'ધારી રાતે વાદળાંતે આકાશમાં અસ્તિત્વ ' 
હોય છે પણુ આકાર નથી હોતો. કેટલા ભાગના તારા તેમણે હોધ્યાં કર્યા 
છે તે નનેઈ ને તેમના વિસ્તારનું કેવળ અતુમાન કરાય. તેમનું આ આવુ 
સ્વરૂપ કઈક ભીષણુ પણુ હોય છે. મધરાતે દરિયામાંથી દીવા હોલવીને કોઈ 
વહાણુ જતું હોય તો તે જેમ કાળપુરુષ જેવું ભાસે તેવાં આ વાદળાં 
ભાસે છે. ક 

સામાન્યપણે સેશ જેવા કાળા ચોમાસિયા દરિયામાં ગણ્યાગાંદ્યા દીવા 
સાથે વહાણુ પ્રવાસ કરે છે, એથી ઊલટું આકાશના બધા વિસ્તારમાં તારાના 
દીવાઓ પ્રકાશતા હોય ત્યારે કાળીભમ્મર મેધનૌકા પોતાપૂરતા મૂઠીભર દીવા 
હેોલવીતે ચોરની જેમ આકાશ-સાગરમાં ફર્યા કરે છે, અને તેથી ભયની ભાવના 
સવિશેષ પ્રતીત ચાય છે. ઉષા હસે નહીં ત્યાં સુધી એ ભીતિ કેમે કરીને 
દૂર્‌ થતી નથી. 


અને આવાં ચાર પાંચ વાદળાં'નન્‍્યારે આકાશના જીદા જુદા ભાગમાં 
જફેલાયેલાં હોય છે ત્યારે ક કાવતરાખઆજ લોકોનું ટાળુ*, ઇશારાથી પોતાતું 
કુષ્ણુ કાર્સ્તાન ચલાવતું હોય એવો. ભાસ થાય છે. 


તારાએ ઢકાય કે નહીં એતું તારાઓને શું? પણુ આપણે માટે કેટલે 
ફેર પડે છે! 


૧૫-૪-૩૨ 


ર ૮ 
ચોામાસી' સધ્યા 


માવ ઝે સાય'દર્શન લખવાતું તે પ્રાકૃતિક આનદ વ્યક્ત કરવા 
માટે લખવાનું હોય. તેનો ઉપયોગ વાતાવરણશાસ્રીના નિયમિત અહેવાલની 
જેમ નને કરવા માંઠુ' તો તેમાં મહિતી કે' વિજ્ઞાન તા ન'જ આવે; ઊલડું 
કાવ્યોન'દમાત્ર સુકાઈ ન્નય. દિવસનાં વાદળાંતું શું કે “રાત્રિના તારાનું શું, જ્ઞાન 
અને ઉપચોઃગિતાની દૃણિ મનમાં રાખીને તેમનો અભ્યાસ કે નિરીક્ષણ નથી 
કયુ”, કેવળ સૌંદર્ય પ્રતીતિ અને હેદયની ભવ્યતામૂલક ઉન્નતિ એ ખે વસ્તુઓની 
જ અપેક્ષા હ'મેશ રાખી છે. હ 


" કાલે સાંજે ઉત્તર તરફ વાદળાંના સમૂહનો ઊ'ચાં ઊ*ચાં શતિ એક- 
ખીન્ન સાથે હરીફાઈ કરતાં ભીડ કરી ઊભાં હતાં. કોઈ જેન ' મ'દિરમાં જેમ 
અતેક ન્નતતાં શિખરેનું સ'મેલન ભરાચેલું હોય છે તેવા તે દેખાવ હતો. આં. 
શિખરેનું સ્થાયિત્ત જાણું મન પર ૬હં કરવા માટે જ ખે નાના કૃષ્ણુ મેધ 
પશ્ચિમથી પૂવ" તરફ તેમની સામેથી ઢસડાતા જતા હતા. પાછળની ખાજીએ 
નીલવણુ* આકાશ, આગળની ખાજીએ ભીની ભસ્મના' જેવા શામળા પટા, અને 
વચ્ચે ન્નણે ઉત્સાહના ફુવારા ન ઉડાડતાં હોય એવાં ધવલ શિખરો આમાંથી 
કોણુ કોને શે!ભાવતું હતું તે કહેવું મુશ્કેલ. એટલું ખરું કે ત્રણેતુ' સયા 
સમયનું સર્યોપસ્થાન એકાગ્ર મતે ચાલવું હતું. 


અતે સૂય ? આકાશમાં જ રૂપાળાં વાદળાંનો દરિયાકિનારો ખનોવી ત્યાં 
તે રમતો હતો. સેવકગણુ બધા ખડી તાજીર્મ કરે છે એટલા જ ખાતર રાજપુત્રો 
આખો વખત ગ'ભીર્‌ થઈને ખેસી ન્નય તો તેઓ રમે કયારે ? અતે ભક્તગણુ 
વિગલિત-વેઘાંતર્‌ થઈ ને અખડ સ્તુતિ કરે છે માટે દેવો! “પ્યાનમૂ્તિર થઈ ને 
બેસવા નય તો અજરામર્‌ સ્થિતિનો સ્વગી ષે આનદ તેએ કયારે માણે? 


અને સૂય કઈ અટ્ટાવીસ યુગો સુધી કેડ ઉપર હાથ ક ઊભો રહૈનાર 
વિઠોખા નથી. તેતે અરુણને સાથે લઈ, ઉષાને મ'દિરે જવાનુ હોય છે; ભૈરવી 
રાગ સાંભળતાં સાંભળતાં આકાશનો ઊ'ચોા માગ ચડીને ભૈરવ મહાદેવને દશષને 
જવાનું હોય છે. બપોરે સાર*ગ રગના ભવ્ય આલાપ સાંભળતાં સાંભળતાં 
યમરાજના ફૂતરાની જેમ જીભ ખહાર કાદી હાંકતા અપરાહનને પશ્ચિમ તરક 
હાંકી કાઢવાનો હોય છે. આટલું થયા પછી થાકચોપાકચો સરજ જે પોતાના 


જર 


- ચૈેપ્સપ્સી સ'ધ્યા વ્"્પ 


ઘોડાઓને વિસામો આપવા માટે સ'્યાના સુવર્ણર'ગી ગોચર્માં ચરવા 
છૂટા કરી દરિયાકિનારે રમવા માંડે તો ભક્તો તેતી સામે કેમ તકરાર 
કરી શકે? 


જેલમાં પુરાયા પછી અમારે ભાગે આવતું આકાશ તે કેટલું? ચોમેરની, 
ભી'તોને લીધે ક્ષિતિજતુ' દર્શન થવું તો અશકય જ. ફરવાનું પણુ સર્યાદ્તિટ 
આવી સ્થિતિમાં રોજ નવુ નવુ તે શું જેવા મળે! અતે સપ્યા સસચે 
પઠ માથા ઉપરના ખસ્તસ્તિક તરક ઈ જ ન્નેવાંનુ હોતું નથી અને તાં 
મેધ, સષ્યા સર્જ, અને પક્ષીઓ મળી કેટલી નવી નવી પ્રતિભા રોજ નિર્માણ 
કરે છે! કાલે સાંજે વીશીતી ખાજીએ સૂર્યાસ્ત જેવા જેવો હતો. વાદળાં 
કેવળ ચાંદીનાં હતાં. તેમના ઉપર સોનાનો હોળ ચડાવવા જેટલું મોડુ થર્યું 
ન હેતું. પણુ વાદળાં વર્ષાત્રધ્તુનાં હોઈ સજલ હતાં; સૂયનાં કિરણુને કેમ 
નચાવવાં તેની કલા તેમેને જન્મથી જ અવગત. પ્રથમ ક્ષણે સૂય” તો સન્યાસ 
લીધેલા કોઈ સમથ પુરષ જેવો પ્રભાવ-શાળી પણુ પ્રભા-વિહીન એવે! દેખાતો 
હતો. બીજી જે ક્ષણે વાદળાંની ખારી જરા ઊધડી અતે ખ'ધારો ફૂટ્તાં જ્મ 
ર૪ દીધેલું પાણી ચોમેર દોડવા માંડે તેમ સય“નાં કિરણુ વાંદળાંતી ટેકરીઓ 
ઉપર્‌ નાચવા લાગ્યાં. ના લહાવે। દણ્િ આગળ ક્ષણુજીવી હોય તોયે સ્મૃતિમાં 
તો ચિર્કાલ ટકી રહે જ છે. 
. ૧૫-૪--૩૨ 


ટ ુ 
વાસ'તિક રાત્રિ 


ગઈ કાલે સાંજે પૂવ દિશામાં કાળાં વાદળાંના હાથમાં સફેદ વાદળાંનો 
પુ'જ ન્નેવા જેવો હતો. હરિકેન ષ્રાનસતા * કાચ પર્‌ સળગતી મશાલવાળા 
હાથનું ચિત્ર ઉપસાવેલુ' હોય છે, એના જેવી શોભા અહી દેખાતી હતી. 
વાદળાં કહેતાંતી સાથે “ શાંતપણુ વિપ્લવ કરવાની ઘત્તિ' મનમાં ખડી થાય 
છે. ક્ષણેક્ષણુ રૂપાંતર જને ન થતું હોય તા આ વાદળાં છે કે નથી એની જ 
શકા મતમાં ઊઠેં. ગઈ કાલનાં વાદળાં સાવ જ નિઃસ્તખ્ધ હતાં, તેથી એ 
શાંતિ કોઈ વિચિત્ર ભાવ મનમાં પેદા કરતી હતી. 

માથા પર આકાશ સાવ નિરભ્ર હતું. રણુમાં ઝાડપાન કશું હોતું નથી 
એ ખરું, પણુ રેતીનાં મોન્ન' તો હોય છે; સરોવરમાં મોશન નથી હોતાં 
તોય લીલ અથવા કમળનાં પાંદડાં તો જરૂર્‌ હોય છે. ક'ઈ નહી તો કોઈ 
ખગલાના ઉડાણુ વડે પાણીમાં વતુળા તો તૈયાર થાય જ છે. આ આકાશમાં 
એમાંનું કશું જ નથી. ખોદ્ધોનું નિર્વાથુ જ ક્નણે ન પ્રસરેલું હોય ! અને 
એમાં થઈ તે પૂવસ'ચિત દૈવ અતુસાર જે કઈ થવાનું હોય તે કેમે કરીને 
ટાળી શકાવાનું નથી? એવી ખાતરીથી બિચારે્‌! ચન્દ્રમા હરણાના અર્ધ ચિત્રની 
સાથે મૂગો મૃગ પોતાનો રસ્તો કાપી રહો હતો. એ ચન્દ્રતું કોતુક કરવુ”, 
તેતી દયા ખાવી કૈ તેતે અભિન'દત આપવું તેનો નિથય મન સાથે કરી 
શકાતો ન હતો. 

આજે સવારે અપષ્યાનની પર*પરા ડેવી હોય છે તેની ગીતામાં કહેલી 
મીમાંસા ચાલતી હતી. અગ્નિ ખૂણામાં આવેલો આંખો એ ખધું ર્સપૂવ ક 
સાંભળી રલ હતો. તેને મોર્‌ બેઠે ને જતો રલ્લો. હવે તે ખચ્ચાંવાળા 
થયો .છે. આંબાએ પોતાતો ફળભાર્‌ કદી પણુ સ્વાર્થને ખાતર ન્નળવી રાખ્યો 
નથી. વૈભવ કે એશ્વય*તે કારણે તે કદી અક્કેડ થયો નથી. તેં ધ્યાન ધરે તે 
કયારેક વસ'તનું, કચારેક સૂય'તુ, તો કચારેક પથરા મારીને તેનાં ફળનો કર 
ઉઘરાવનારાં છકરાંઓનુ. કામ, કોધ અતે સ્મૃતિતાશની ગીતોક્ત પર"પર। 
સાંભળીને માનવીના મનની મલિનતાની તેને કેવી નફરત થઈ હશે | એક 
ખાજુથી હુ આંબા તરફ જેતા હતો, અને બીજી ખાજી પ્રસન્ન વંદના પ્રાચી 
એતી તરક નિહાળી રડી હતી. તેના વત્સલ હદયમાં શા શા વિચાર 
આવતા હશે ? 

૧૬-૪-૩૨ 


૧૬ 


૧૦ 
_ ી રાતની શૈેભા 


કાલે રાત્રે સળિયાના દરવાન્ને માથુ અઢેલીને સૂતો હતો ત્યારે ચ'દ્ 
સઘાના પેટમાં ઘૂસી ગયેલો દેખાયો, ચિત્રા અને ચ“%માની જેડી જેવી આ 
સુંદર્‌ ન્નેડી કાતી છે તેતી તપાસ કર્તાં જણાયું કે તે સધાની યોગ તારા છે. 
પણુ આ શેભા અર્ધા કલાક પણુ જેવા મળી નહી. ચદ્ર પાસે હોવાથી 
ફાલ્ગુતી ફ્રીકી પડી ગઈ હતી, થોડા વખખત પછી ચિત્રા અને સ્વાતીની તારકાએઓ 
ઉપર્‌ આવી. સર્પ્તાષિષ્તું પૃછડુ' એક બાજુએ સાંડ દેખાતુ હતું. કાલે જ 
મહાભારતમાં સપ્તર્ષિએ અતે તેમતી પત્નીઓની વાર્તા વાંચી હતી. અરુન્ધતીતું 
રૂપ લેવાતી સ્ત્રાહાની હિ'મત ન ચાલી એટલું પ્રખર અરુન્ધતીતું પાવિત્ર્ય. પણુ 
અરુન્ધતી તે રાત્રે ક'ઈ દેખાઈ નહીં. 

સાંજે ચ્રે સગાથ માટે ખેત્રણુ વાદળાંને સાથે લઈ લીધાં હતાં. પણુ 
અધ્ારું થતાં પહેલાં જ તે,ઓગળી ગયાં ને ચદ પાછો એકલે ને એકલો જ 
રણો. પણુ તેને લાંબા વખત એકલા રહેવું પડયુ' નહોં. તાર્કાઓએ 
તેની આસપાસ ઘેરો ઘાલ્યો અતે તરત જ ચદ્રતો સુખચદ્રમા પ્રસન્ન 
દેખાવા લાગ્યો. 

પરેિયે ટાઢ સારી પેઠે હતી. " ખાસ ચીડવવાના ઉદ્દેશથી, લાગણી 
દુભાય એવી સશકરી કેઈ કરે અને આપણુને લાગી આવે એવી વળગણી 
એ ટાઢ હતી. પણુ આખરે મશ્કરી તે મશ્કરી. એતી ચીડ કેટલો વખત ટકે ! 
મશ્કરી વિનોદમાં જ પરિણુમે; અખોલામાં નહી. તે જ પ્રમાણે _આલરવિનો 
કૅમળા તડકો વખતસર આવ્યો ને તેણે એ ટાઢતો અ'ત આણ્યો. 


મળસકે વાદળાંથી આકાશ ઢકાયેલુ' હતું. તોપણુ તેમાં વાદળાંના 
કડા પાતળાનો ભેદ કી આછા ભૂરા રગના આર્સપહાણુના , પથરામાં 
જેમ થેરા ૨*ગનાં ટપકાં હોય છે તેવી શોભા આકાશમાં ' દેખાતી હતી, 
આખો દિત્રસ આકાશ વાદળાંથી ઢ'કાચેલું જ રહેવાનું છે કે શું એવી શકા 
મનમાં થતી હતી પણુ ખીજી જ ક્ષણુમાં તે ખધું- જતું રહ્યું અને આકાશ 
સીતાની કીર્તિની જેમ પૂરેપૂરું સ્વચ્છ ચયું. 
૧૭-૪-૩૨ 


65 


૧૧ 
અવ્યક્ત સૌદર્ય 


કાઈ પણુ દર્શનમાં આકૃતિ, ગતિ, માદવ* યા્‌ કાઠિન્ય, રગ અને 
કાન્તિનું જ વણુ'ન આવવાનું. એની ખહારતું કેટલુંય સો'દય આપણે પ્રતિદિન 
નજરે જેઈએ છીગ્એ પણુ તેતું પૃથક્કરણુ કરી તેતી જુદી જુદી છટાઓ 
માટે સવ“માન્ય સસ્ઞાઓ ભાષાએ નક્કી કરેલી ન હોવાથી તેતું વણુન આપણે 
શખ્દમાં કરી શકતા નથી. મૂગાને એકાદ સુંદર સ્વપ્તું આવે તો તે ખીન્નને 
શી શીતે જણાવે? તેને તે પોતાની અદર જ ઈઝરવવું રહ્યુ”. પગેવને સ્વવતો 
મથો સમજ સમૃજ્ત પછતાય । 


ચ'દ્રે ગઈ રાત્રે ચદ્કિતો વરસાદ વરસાવ્યો હતો, શુપ્લપક્ષમાં સ'પ્યાતું 
ચ'દ્કામાં થતું રૂપાંતર ઘણું અદ્ભુત-રમ્ય હોય છે. બન્નેનો ઉલ્લાસ સરખો 
અને ઉલ્યબલ હોવા છતાં સ'જ્યાનો સ'ધિવેભવ ને ચિ કાતો આણલાદ કે'ઈ 
જુદાં જ હોય છે. આ બન્નેના મિલનના પ્રસગે તે વૈભવ અતે આહલાદ 
એકત્ર મળવાથી જે ભાવ નિર્માણુ થાય છે તેતું કવિઓએ હજી નામ પાડયું” 
નથી, એ તેમને ગુતો જ કહેવાય. રૃપયૌવના યુવતીને પ્રથમ માતૃપદ પ્રાપ્ત 
થતાં તેના સુખ ઉપર જે વૈભવયુક્ત સ્થિર શાંતિ પથરાયેલી દેખાય છે તે જ 
૭ટા પ્રકૃતિદેવીના અ'ગપ્રત્યગો ઉપર તે વખતે દેખાય છે. ચ% આકાશમાંથી 
આ ખધું ન્તેઈ શકતો હશે ખરે ? નક 


સાંજે વાંચવામાં ગરકાવ થઈ ગયાને કારણે ગ્રાથના જરા મોડી થઈ 
પણુ તેથી એક લાભ એ થયો કૈ ચિત્રા અને સ્વાતી પણુ સ્તથિતપ્રસ્તનાં લદ્નણુ 
સાંભળવા માટે ઉપસ્થિત થઈ શકી. ક્ષિતિજ ઉપર્‌ ખન્ને એકી વખતે ઊગતી 
હોય છે તોપણુ ચિત્રાનાં પગલાં હળવાં અને દૂર દૂર પડવાને કારણે તે 
* ઝડપથી ઉપર ચડે છે. ન્યારે સ્વાતી પોતાના તેજના ભારથી અલસગમના 
હોય એ સ્ત્રાભાવિક જ છે. ચ“ ગઈ કાલ કરતાં આજ ક'ઈકિ નજીક આવેલો 
છે. આવતી "કાલે તે ચિત્રાને મ'દિરે પહોંચી જશે. સ્વાતીનું”' લાવણ્ય વધારે; 
હતાં ચર તો ચિત્રાતું] જ સાન્નિષ્ય પસદ કરે છે. ચિત્રા છે જ એવી 
નિખાલસ વજત્તિતી. 


ક ૧ 


અવ્યક્ત સૌ'ય& વલ 


આજે સવારે આકારે સવષ્ર એકરૂપ ચવાનું પસદ કયુ” હતું. વાદળાં 
તો હતાં જ નડી' પણુ નીલ વણું સાથે પ્રભાતતી જે ગુલાખી:૭ટા ભળી 
જય છે તે પણુ પૂવ*થી પશ્ચિમ સુધી એકસરખી પથરાઈ ગઈ હતી. આ 
ક ૭ટા જ્યારે કલ્પનાના મ સ્કુરણુ જેટલી પાતળી આછી હોય 

છે ત્યારે તે એય્લી પારદશક હોય છે કે તેમાંથી આકાશનો નીલ વર્ણું 

સ્પજ્ઠપણે દેખાય છે અને આ રગ પ્રસન્નતા અતે વિલાસિતાની વચલી 
શ્થિતિને પૃરેપૂરો દ્યોતક ખતે છે. 

નાહવાની જગ્યાથી પશ્ચિમ તરક્નાં વાદળાં કેવાં તીલવર્ણું દેખાય છે | 
અન'ત આકાશ અતે દૂરવર્તી સનાતન પર્વત ખન્તેતો રગ ભૂરો હોય છે. 
ખન્તેતે એ રગ શોભી તીકળે છે પણુ આકાશમાંનાં વાદળાં પણુ જે તેવા જ ' 
રગ ધારણુ કરે તો ખધે વિશ્રી ફેલાઈ જશે. 

વિશ્વવી અન'તતાનો વિચાર કરી પહાડાનતે પણુ ક્ષણુજવી કહેનાર અને 
પહાડેતે આકાશમાંના સેધોની ઉપમા આપનાર કવિ કયા કોઈ એ દાહે 
છે ? સાંભન્યો! છે ? જ 


ડીંન ઇન્જના પુસ્તકમાં આવા કવિની ચાર્‌ પ'ક્તિઓ વાંચવા મળા. 
110 1115 દ્વત્ટ 9ઊજત૦૪3 દ્વણતં 116 210%, 
1.017 20110 10 (01100, થ્રાતં 1011૫15 51ત0લંડ; 
1106) 10 લાદ 11૦ 2151, (1૯ 501તં 1દ્વાતંડ 
" ટ ર્તં0પવંડ 1૦% ડૉ [2૦ ઉ॥૦105૦10૦5 દ્ર ૩૦. 


૧૧ 
ન્ડ 

અવ્યક્ત સૌદર્ય 

રાઈ પણુ દર્શનમાં આયમૃતિ, ગતિ, માદવ*યા કાહિન્ય, રગ અતે 

કાન્તિનું જ વણુષ્ન આવવાનું. એની ખહારતું કેટલુંય સૌ'દય" આપણે પ્રતિદિન 

નજરે જેઈએ છીએ પણુ તેતું પૃથક્કરણુ કરી તેતી જુદી જીુંદી છટાઓ 

માટે સવ માન્ય સસ્ઞાઆ ભાષાએ નકી કરેલી ન હોવાથી તેતું વણુન આપણે 

શખ્દમાં કરી શકતા નથી. મૂગાને એકાદ સુંદર સ્વપ્તુ આવે તો તે ખીન્નને 

શી રીતે જણાવે? તેતે તે પોતાની અદર જ ઇઝર્વવું રહ્યુ”, શગેવતે સ્વષત્તો, 
મયો સશુસ્ સમૃજ્ઞ પછતાય । 


ન્ન ત્ર નદ 


ચ'દ્રે ગઈ રાત્રે ચ'દ્િકાનો વરસાદ કે હતો, શુડ્લપક્ષમાં સ'ષ્યાતું 
ચ'દ્રિકામાં થતું રૂપાંતર. ઘણું અદ્ભુત-ર્મ્ય હોય છે. ખન્નેતા ઉલ્લાસ સરખો 
અને કા હોવા છતાં સ'ષ્યાતો સ'ધિવૈભવ ને ચક કાતો આહલાદ કઈ 
જુદાં જ હોય છે. આ બન્નેના મિલનના પ્રસગે તે વૈભવ અને આહલાદ 
એકત્ર મળવાથી જે ભાવ નિર્માણુ થાય છે તેતું કવિઓએ હજી નામ પાડ્યુ 
નથી, એ તેમનો ગુતો જ કહેવાય. રૂપયૌવના યુવતીને પ્રથમ માતૃપદ પ્રાપ્ત 
શતાં તેના સુખ ઉપર જે વૈભવયુક્ત સ્થિર શાંતિ પથરાયેલી દેખાય છે તે જ 
૭ટા પ્રકૃતિદેવીના અગપ્રત્યગો ઉપર તે વખતૅ દેખાય છે. ચ“ આકાશમાંથી 
આ ખધું જેઈ શકતો હશે ખરે ? મ 


સાંજે વાંચવામાં ગરકાવ ' થઈ ગયાને કારણે પ્રાથના જરા મોડી થઈ 
પણુ તેથી એફ લાભ એ થ્રો કૈ ચિત્રા અતે સ્વાતી પણુ સ્થિતપ્રસનાં લહ્ષણુ 
સાંભળવા માટે ઉપસ્થિત થઈ શકી. ક્ષિતિજ ઉપર્‌ ખન્ને એકી વખતે ઊગતી 
હોય છે તોપણુ ચિત્રાનાં પગલાં હળવાં અને દૂર દૂર પડવાને કારણે તે 
ઝડપથી ઉપર્‌ ચડે છે. ન્યારે સ્વાતી પોતાના તેજના ભારથી અલસગમના 
હોય એ સ્ત્રાભાવિક જ છે. ચ'દ્ર ગઈ કાલ કરતાં આજ કઈક નજીક આવેલે 
છે. આવતી "કાલે તે ચિત્રાને મ'દિરે પહોંચી જશે. સ્વાતીનું” લાવણ્ય વધારે; 
છતાં ચદ્ર તો થિત્રાતું' જ સાન્નિષ્ય પસદ કરે છે, ચિત્રા છે જ એવી 
નિખાલસ શત્તિતી. 


ધ” જ 


અવ્યપ્ત ગૌ'ઢચ* વલ 


આજે સવારે આકાશે સવત્ર એકરૂપ થવાનું પસ'દ ક્યુ” હતું. વાદળાં 
તો હતાં જ નહીં પણુ નીલ વણું સાથે પ્રભાતતી જે ગુલાખી:૭ટા ભળી 
જય છે તે પણુ પૂવ*થી પશ્રિમ સુધી એકસરખી પથરાઈ ગઈ હતી. આ 
પ ૭ટા જ્યારે કલ્પનાના અ સ્કુરણુ જેટલી પાતળી આછી હોય 

છે ત્યારે તે એય્લી પારદશક હોય છે કે તેમાંથી આકાશનો તીલ વર્ણું 

સ્પણ્પણુ દેખાય છે અને આ ₹ગ પ્રસન્નતા અને વિલાસિતાની વચલી 
સ્થિતિનો પૂરેપૂરા ઘોતક ખતે છે. 

નાહવાની જગ્યાથી પશ્ચિમ તરફનાં વાદળાં કેવાં તીલવર્ણું દેખાય છે | 
અન'ત આકાશ અને દૂરવર્તી સનાતન પવત ખન્નેનો ૨ગ ભૂરો હોય છે. 
ખન્તેને એ રગ ગ્રોભી નીકળે છે. પણુ આકાશમાંનાં વાદળાં પણુ જે તેવા જ 
રગ ધારણુ કરે તો ખધે વિથી ફેલાઈ જશે. ર 

વિશ્વવી અન'તતાનો વિચાર કરી પહાડેને પણુ ક્ષણુજવી કહેનાર અને 
પહાડેતે આકાશમાંના મેથરોની ઉપસા આપનાર કવિ કયાં કોઈ એ દાહે 
છે ? સાંભળ્યો છે ? ર 


ડીન ૪નજના પુસ્તકમાં આવા કવિતી ચાર પ'ક્તિઓ વાંચવા મળી. 


116 1૫113 ત્ર(€ 31દ્રત૦5 દ્વાણવં (1€) 210, 

1*010 20700 10 £૦10, દ્રાર્ત 1001દ૪છ 51તળલંડ; 
116% 10ર્દાદ 11૮0 211151, (16 501 4િ॥તંડ 
* 111 €100તંડ 11037 5108][2€ 36103061065 થં 2૦. 


૧૮-૪-૩૨ 


ગોતે 


૧૧ 
અવ્યક્ત સૌંદર્ય 


કરાઈ પણુ દશમાં આપૃતિ, ગતિ, માદવ*યા કાઠિન્ય, રગ અને 
કાન્તિનું જ વણુ'ત આવવાનું. એની બહારનું કેટલુંય સો'દ” આપણે પ્રતિદિન 
નજરે જેઈએ છીએ પણુ તેતું પૃથક્કરણુ કરી તેતી જુદી જીદી હ્ટાએ 
માટે સવ'માન્ય સસ્ઞાઓએ ભાષાએ ન૩્કી કરેલી ન હોવાથી તેતું વણુન આપણે 
શખ્દમાં કરી શકતા નથી. મૂગાને એકાદ સુંદર સ્વપ્તુ આવે તો તે ખીન્નને 
શી રીતે જણાવે? તેતે તે પોતાની અદર જ જ્વવું રહયુ'. શમેવતે સ્વષત્ો 
મથો સમ્‌જ્ત સમજ પછતાય । 

ત્ર કઃ ર્વ 


ચ્દે ગઈ રાત્રે ચ'દ્કિનો વરસાદ યુકે હતો, શક્લપક્ષમાં સ'પ્યાતું 
ચ'દ્રિકામાં થતું રૂપાંતર ઘણું અદ્ભુત-રમ્ય હોય છે. બન્નેના ઉલ્લાસ સરખો 
અને ઉંધ હોવા છતાં સ'ષ્યાનાો સ'ધિવેભવ ને ચદ્કિનો આણલાદ ક'ઈ 
જુદ્દાં જ હેય છે. આ બન્તેના મિલનના પ્રસગે તે વૈભવ અને આહલાદ 
એકત્ર મળવાથી જે ભાવ નિર્માણુ થાય છે તેનું કવિઓએ હજી નામ પાડયું” 
નથી, એ તેમનો ગુતો જ કહેવાય. રૂપયૌવના યુવતીને પ્રથમ સાતૃપદ પ્રાપ્ત 
થતાં તેના સુખ ઉપર જે વૈભવયુકત સ્થિર શાંતિ પથરાયેલી દેખાય છે તે % 
છટા ગ્રકૃતિદેવીના અ'ગપ્રત્યગાો ઉપર તે વખતે દેખાય છે, ચ% આકાશમાંથી 
આ ખધું નનેઈ શકતો હરે ખરે ? ક. નજ 


સાંજે વાંચવામાં ગરકાવ *થઈ ગયાને કારણે પ્રાથના જરા મોડી થઈ 
પણુ તેથી એક લાભ એ થનો કે ચિત્રા અતે સ્વાતી પણુ સ્થિતપ્રસ્તનાં લહ્મણુ 
સાંભળવા માટે ઉપસ્થિત થઈ શકી. ક્ષિતિજ ઉપર ખન્ને એકી વખતે ઊગતી 
હોય છે તોપણુ ચિત્રાનાં પગલાં હળવાં અતે દ્ર દૂર્‌ પડવાને કારણે તે 
ઝડપથી ઉપર્‌ ચડે છે. ન્યારે સ્વાતી પોતાના તેજના ભારથી અલસગમના 
હોય એ સ્વાભાવિક જ છે. ચ'દ્ર ગઈ કાલ કરતાં આજ ક'ઈકે નજીક આવેલો 
છે. આવતી -કાલે તે ચિત્રાને મ'દિરે પહોંચી જશે. સ્વાતીતુ' લાવણ્ય વધારે; 
છતાં ચ% તો ચિત્રાતું જ સાન્નિષ્ય પસદ કરે છે. ચિત્રા છે જ એવી 
નિખાલસ વત્તિની. 


ન હ જદ 


અવ્યક્ત સ્સે'ટય* હ 


આજે સવારે આકાશે સવશ્ર એકરૂપ થવાતું પસ'દ કયુ” હતું. વાદળાં 
તતા હતાં જ નહીં પણુ નીલ વણું સાથે પ્રભાતતી જે ગુલાખી:૭ટા ભળી 
નતય છે તે પણુ પૂવ*થી પશ્ચિમ સુધી એકસરખી પથરાઈ ગઈ હતી. આ 
ગુલાબી છટા જ્યારે કલ્પનાના ન સ્કુરણુ જેટલી પાતળી આછી હોય 
છે ત્યારે તે એટ્લી પારદર્શક હોય છે કે તેમાંથી આકાશનો તીલ વર્ણું 
સ્પજપણે દેખાય છે અને આ રગ પ્રસન્નતા અતે વિલાસિતાની વચલી 
સ્થિતિનો પૂરેપૂરા ઘોતક ખને છે. 

નાહવાની જગ્યાથી પશ્ચિમ તરડનાં વાદળાં કેવાં તીલવણુંઃ દેખાય છે | 
અનત આકાશ અને દૂરવર્તી: સનાતન પર્વત ખન્તેનો રગ ભ્રરો હોય છે. 
બન્તેતે એ રગ શોભી નીકળે છે. પણુ આકાશમાંતાં વાદળાં પણુ જે તેવા જ ' 
રગ ધારણુ કરે તો ખધે વિશ્રી ફેલાઈ જશે. મી 

વિશ્વવી અન'તતાનો વિચાર કરી પહાડાને પણુ ક્ષણુજવી કહેનારો અને 
પહાડેતે આકાશમાંના મેઘ્રોની ઉપમા આપનાર કવિ કયા કોઈ એ દાહે। 
છે ? સાંભન્યો છે ? ક 

ડીન '-જતા પુસ્તકમાં આવા કવિતી ચાર પ"ક્તિઓ વાંચવા મળા. 


1110 11115 ત્વત૦ 31તતં0૪35 વ્રળવં 1106 21037, 

1010 10110 10 20111, દ્વ 101૪ દંડ; 
11૪ 18ર્લાંદ 11₹0 11151, પ૦ 5૦11 1દાળતંડ 
* 111૯૦ ્તં0પતંડ ધ1૦9૪ 3118125 (10110561065 દ્વઊર્ત 2૦: 


૧૮-૪-૩૨ 


૧૧ 
અવ્યક્ત સૌદર્ય - મુ 


કોઈ પણ્‌ દર્શનમાં આકૃતિ, ગતિ, માદવ*યા કાઠિન્ય, રગ અને 
કાન્તિનું જ વણુષત આવવાનું. એની ખહારતું કેટલુંય સો'દય* આપણે પ્રતિદિન 
નજરે ન્નેઈએ છીએ પણુ તેતું પ્ૃથક્કરણુ કરી તેની જુદી જુદી છટાઓ 
માટે સવ'માન્ય સ'સાઓ ભાષાએ નકકી કરેલી ન હોવાથી તેતું વ્ણુન આપણે 
શખ્દમાં કરી શકતા નથી. મૂગાને એકાદ સુંદર્‌ સ્વપ્તું આવે તો તે ખીન્નને 
શી રીતે જણાવે? તેતે તે પોતાની અ'૬ર્‌ જ જમર્વવું રહ્યુ”. પગેવને સ્વવનો 
મથો સમજ સમક્ષ પછતાય ।' 

ક્ર ક ઝ 


ચે ગઈ રાત્રે ચ'દ્કિાનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો, શક્લપક્ષમાં સ'પ્યાનું 
ચ*ટદ્કમાં થતું રૂપાંતર ધણું અદ્દભુત-રમ્ય હોય છે. ખન્નેનો ઉલ્લાસ સરખો 
અને તુલ્યમલ હોવા છતાં સ'ષ્યાના સ'ધિવેભવ ને ચ'દ્કાનો આહુલાદ કઈ 
જુદાં જ હોય છે. આ બન્તેના મિલનના પ્રસ'ગે તે વૈભવ અતે આહલાદ 
એકત્ર મળવાથી જે ભાવ નિર્માણુ થાય છે તેનું કવિઓએ હજી નામ પાડ્યુ 
નથી, એ તેમનો ગુતો જ કહેવાય. રૂપયોવના યુવતીને પ્રથમ માતૃપદ પ્રાપ્ત 
થતાં તેના સુખ ઉપર જે વૈભવયુક્ત સ્થિર શાંતિ પથરાયેલી દેખાય છે તે જ 
છટા પ્રકૃતિદેવીના અગપ્રત્યગાો ઉપર તે વખતે દેખાય છે. ચ“્ર આકાશમાંથી 
આ ખધુ જેઈ શકતો હશે ખરો ? ન ક 


સાંજે વાંચવામાં ગરકાવ * થઈ ગયાને કારણે પ્રાથના જરા મોહી થઈ 
પણુ તેથી એક લાભ એ થયે કે ચિત્રા અને સ્વાતી પણુ સ્થિતપ્રસનાં લક્ષણ 
સાંભળવા માટે ઉપસ્થિત થઈ શકી. ક્ષિતિજ ઉપર ખન્ને એકી વખતે ઊગતી 
હેય છે તોપણુ ચિત્રાનાં પગલાં હળવાં અતે દ્રર્‌ દૂર પડવાને કારણે તે 
ઝડપથી ઉપર્‌ ચડે છે. ન્ત્યારે સ્વાતી પોતાના તેજના ભારથી અલસગમના 
હોય એ સ્વાભાવિક જ છે. ચ% ગઈ કાલ કરતાં આજ કઈક નજીક આવેલો 
છે. આવતી "કાલે તે ચિત્રાને મ'દિરે પહોંચી જશે. સ્વાતીતું' લાવણ્ય વધારે; 
હતાં ચ%્ર તો ચિત્રાતું' જ સાન્નિષ્ય પસદ કરે છે. ચિત્રા છે જ એવી 
નિખાલસ વૃત્તિની. 


મ? જ્‌ 


ી અવ્યક્ત ન્પે'&ચ* હ 


આજે સવારે આકાશે સર્વત્ર એકરૂપ થવાનું પસ'દ કયુ” હતું, વાદળાં 
તો હતાં જ નહી પણુ નીલ વણું સાથે પ્રભાતતી જે ગુલાબી /૭ટા ભળી 
જય છે તે પણુ પૂવ*થી પશ્રિમ સુધી એકસરખી પથરાઈ ગાઈ હતી. આ 
ગુલાબી છટા ન્ત્યારે કલ્પનાના પ્રાથમિક સ્કુરણુ જેટલી પાતળી આછી હોય 
છે ત્યારે તે એટ્લી પારદર્શક હોય છે કે તેમાંથી આકાશતો નીલ વણું 
સ્પણજ્પણે દેખાય છે અતે આ રગ પ્રસન્નતા અતે વિલાસિતાનતી વચલી 
સ્થિતિનો પૂરેપૂરો ઘોતક ખતે છે. 

નાહવાની જગ્યાથી પશ્ચિમ તરક્નાં વાદળાં ડેવાં તીલવણું દેખાય છે ! 
અન'ત આકાશ અને દૂરવર્તી સનાતન પરવત ખન્તેનો રગ ભૂરો હોય છે. 
બન્નેને એ રગ શોભી નીકળે છે. પણુ આકાશમાંનાં વાદળાં પથ જે તેવા જ ' 
રગ ધારણુ કરે તો ખધે વિશ્રી ફેલાઈ જશે. 

વિશ્વવી અન'તતાનો વિચાર કરી પહાડાતે પણુ નીરે કહેનારો અને 
પહાડેતે આકાશમાંના મેઘોની ઉપમા આપનાર કવિ કયાં કોઈ એ દાહ 
છે ? સાંભન્યો છે ? ન 


ડીન ૪ન્જના પુસ્તકમાં આવા કવિતી ચાર પર્'ક્તેઓ વાંચવા મળી. 


116 11113 દ્રત્ટ 31095 દ્વ (1૦37 110%, 

137010 10101 1૦ 2001, થ્રાતં 101108 31દ1ઉંડ; 
11069 18ર્લાદ 11₹૯ 111351, 116 501ર્ત 1દ11તંડ 
5 1/1₹0 તં૦પવંડ 11009 3114][9€ 1૦1115૯17૯3 દ્ર ૪૦. 


૧૮-૪-૩૨ 


૧૨ 
કાખરો અને પાકોળીઓ 


પૂવ તરફ ખ'ને છેડે બે આંબાનાં ઝાડ છે. નાની નાની કેરીઓ તે 
ઉપર ખહુ મઝાની લટકી રહી છે. પવતથી ડાળીઓ હાલવા લાગે એટલે આ 
કુમળી કેરીઓ પણુ આન'*દથી ડોલવા માંડે છે. વાંદરાનાં ખચ્ચાં જેમ માના 
પેટે વળગીને નિભયતા અનુભવે છે તેમ જ આ કુમળી કેરીઓ નિભયતાથી 
આંખાતી. ડાળે લટકીને, જમીનથી આપણે કેટલાં ખધાં ઉપર્‌ ઊ'ચાં છીએ 
એમ, મનમાં ને મનમાં સાભિમાન આનદ માણે છે. ” 


આકાશમાં તે તે તે જ પાકેળીઓ અને ફાખરા રોજ ઊડતાં આવતાં 
હશે કે નવાં નવાં એ કોણુ કહી શકે? કાબરો તો જાણે બહુભાષી છે જ. પક્ષીઓના 
અવાજ જેટલી ન્નતના તેમના કાને પડે તે ખધા સાંજ સુધી તેઓ મુખાદ્ગત 
કરી લે છે. અતે પાકોળીઓ તો પોતાતી ગતિતે ફારણું જ આ આખુ વિશ્વ 
અસ્થિર છે એમ કહેતી ફ્રે છે. ઊડતાં ઊડતાં પાકોળીએ! ન્યારે ધરમાં પેસી 
જાય છે ત્યારે છાપર્‌ાનાં નેવ્રાં તીચેતી પટ્ટીઓ સાથે અકાળી તેમનુ માથુ 
ફૂટી જશે કે કેમ તેતી આપણુતે પ્રતિક્ષણુ ચિન્તા થાય છે. પણુ આટલી 
ઝડપથી આવતાં પણુ તેમની નેમ ડ્ોઈ કાળે ચૂકતી નથી. 


અ'તરના વિચાર વ્યક્ત કરી હદચોતી એકતા સાધવાતુ એક સાધન તે 
ભાષા એમ આપણે માનીએ છીએ, પણુ ભાષાથી કેટલાયે ગોટાળા થાય છે. 
પક્ષીઓ કઈ ભાષા ખોલે છે ? દુનિયામાં ગમે ત્યાં ન્નએ, કાગડાની ભાષા એક- 
સરખી જ હોય છે. દરેક ન્નતનાં પક્ષીઓ ગમે ત્યાં જીઓ પોતપોતાની 
એક જ ભાષા ખોલી સ'તોષ સાને છે, એક ભાષા છે સાટે સ્વર્ગ સુધી 
પહોંચવાનો મિનારો તેમણે નથી ખાંષ્યો. અથવા બીન્ત કેઈ પણુ મહત્ત્વાકાંક્ષી 
મનોરથો સેવી તે પાર્‌ પાડયા નથી અતે તેમનામાં સામાજિક ઝધડા પણુ નથી. 
ભાષા ખીલવીને માણુસ શું કમાયો ? પ્રગતિતો રોગ અને મતભેધ્ની ચળ 
પોતાને વળગાડી લેવા સિવાય ખીજું તેણે કશું કયુ નથી. 


૧૯-૪'-૩૨ 


૨૮7 


૧૩ 


ી ચાંદની રાત 


માણુસ ખૂખ દૂર સુધી ન્નેઈ ન શક્ટે એટલા માટે પશ્ચિરે ચાંદની રાત 
પેદા કરી છે. અ'ધારી રાતે આપણે આકાશમાંના અસ'ખ્ય તારાએ એટલે કૈ 
અસખ્ય વિશ્વો, જેઈ શકીએ છીએ. વનવગડામાં ચાલતા હોઈ એ ત્યારે ન્ને 
આપણે નીચે ખેસ્‍્રીએ અતે આપણી નજર્‌ સામે આકાશતે। પડદો | લાવીએ, 
તે આપણુંથી ખહુ દૂર અ'તરે કોઈ જતું હોય તોપણુ તેતુ” કાળુ” છાયાચિત્ર 
આકાશના પડદા પર ઊઠી આવીને દેખાય છે. ચોરો અતે તેમને પકડી પાડનારા 
ગામના ચોકીદારો આ યુક્તિનો જ ઉપયોગ કરે છે, તેથી ઘણી વાર્‌ અઠંગ 
ચોરતે અ'ધારામાં દોડવું જખખમકારક લાગે છે અતે તેતે સૂઈ રહેવુ" પડે છે. 

પણુ ચાંદતી રાત હોય છે ત્યારે ચોર્‌ સારી પેઠે પ્રાવી ન્નય છે. ચાંદની 
રાતે એક દિશામાં થોડક દોડવું, અને નજર્‌ બહાર ગયા કૈ તરત દિશા 
ખધ્લીને પોબારા ગણુવા. આ યુક્તિ અજમાવાય તો પકડનાસ્તુ' કશું 
ચાલતુ' નથી. , ” 
સુય'પ્રકાશને જેને સત્ય કહીએ તો ચાંદનીને કાવ્ય કહેવું જ્નેઈ એ. પુરસ્કાર 
(આગળ કરવુ) અને તિરસ્કાર (ઢાંકવુ' અથવા સ'તાડવુ' ) એ કલાનો આત્મા 
છે. કેટલીક પણ વસ્તુઓને નજર સામે લાવવી અને જે વસ્તુઓની જરૂર નથી 
એવીને નજર્‌ ખહાર્‌ કરવી, એમાં જ કળાની ખૂખી છે. ફળાધર્‌ ચ%્રને આ 
ખૂબી ખહુ સારી રીતે આવડી ગઈ છે. “ આકાશમાં તારા કેટલા,? એમ ન્ને 
આપણે અમાસને પૂછીએ તો તરત કોઈ કેમેરાની માફક તે આકાશતો સાચો 
ફોટો જ આપણી આગળ પાથરી દેશે. ચાંદતીનું તેવુ” નથી. ચાંદતીની કલા જેમ 
જેસ વધે છે તેમ તેમ ખાસ ચુન'દા તારા જ તે આપણી આગળ ધરે છે. 

પગપાળા પ્રવાસ કરતાં ચાંદ્તીનો એક "ખાસ લાભ મારા જ્ેવામાં 
આવ્યો. સવારે કે. સાંજે રસ્તે ચાલતા હોઈએ ત્યારે પગ નીચેની ધૂળ 
ઉપર્‌ ઊડે છે અનેપ તેથી રસ્તાની શૈભા* મારી ન્નય છે; એ જ રસ્તા પંર્‌ 
ચાંદનીમાં ચાલતાં સુંવાળી ધૂળને પગ વતી 'ખૂ'દવાની મનન પડે છે. રાતને 
વખતે ધૂળ આમેય ભેજવાળી હોય છે, તેથી ઝાઝી ઊડતી નથી અને ઊડે તોયે 
ચાંદરણામાં તે દેખાતી નથી. ફચારેક કચારેક ધૂળના ઊડવાથી ચાંદરણું વધારે 
"શેભી ઊઠે છે. કપૂર કે ખરના કકડાનો ભૂકો થતાં તેનુ પારદર્શકપણું જેમ 
જતું રહે છે અતે તે દૂધ જેવા સફેદ રગ ધારણુ ડરે છે, તે જ પ્રમાણે 
ચાંદનીમાં ધૂળ ઊડે છે ત્યારે તૈતી પારદર્શકતા ઓછી ચાય છે, અને તે તદન 
કપૂર-ગોર્‌ થાય છે | - ર 


- ૨૧% 


ન 


૧૨ 
કાખરો અને પાકોળીઓ 


પૂવ* તરફ બને છેડે ખે આંખાનાં ઝાડ છે. નાની નાની કેરીઓ તે 
ઉપર્‌ ખહુ મઝાતી લટકી રહી છે. પવનથી ડાળીઓ હાલવા લાગે એટલે આ 
કુમળી કેરીઓ પણુ આન'દથી ડોલવા સાંડે છે. વાંદરાનાં ખચ્ચાં જેમ માના 
પેટે વળગીને નિભયતા અનુભવે છે તેમ જ આ મુમળી કેરીઓ નિભ'યતાથી 
આંખાની ડાળે લટકીને, જમીનથી આપણે કેટલાં ખધાં ઉપર્‌ ઊ'ચાં છીએ 
એમ, મનમાં તે મતમાં સાભિમાન આનદ માણે છે. ” 


૬ 


આકાશમાં તે ને તે જ પાકેળીઓ અને કાખરોા રોજ ઊડતાં આવતાં 
હરે કે નવાં નવાં એ કોણુ કહી શકે? કાબરો તો ન્નણે બહુભાષી છે જ. પક્ષીઓના 
અવાજ જેટલી ન્નતના તેમના કાતે પડે તે ખંધા સાંજ સુધી તેઓ મુખાદ્‌ગત 
કરી લે છે. અને પાકેળીઓ તો પોતાની ગતિને કારણુ જ આ આખુ વિશ્વ 
અસ્થિર છે એમ કહેતી કૂરે છે. ઊડતાં ઊડતાં પાકોળીએ' ન્યારે ઘરમાં પેસી 
જાય છે ત્યારે છાપર્‌ાનાં નેત્રાં તીચેતી પટ્ટીઓ સાથે અફાળી તેમનુ સાથુ' 
ફૂટી જશે કે કેમ તેતી આપણુતે પ્રતિક્ષણુ ચિન્તા થાય છે. પણુ આટલી 
ઝડપથી આવતાં પણુ તેમતી નેમ કેઈ કાળે ચૂકતી નથી. 


અ'તરના વિચાર વ્યક્ત કરી હેદયોની એકતા સાધવાનુ' એક સાધન તે 
ભાષા એમ આપણે માતીએ છીએ, પણુ ભાષાથી કેટલાયે ગોટાળા થાય છે. 
પક્ષીઓ કઈ ભાષા ખોલે છે ? દુનિયામાં ગમે ત્યાં ન્નએ, કાગડાની ભાષા એક- 
સરખી જ હોય છે. દરેક નજ્નતનાં પક્ષીઓ ગમે ત્યાં જીઓ પોતપોતાની 
એક જ ભાષા ખોલી સ'તાષ માતે છે, એક ભાષા છે સાટે સ્વર્ગ સુધી 
પહોંચવાનો ચિનારા તેમણું નથી ખાંધ્યો. અથવા ખીશ્ન કેઈ પણુ મહત્ત્વાકાંક્ષી 
મતેોરથો સેવી તે પાર્‌ પાડયા નથી અને તેમનામાં સામાજિક ઝઘડા પણુ નથી. 
ભાષા ખીલવીને માણુસ શું કમાયો ? પ્રગતિનો રોગ અને મતભેધની ચળ 
પોતાને વળગાડી લેવા સિવાય ખીજીં તેણુ કશું ક્યું” નથી. 
૧૯-૪*-૩૨ ર 


નન 


૨૦7 


૧૩ 


ચાંદની રાત 


માણુસ ખૂખ દૂર સુધી જેઈ ન શકે એટલા માટે પશ્ચિરે ચાંદની રાત 
પેદા કરી છે. અ'ધારી રાતે આપણું આકાશમાંના અસ'ખ્ય તારાઓ એટલે કે 
અસ'ખ્ય વિશ્વો, જનેઈ શકીએ છીએ. વનવગડામાં ચાલતા હોઈ એ ત્યારે નને 
આપણે નીચે ખેસ્રીએ અતે આપણી નજર સામે આકાશતો પડદો | લાવીએ, 
તો આપણુંથી ખહુ દૂર અ'તરે કોઈ જતું હોય તાોપણુ તેતુ' કાળુ” છાયાચિત્ર 
આકાશના પડદા પર ઊદી આવીને દેખાય છે. ચોરે અને તેમને પકડી પાડનારા 
ગામના ચોકીદારો આ યુક્તિનો જ ઉપયોગ કરે છે, તેથી ધણી વાર્‌ અઠંગ 
ચોરતે અ'"ધારામાં દોડવું જેખખમકારક લાગે છે અતે તેને સૂઈ રહેવુ” પડે છે. 

પણુ ચાંદતી રાત હોય છે ત્યારે ચોર સારી પેઠે ફાવી ન્નય છે. ચાંદની 
રાતે એક દિશામાં થોડુક દોડવું, અને નજર્‌ બહાર ગયા કે તરત દિશા 
ખદલીને પોબારા ગણુવા. આ યુક્તિ અજમાવાય તો પકડનારતુ' કશું 
ચાલતું નથી. , 

સૂય'પ્રકાશને જે સત્ય કહીએ તો ચાંદનીને કાવ્ય કહેવું જ્નેઈ એ. પુરસ્કાર્‌ 
(આગળ કરવુ) અતે તિરસ્કાર (ઢાંકવુ' અથવા સ'તાડવુ' ) એ કલાનો આત્મા 
છે. કેટલીક પ્ર વસ્તુઓને નજર. સામે લાવવી અતે જે વસ્તુઓની જરૂર નથી 
એવીને નજર ખહાર્‌ કરવી, એમાં જ કળાની ખૂખી છે. કળાધર્‌ ચ*્રને આ 
ખૂખી ખહુ સારી રીતે આવડી ગઈ છે. “ આકાશમાં તારા કેટલા, એમ ન્ને 
'આપણે અમાસતે પૂછીએ તો તરત કોઈ કેમેરાની માફક તે આકાશનો સાચો 
ફ્રોટા જ આપણી આગળ પાથરી દેશે. ચાંદનીનુ તેવુ' નથી. ચાંદનીની કલા જેમ 
જેમ વધે છે તેમ તેમ ખાસ ચુનદા તારા જ તે આપણી આગળ ધરે છે. 

પગપાળા પ્રવાસ કરતાં ચાંદનીના એક ખાસ લાભ સારા ન્નેવામૉ 
આવ્યો. સવારે કે. સાંજે રસ્તે ચાલતા હોઈને ત્યારે પગ નીચેતી ધૂળ 
ઉપર્‌ ઊડે છે અને' તેથી રસ્તાની શેભા* મારી ન્નય છે; એ જ રસ્તા પર 
ચાંદનીમાં ચાલતાં સુંવાળી ધૂળને પગ વતી 'ખૂ'દવાની , મન્ત પડે છે. રાતને 
વખતે ધૂળ આમેય ભેજવાળી હોય છે, તેથી ઝાઝી ઊડતી નથી અને ઊડે તોયે 
ચાંદરણામાં તે દેખાતી નથી. કચારેક કચારેક ધૂળના ઊડવાથી ચાંદર્ણું વધારે 
“શોભી ઊઠે છે. કપૂર કે ખરકૂના કકડાનો ભૂકો થતાં તેનુ પારદર્શકપણું જેમ 
જતુ રહે છે અતે તે દૂધ જેવો સફેદ રગ ધાર્ણુ કરે છે, તે જ પ્રમાણે 
ચાંદનીમાં ધૂળ ઊડે છે ત્યારે તેની પારદર્શકતા એછી થાય છે, અને તે તદ્ન 
કપ્ર-ગોર્‌ થાય છે! ર 


- ૨૧ 


૧૨ 
કાખરો અને પાકોળીઓ 


પૂવ તરફ બતે છેડે બે આંબાનાં ઝાડ છે. નાતી નાની કેરીઓ તે 
ઉપર ખહુ મઝાની લટકી રહી છે. પવનથી ડાળીઓ હાલવા લાગે એટલે આ 
કુમળી કેરીઓ પણુ આન'દથી ડોલવા માંડે છે, વાંદરાનાં બચ્ચાં જેમ માના 
પેટે વળગીને નિભ'યતા અનુભવે છે તેસ જ આ મ્ુમળી કેરીએ નિભયતાથી 
આંબાની ડાળે લટકીને, જમીનથી આપણે કેટલાં બધાં ઉપર્‌ ઊ'ચાં છીએ 
એમ, મતમાં તે મનમાં સાભિમાન આનદ માણે છે. ' 


આકાશમાં તે ને તે જ પાકેળીઓ અને કાખરોા રોજ ઊડતાં આવતાં 
હશે કે નવાં નવાં એ કોણુ કહી શકે? કાબરો! તો ન્નણે બહુભાષી છે જ. પક્ષીઓના 
અવાજ જેટલી જાતના તેમના કાતે પડે તે ખંધા સાંજ સુધી તેઓ સુખાદ્‌ગત 
કરી લે છે. અતે પાકેળીઓ તો પોતાતી ગતિતે કારણુ જ આ આખુ વિશ્વ 
અસ્થિર છે એમ કહેતી ફરે છે. ઊડતાં ઊડતાં પાકોળીએ! ન્યારે ઘરમાં પેસી 
“નય છે ત્યારે છાપર્‌ાનાં નેતાં તીચેતી પટ્ટીએ સાથે અફાળી તેમનુ માથુ 
ફૂટી જશે કૈ કૈમ તેતી આપણુતે પ્રતિક્ષણુ ચિન્તા થાય છે. પણુ આટલી 
ઝડપથી આવતાં પણુ તેમતી તેમ કોઈ કાળે ચૂકતી નથી. 


અ'તરના વિચાર વ્યક્ત કરી હદથોતી એકતા સાધવાનુ* એર્ક સાધન તે 
ભાષા એમ આપણે માનીએ છીએ, પણુ ભાષાથી કેટલાયે ગોટાળા થાય છે. 
પક્ષીઓ કઈ ભાષા ખોલે છે ? દુનિયામાં ગમે ત્યાં ન્નઓ, કાગડાની ભાષા એક- 
સરખી જ હોય છે. દરેક ન્નતનાં પક્ષીઓ ગમે ત્યાં જીએ પોતપોતાની 
એક જ ભાષા બોલી સ'તોષ માને છે, એક ભાષા છે માટે સવગ સુધી 
પહોંચવાનો મિનારો તેમણે નથી ખાંષ્યો. અથવા ખીન્ન કેઈ પણુ મહત્ત્વાકાંક્ષી 
મંતેોરથે સેવી તે પાર્‌ પાડયા નથી અતે તેમનામાં સામાજિક ઝધડા પણુ નથી. 
ભાષા ખીલવીને માણુસ શું કમાયો ? પ્રગતિનો રોગ અને મતભેધ્ની ચળ 
પોતાને વળગાડી લેવા સિવાય ખીજાં તેણુ કશું કયું” નથી. 

૧૯-૪-૩૨ 


ન ૧૩ 
, ચાંદની રાત 


માણસ ખૂખ દૂર્‌ સુધી જેઈ ન શકે એટલા માટે પશ્ચિરે ચાંદની રાત 
પેદા કરી છે. અ'ધારી રાતે આપણે આકાશમાંના અસ“ખ્ય તારાઓ એટલે કે 
અસખ્ય વિશ્વો, જેનેઈ શફીએ છીએ. વનત્રગડાસાં ચાલતા હોઈએ ત્યારે ન્ને 
આપણે નીચે ખેસીએ અતે આપણી નજર્‌ સામે આકાશનો પડદો , લાવીએ, 
તો આપણાથી બહુ દૂર અ'તરે કોઈ જતું હોય તોપણુ તેતુ' કાળુ' છાયાચિત્ર 
આકાશના પડદા ૫૨ ઊદી આવીને દેખાય છે. ચોરે અતે તેમને પકડી પાડનારા 
ગામના ચોકીદારો આ યુક્તિતો જ ઉપચોગ કરે છે, તેથી ધુણી વાર્‌ અઠંગ 
ચોરને અ'ધારામાં દોડવું જનેખમકાર્ક લાગે છે અતે તેતે સૂઈ રહેવુ” પડે છે. 

પણુ ચાંદની રાત હોય છે ત્યારે ચોર સારી પેઠે ફાવી ન્નય છે. ચાંદની 
રાતે એક દિશામાં થોડક દોડવુ', અને નજર બહાર્‌ ગયા કે તરત દિશા 
ખ્દલીને પોબારા ગણુવા. આ યુક્તિ અજમાવાય તો પકડનાર્તુ' કશું 
ચાલતું નથી. . " 
સુયકપ્રકાશને જે સત્ય કહીએ તો ચાંદનીને કાવ્ય કહેવું જનેઈ એ. પુરસ્કાર 
(આગળ કરવુ) અને તિરસ્કાર (ઢાંકવુ' અથવા સ'તાડવુ' ) એ કલાનો આત્મા 
છે. કેટલીક પણ વસ્તુઓને નજર્‌ સામે લાવવી અને જે વસ્તુઓની જરૂર નથી 
એવીને નજર્‌ બહાર કરવી, એમાં જ કળાની ખૂબી છે. કળાધર્‌ ચ"દ્રને આ 
ખૂબી ખહુ સારી રીતે આવડી ગઈ છે. “ આકાશમાં તારા કેટલા,? એમ ન્ને 
આપણે અમાસતે પૂછીએ તો તરત કોઈ કેમેરાની માફેક તે આકાશનો સાચો 
_ ફ્રેઢા જ આપણી આગળ પાથરી દેશે. ચાંદનીનું તેવુ' નથી. ચાંદનીની કલા જેમ 
જેમ વધે છે તેમ તેમ ખાસ ચુન'દા તારા જ તે આપણી આગળ ધરે છે. 

પગપાળા પ્રવાસ કરતાં ચાંદનીના એક "ખાસ લાભ મારા ન્નેવામાં 
આવ્યો. સવારે કે. સાંજે રસ્તે ચાલતા હોઈએ ત્યારે પગ નીચેતી ધૂળ 
ઉપર ઊડે છે અને તેથી રસ્તાની શેભાઃ મારી ન્તય છે; એ જ રસ્તા પર 
ચાંદનીમાં ચાલતાં સુંવાળી ધૂળને પગ વતી 'ખૂ'દવાની મનન પડે છે. રાતને 
વખતે ધૂળ આમેય ભેજવાળી હૉય છે, તેથી ઝાઝી ઊડતી નથી અને ઊડે તોયે 
ચાંદરણામાં તે દેખાતી નથી. કયારેક કચારેક ધૂળના ઊડવાથી ચાંદરણું વધારે 
શેભી ઊઠે છે. કપૂર કે ખર્કૂના કકડાનો! ભૂકો થતાં તેતું પારદર્રકપણું જેમ 
જતું રહે છે અને તે દૂધ જેવા સફેદ રગ ધારણુ કરે છે, તે જ પ્રમાણે 
ચાંદનીમાં ધૂળ ઊડે છે ત્યારે તેની પારદર્શકતા એઇછી થાય છે, અને તે તદન 
કપૂષ્ર-ગોર્‌ થાય છે] - 


- ૨૧ 


૨૨ જીવનનો આત'& 


ગરીબતે ત્યાં ભાતભાતના વૈલખુદ્ટાના ભરતકામવાળા ગાલીચા કચાંથી 
હોય? પણુ શ્વાંદતી રાતે ગરીબ તવ'ગરૈતે ભૈદ કર્યા વિતા કુદરત ઝાડાની નીચે 
એના ગાલીથા પાથરી દે છે; અતે ઝાડનાં પાંદડાં જ્યારે હાલવા માંડે છે ત્યારે 
જમીન પ૨ પથરાયેલા ગાલીચા જીવતા થઈ ને વધારે જ શોભી તીકળે છે. 

ચાંદતી રાતે બગીચામાં કે ઉપવનમાં આસને! પાથરીને તેના પર્‌ પલાંઠી 
વાળીને વાર્તાલાપ કરનારા લોકોતી મને હ'મેશ દયા આવ્યા કરી છે. લેટ જેવુ” 

સંફ્રેદ ચાંદરાણુ' પડયુ' હોય ત્યારે જેમના પગમાં ગતિતો! સ'ચાર્‌ થતો નથી તેઓ 

સ મ્રઈ આધિ કે વ્યાધિથી ગ્રસ્ત થયેલા હે હોવા જેઈએ. 

હીતોપમાતો દોષ સ્વીકારીને પણુ કહેવાનું મંત થાય છે કે - પાપ જેમ 
આપણતે થોડુક આગળ જવાતે લલચાવે છે, અને એમ કરતાં કરતાં 
ધીમે ધીમે દૂર્‌ સુધી લઈ ન્નય છે, તૈત્રી જ રીતે ચાંદનીના " આમતત્રણતુ' 
પણુ હોય છે. જ 

પોતાતે મોહક લાગતારી કઈ કલ્પના કવિએ આખા સમાજમાં કયા 
અધિકારની રૂએ ફેલાવી શકે? કવિ એટલે તર'ગી માણુસ; એમાંય વળી 
દરેકતો માગ" જુદો; એવા ગાંડાએઓને નાદે કોણુ જાય? તેથી આપણા આર્ય 
કવિઓએ ધમો આશરો લીધો અને ધર્માતુભવ તે ધમ શ્રદ્ધાના તાણા પર 
પોતાની કલ્પનાએનું' કાપડ પોતાની મરછી સુજબ વણી લીધું, શક કવિએ 
કલુ” કે, વરસાદતી આખરે ચાતુર્માસ્ય પૂરું થયું એમ જેઈ તે દેવા ઊઠયા, 
ઝોકખીન્તને જઈને પ્રસન્ન થયા અતે તેમણે આકાશમાં દિવ્ય સગીત શરૃ 
કર્યું“. દેવાતે થયેલો અ આન'દ માણસો પણુ માણે છે કે નહી તે નનેવા 
માટે પૃણિ'માનુ' સુમુઠ્ઠતપ જઈને આકાશલદ્દમી પૃથ્વી પર્‌ અવતરી અને ઘેર 
ઘેર કરીને, કણુ ન્નગે છે, કાણુ ન્નગે છે, એમ પૃછીતે તપાસ કરવા લાગી. એ 
“તે ગાર્માલ'ની તપાસ પરથી જ તે કોન્નગરી (માણેકઠારી) પૂતમ થઈ. 

એક રસિક સ'સ્કૃત કવિશ્મે તા ચાંદરણાતું' વણુ'ન કરતાં કમાલ કરી દીધી 
છે. બિલાડીનાં ગાલમૃ' પર્‌ ચાંદતીનેો પ્રકાશ પડતાં 'એ દૃધ જ છે એમ 
માની મિલાડીઓએ તેતે ફરી દૂરી ચાટવાતે! સપાટો ચલાવ્યો ! 


જવોઝ સાર્ગાર: પથ ઇતિ વતત છેછિ શશિનઃ । 
કાશ્નગરી પૃતમને ઠ્વિસે આકાશ ધોવાઈ લુષઠાઈ તે સાક થયેલું હોય છે. 
શ્ર%્ન વિશેષ પ્રસન્ન હેય છે અતે ગાંડા મનને વધારે ઘેલું બનાવી દે છે 
ચાંદની રાત એટલે કાવ્યમય ગાંડપણુતો જ ઉત્સવ ! ડાલા માણુસોએ પસદ 
કરેલું, ગાં્પણુ | 1 “પાગલામી 'તે। સુશળધાર વરસાદ ! ! ! 
૯૩૭ 


૧૪ 
ચાંદરણુતુ ધોડાપૂર 


રાતે ચ'્રકિરણાતો ધોધ મારી એર્ડીમાં આવ્યો" અતે આખી એસડી 
રજત પ્રકાશથી તરખોાળ કરી ગયે. તે પ્રકાશમાં તરતા તરતા જ સે પ્રાર્થના 
કરી. આખી દુનિયાને પ્રમત્ત ખનાવી ઇઈતે પોતે અનાસક્ત રહેનાર ચદ્રપ્રકાશ 
જાઈ સ્થિતપ્રજ્ઞ ચોગી જ હોવો જેઈ એ. રાતે બે વાગ્યે ઓરડીમાં અ'ધકારે 
ગ્રવેશ કર્યો તોય બહાર તો ચદ્રપ્રકાશની ઝડી ચાલુ જ હતી. * 

પરેોહિયે ડાબી ખાજીએ એટલે પશાનખૂણા તરક લઘ્મી ( કૅસિઓપિયા ) 
આજકાલ દેખાવા લાગી છે. અસિખૂણામાં યાસ-સત્સ્ય ડોકિયાં કરવા લાગ્યો 
છે. અતે વચ્ચે ભાદ્રપદાએઓતુ' ચોર્સ આસન જરાક વાંષ્ુ' .એવુ* પથરાયેલું છે. 
ભાદ્રપદાની, માત્ર ત્રણુ તાર્કાઆ જ દેખાય છે. ચોથા ખૂણાની તારા ઉપર 
આવે તે પહેલાં જ પૂવ તરફનો પ્રભાતના પ્રકાશ તેને ગળી ન્નય છે. પછી 
જેતન્ેતામાં બાકીના ત્રણુ તારાઓ પણુ પ્રાચીના ઉદરમાં પ્રવિણ ચઈ ને 
દખાતા બ'ધ થાય છે. રાતે જેમ ચિત્રા અતે સ્તાતીની નડી હોય છે તેમ 
મળસકે પણુ પૂર્વ તરફ તાર્કાની :એક જ્નેડી હોય છે. પણુ તે ક્યા 
મ'ડળતી હોય છે તે અત્યારે કેમે કરી યાદ આવતું નથી. 

૨૦-૪-૩૨ 


૧૫ ન્‍ 
, વાદળાં જ વાદળાં 


આજ સવારે વાદળાંઓએ એક આખુ સપ્તાંકી નાટક ભજવી ખતાવ્યું. 
તારા દેખાતા હતા .અને મળસકે જ કેટલાંક વાદળાંએએ પોતાની કાળાશથી 
સલામ ભરી. ઓરડીમાંથી અમે ખહાર નીકળ્યા તેટલામાં તો એ જ વાદળાં 
આકાશમાં ઊ'ચે ચડ્યાં અને ત્તેમણુ છાશની ધોળાશ ધારણુ કરી; પરિણામે 
તેઓ તદન ભારશૂત્ય -દેખાવા લાગ્યાં. વાદળાંનુ' ગોરવ હોય કે લાધવ ખન્ને 
નયન-મત્તાહર હોય છે. 

આ વાદળાંતી પૂ"ઠે પૂકે જ ખીજ વાદળાં આવી ચડયથાં. એટલાં જ 
પાતળાં પણુ જર્‌ા વિલ'બી તેથી તેમનો ચહેરો, મોહક શ્યાસવણુ* દેખાતો 
હતો. કેટલાંક વાદળાં તદ્ન સફેદ અતે કેટલાંક શ્યામવણુ" એવો જ્યારે સપણ 
ભેદ પડે છે ત્યારે એ વિરેોધતું જ એક આકર્ષ્ણુ ઊપજે છે. અમે અનાસડિતની 

૨૩ 


૨૪ જીવનનેદ અપત'& 


ચર્ચામાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા એટલામાં સૂયનારાયણે પોતાના કોમળ કરનો 
સ્પર્શ કરી તે વડે માથા ઉપરનાં વાદળાંતે રડતવણુ” અતુરડત કર્યા". કેટલાંક 
વાદળાં શરમાઈ તે ખાળક્રેતી પેઠે ખીન્ન' વાદળાંતી પાછળ સ'તાવા લાગ્યાં. સૂચે' 
તેમને ગલીપચી કરવાની ઉતાવળ કરી નહી. તેઓ પોતાની મેળે જ હિ'મત ધરી 
આગળ આવે એવી તેતી અપેક્ષા જણાઈ. સૂયનો વધતો વિક્રમ કે।ણુ ન્નણુવું 
નથી ? જેતબ્નેતામાં બધાં વાદળાં સોનેરી કિનારવાળાં થયાં. આ સોનેરી રગ 
ખટાબર આ ભાગમાં થતાં પશ્ચિનીનાં ફ્લોના રગ જેવો હતો. 

સોનેરી રગ લાંખો વખત ટકે તેમાં મક્ન નથી. સ'સ્કારી વિતોદની 
જેમ તેની લહેરો આવે ને ન્નય તેમાં જ ખરી મનન છે. 

૨૦-૪-૩૨ 


૧૬ 
ચામાચીડિયાં 


વાલખિલ્યોની જેમ પોતાની ન્નતને ઝાડે ટિગાડીને તપશ્ચર્યા કરતાં 
ચામાચીડિયાં સરજતે ઈશ્ચિર્‌ કયો પ્રયાગ કરવા માગે છે તે સમન્નતું , નથી. 
ખતકોતે જેમ તેણુ ચામડાના પગ આપ્યા તેમ ચામાચીડિયાંને તેણે ચામડાની 
પાંખ આપી."પણુ એ પાંખ પણુ શી રીતે કહેવાય ? ઊડ્વાના પગ એમ જ 
કહેવુ' ન્નેઈ એ. બતકના પગ તરવા માટેનાં હલેસાં અને ચામાચીડિયાંના પગ 
ઊડવા માટેના સઢ. ૬ . 

ઊભા ઊભા, ટાંટિયા પહોળા કરી, ડેક નીચે નમાવી, ઊ'ધી આંખે 
જગત કેવુ' દેખાય છે તે નનેવાની નાનપણુમાં ભારે મનન પડતી.* સાતારાના 
અમારા મહોાલ્લામાંથી અજિ'ડેયતાોરા કિલ્લો દેખી શકાતો ખે પગ વચ્ચેથી 
જેતાં એ કિલ્લો વધારે આકષ"ક અને કાવ્યમય લાગતો, તે વખતે સનમાં 
એવી એક કલ્પના આવી કૈ બધા જ માણુસ આખો વખત એવી રીતે ન્નેવાં 
માંડે તો પછી તેમાં કશી નવીનતા નહી રહે. અને એ દર્શન જ. સવળુ 
લાગવા માંડે; અતે કોઈ માણુસ નને ઊ'ધું લટકતું માથુ” અહ'કારથી ખભે 
ચડાવી આસપાસ ૬છિ ફેરવે તો આજે જે જગ સૂલટું દેખાય છે તે જ 
તેને ઊલટુ' દેખાવા- લાગે; અને તેમાં જ તેતે કાવ્ય અતુભવવા મળે. 
ચામાચીડિયાં તો ઊધાં ટિગાઈ ને દુનિયા જઈ શકે છે અતે ઊડતી વખતે 


* “સ્મરણયાત્રા” માંતું આને લગતું પ્રકરણુ જુએ. 


ચાસાચીડિયાં સ્પ 


સતરળાં થઈને પણુ તે નિહાળી શકે છે. આ પ્રાણીઓને આ ઉભયદષિને! 
અસાધારણુ લાભ છે. 


પણુ ચાસાચીડિયાં સાચે જ જેઈ શકે છે ખરાં? દહાડે તો તેમની 
આંખો તેજથી અઈ જાય છે. પણુ રાત્રેય તેએ આંખે દેખતાં નથી 
પણુ પોતાની પાંખોથી હવામાં જે આંદોલનો પેદા થાય છે તે આજુબાજુના 
પદાર્થો સાથે અથડાઈ ને પાછાં આવે ત્યારે તેમતો ચામાચીડિયાંના શરીર 
સાથે સ'થોગ થાય છે અતે પછી તે પ્રતિઆંદોલતો ઉપરથી આસપાસની 
સૃષ્િતિ' તેમતે ભાન થાય છે એમ ડહેવાય છે. આ ન્ને સાચુ' હોય તો 
ચામાચીડિયાંએ અક્ષરશઃ ચમચક્ષુ ગણાય અને કહેવાય, સપને કાન 
ન આપતાં આંખ વડે સભળાવનાર્‌ પશ્વર્‌ ચાસાચીડિયાંતે આંખને ખદલે 
ચામડીથી ન્નેવડાવતો હોય તા તેમાં નવાઈ શાની ? સ્વાદ લેવાની અને 
ખોલવાની તદન ભિન્નભિન્ત ક્રિયાઓ એક ઇંદ્રિય દ્દારા માણસો પાસેથી પણુ 
તે કરાવે છે જ તે? એક જ અમલદારને ખે સાવ જીદ્દા જીદા હોદ્દા ઉપર 
તીમનાતી પ્રથા જેમ આપણે ત્યાજ્ય દંરાવી છે તેમ પ્રકૃતિએ તે હજી ત્યાન્ય 
માની નથી. એમ દેખાય છે. 


ગામાતથીડિયાંઓ દિશાએ કયારે જતાં હશે? ઊડતાં હોય ત્યારે કે લટકતાં 
હોય ત્યારે? બ'તે સ્થિતિમાં અગવડ તો "ખરી જ. 


પક્ષીઓની ન્નતો અનેક છે. એ ખધાંથી ચામાચીડિયાંનુ' ખધું જ ઊલટું; 
અતે તેટલા માટે જ તેને નિં'ધ ગણુવામાં આવે છે. જે દુનિયાની પરિપાટીથી 
જુદો પડે તે કાં તો મહાત્મા હોવા જેઈએ કે પછી પાપી હોવો જેઈ એ 
સ વૈ મૂત્તોડ્યવા પબુઃ એમ માનવાતો સ્વભાવ જ થઈ પડેલો છે. અને 
પહ્લીએઓની ન્ત્યારે લડાઈ થઈ ત્યારે જે પક્ષના જય થતો દેખાય તેમની પાસે 
જઈ “હું તમારાસાંના જ છું” એમ ચામાચીડિયાએ કલ્રા વિષે લોકવાયકા છે 
અતે આવી રીતે આંધળા થઈ ક્ષણિક સ્વાથ* સાધવાના પ્રયત્નમાં ચામાચીડિયું 
અન્તે પદ્યનો વિશ્વાસ ખોઈ ખેડુ' એમ કહેવામાં આવે છે. ફલ્પિત કથા એક 
રીતે અન્યોક્તિ અલ'કાર્‌ જ ગ્ણાય પહ્ષ-નિછ્ા-રહિત માણુસને ઉતારી પાડવા 
, ખાતર બિચારા ચામાચીડિયા જેવા વિચિત્રપક્ષ પ્રાણીને આપણે નિ" ઠરાવ્યું, 

ખધાં પક્ષીઓ રાતે સૂતાં હોય ત્યારે રાક્ષસની જેમ નિશાસ'ચાર્‌. કર્નાર્‌ 
ધુવડ અતે ચામાચીડિયાને માણસે અશુભ દરાવ્યું તેમાં નવાઈ શાની? દિવાભીત 
અને તિમિરપ્રિય પ્રાણી કોઈ તે પણુ સ્રિય ન હોય; ઊલટુ' તેની બધાંને ખીક 
જ લાગે એ તદ્દન સ્ત્રાભાવિક છે. 

ક્ટ ન્ટ જૂર 


જવતનો આન 


દેખાવા લાગ્યો. તેમાં સૂય'તો પ્રકાશ થોડાક ભળી જતાં જ તે રગે ખકૂલના 
ફૂળનુ' સ્મરણુ કરાવ્યુ અને ફરી ગુલાબનાં ફૂલ સુકાઈ જતાં જે રગ દેખાય 
છે તેતી છટા નજરે પડી. 

આજે આકાશે ભારે ગમ્મત કરી. લાલ અતે ભૂરા ૨'ગતુ પ્રમાણુ ક્ષણે 
ક્ષણુ ખધ્લીને પોતાના ચહેરા ઉપર જુદી "જુદી ન્નતના યૌવનની છટા વશે 
દાખવી, અને આકાશના ર'ગ જેમ જેસ પલટાય તેમ તૅમ ઉપરનાં ધોળાં 
વાદળાં એષાં કે વધારે ઉઠાવદાર દેખાતાં. 

કાલ સાંજના કાગડા અને સમડીઓને તો સાવ ભૂલી જ ગયે. પવનનો 
વેગ સારો હતો તેથી સમડીઓ ચક્કર ચક્કર ફરવામાં મશગૂલ થઈ ગઈ હતી. 
અતે કાગડાઓ સીધા ન જતાં કરચલાની જેમ વાંકાચૂકા ઊડતા હતા. કાગડાને 
આ જ ગતિ શ્રસસાપ્ય હશે. તેને આ ગતિતનુ' અભિમાન ઓછું નથી. એક 
ચામાચીડિયું તા સમડીથી પણુ ઊ'ચે જઈ પહોંચ્યું હતું. ચામાચીડિયાની 
ન્તતમાંતી તે કોલ'ખસ હોવી જેઈ એ, નહીં તો સાધારણુપણે ચામાચીડિયાં 
આટલાં ઊ'ચે ચડતાં નથી. મધમાખોની રાણી જેમ રતિકાળે આકાશમાં ખૂખ 
ઊચે ચડે છે તેવા રિવાજ ચામાચીડિયામાં હોવાનો સભવ દખાતો નથી. 

૨૨--૪-૩૨ 


નત૮ 


હેલો વરસાદ 


કાલે સાંજે વરસાદનું વાતાવરણુ ખરેખરું ન્નમ્યું હતું. જ્વાળામુખીના 
શિખરતના દ્રોણુમાં ધાતુઆને। રસ સીઝતોા હોય તેમ આકાશમાંનાં વાદળાં ખદખદતાં 
હતાં, પ્રથમ બહુ ધીરે ધીરે ને પાછળથી ઝપાટાથી. વાદળાંને ર: ગ અસાધારણુ 
સુંદર આવ્યો હતા પણુ તેનું વણુ'ન કરવુ સુશ્કેલ છે. કાળી રલેટમાં કેક 
કોક વખત લીલો રગ મળેલો દેખાય છે તેતી ઉપમા કદાચ આપી શકાય, 
ગોરા ખાળકના શરીર ઉપર લીલા ને ભૂરા ૨ગતું સિત્રિત એવુ' લાખુ' હોય 
છે તેતું સ્મરણુ પણુ આ વાદળાં જેતાં થાય. પણુ ખરેખર તે રગતું વણુ ન 
કરવા ભાષામાં પૂરતા શબ્દો જ નથી. અ'ગ્રેછમાં ચટણીરગ કરીતે એક 
જણીતા રગ છે. ઇમારતોના પથ્થર માટે તથા ચોપડીનૉં પૂઠાં સાટે તે ૨ગ 
પસદ કરવામાં આવે છે. પણુ સજલ મેઘના તેજસ્વી શ્યામ વણુમાં લીલા 
૨ગતી જે સુક્ષ્મ છટા કોક વાર્‌ દાખલ થાય છે તેતી નરમાશ, કોમળતા 
અતે મોહકતા બીજે કથાંય નેવા મળે નહી: માત્ર યૌવનતી કાંતિ કે લાવણ્ય 
આ મેબ્રકાન્તિની ક“ઈક ખરાબરી કરી શકે. 


ન” 


પહેલેપ વરસાદ ૨૯ 


સાંજે વરસાદ પ્રથમ ધીરે ધીરે આવવા લાગ્યો. જમીનમાંથી માટીની 
સુવાસ ફેલાવા લાગી. પછી વરસાદ જેરથી શરૃ થયો. જમીન ઉપર્‌ પાણી 
વહેવા લાગ્યું. વાદળાં જેમ જેમ જ્નડાં થવા લાગ્યાં તેમ તેમ વીજળીને તેમાં 
રમવાની મનન પડવા લાગી. આકાશ કાણુ જણે કયાં સ'તાઈ ગયું હતુ ! 
તેતે મારીમચડીને તેતો ભૂકો કરી પોતાતો રગ વધારે ઘેરો ખતાવવા 
માટે આ વાદળાં તેતે હોધ્યાં કરી ગયાં હોય એમ લાગતુ છતું. માત્ર 
પક્ચિમ્‌ તરફ થોડુક આકાશ ટકી રહ્યુ હતુ' ખરું. પણુ વાદળાંગે પૂર્વમાં 
કરેલું જવલેણુ આક્રમણુ જ્નેતાં પશ્ચિમ તરફના આકાશનું ભવિષ્ય ઉજ્જવલ 
દૃખાતું ન હતું. આવા હુમલા તો વાદળાંએએ આકાશ ઉપર કૈટલીય વાર્‌ 
કર્યા હશે. અને દરેક વખતે એમ લાગે કે વાદળાંતો વિજય થઈ આકાશનો 
સમૂળા નાશ ચત્રો. પણુ આકાશ તે આકાશ. અલિપ્ત, શાંત અતે અનન્ત ! 
જાઈ પણુ ન્નતનેો પ્રતિકાર કે વિરોધ કર્યા સિવાય જ તે વિજયી થાય છે. 


ખરુ જોતાં અન'ત ફાળ અને અન'ત આકાશ ખન્ને એક જ છે. 
દિક્ઝાલનો ભેદ મતોગત જ છે. અન'તત્વમાં તેવા ભેદ હોઈ જ ન શકે. 
આન'ત્યતો હૈતુ તો અ'તિમ એકચ સાધવાતો જ હૈૌય. 


વરસાદતે' થયું કે ષ્વનિ નને ખધે પ્રસરે છે, પ્રકાશ ખધે ફેલાય છે, તો 
હું પણુ આ માનવી કીંટોના દરમાં શા માટે ન પેસું? દુર્વાસાની જેમ 
અયં અટ મો. કરીને એણે ખેચાર ટીપાં અમારી એરડીઓમાં નાખ્યાં. અમે 
ખહાદુરીથી પાછા હઠચા. સરસ્વતીનાં કમળો પાણીમાં રહ્યા છતાં પાણીથી 
અલિપ્ત રહી ભી'નતાં નથી ખરાં, પણુ સરસ્વતીનાં પુસ્તકોને એ કળા હજી 
પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેમતે તો દરવાન્ન પાસેથી ભગાડવાં એ જ '૪ હતુ. પુસ્તકોને 
દૂર ખૂણામાં સૂકી મનમાં કહ્યું: “ જડિળ સમય યતા જોળ થામાસ થેલો ? 
એટલે કે કઠણુ વખત આવી પડયે કેોણુ કામ આવે ? ખૂણે (જોળ ) કામ 
આવે ખરે ! નેતન્નેતામાં વરસાદે હુમલો જેશસમાં ચડાદ્યો. આખી રડી 
તો એણુ ભીની કરી મૂકી જ પણુ તદ્ન ભી'તે અડીને પાથરેલી પથારીને 
મળવા આવવાનું પણ્‌ તેને મન થઈ આવ્યું. મે પણુ કાંખળા ઓઢીને 


પ્રસત્ત સતે તેનું સ્વાગત કર્યું”. વર્ષાની શરૂઆતની આ પહેલી સલામીની કદર. 
કરવાનું મન કાને ન થાય? 


વરસાદ ગયો કે તરત જ પાથરણાના એક કફડાથી જમીન લૂછી લૌધી 
અને સરકારના લેણુદ્દાર્તી જેમ ઉમરા ઉપર ઓશાજુ સૂફી નિરાંતે સૂઈ 


ગયો. તક્ાવત એટલો જ કે લેણદાર ઉમરાની ખહાર્ની ખાજીગ પડી રહે છે 
જ્યારે હું તેની અ'દરતી ખાજીએ સૂતો. 


૨૧ 
મોળું પરોટિયું' 


આજ સવારનું પરેઢિયું સાવ સેળુ' કહેવાય. એક ખાજુએ ચદ્ધમા 
ચુપચાપ ઊભે! હતો. આસપાસનાં વાદળાંમાં પણુ ક'ઈ ખાસ ન્નેવા 
જેવુ" ન હતું. પ્રાચીના ચહેરા ઉપર તો કઈક ભૂલા પડયાનો ભાવ જણાતો 
હુતો. જાણે આખા આકાશે રવિવારની રન્‍ન પાળવાનું નક્કી કયું” ન હોય ! 
થોડા વખત પછી કચાંક કચાંક રગ દેખાવા લાગ્યો પણુ તે રગમાં ઉત્સાહનું 
નામ સરખુ' ન હતુ. દેશી રાનત્યોનાં સરકારી મ'દિરેમાં કેટલાક નૅમિત્તિક 
ઉત્સવો! કરવામાં આવે છે. ઉત્સવ કર્યા વગર ચાલે તેમ નથી હેતું તેથી 
કેટલાક પેટભર્‌ તૉકરો ઉત્સવતો આખે! વિધિ યથાસ્થિત પૂરો કરે છે ખરા, 
પણુ તેમાં ઉત્સાહનુ* જરાય નામ નથી હોતું. આજતુ* વાતાવરણુ ક'ઈકે 
એવુ' જ હડું. 
અને ન્નણે તેથી જ, આપણા ધમ'માંના નિસ્તેજ થઈ ગયેલા કેટલાક 
વિધિઓ અને કમ*કાંડતો મોટો ભાગ કાદી નાખવાની આવશ્યકતા વિષે આજે 
સવારે જેલના સાથીએ આગળ મે' વિવેચન કયુ”. 
૨૫-૪-૩૨ 


૨૨ 
ધુમ્મસ 


આકાશમાંનાં વાદળાં ચ'રને આડે આવી તેતુ' કશું ત્ુક્સાન કરતાં 
નથી. ચ'% દૂર અતે ઊંચે સુરક્ષિત, છે. તુક્સાન થાય છે પૃથ્વીતલ ઉપર 
રહેનાર આપણુ મત્યોનુ. આ વાદળાં કોઈને નડતાં હોય તો તે ચ'%વિકાસી 
કુમુદદોને અને મારા જેવા પાગલોને. રાન્‍ન, મહાત્મા, ઇષ્દેવતા કૈ અલિપ્ત 
પરબ્રહ્મ, વગેરે બધી વિશ્રિતિઓ પોતાને ઠેકાણે સરિથિત જ હોય છે; પ'ચાત 
થાય છે પ્રશ્નને કે ભક્તાને કે જીવોને. 

આજ સવારે ધુમ્મસ બધે ફેલાયું છે. તેથી આસપાસતી ઇમારતો, 
ખહારનાં ઝાડ અતે માથા ઉપરતુ' આકાશ આ ખધુ આપણે કેઈ વિરલ 
પડદામાંથી નનેઈગ્ગએે છીએ એવે ભાસ થાય છે. કળાતો સ્વભાવ જ એવે 
હોય છે કે સૃદ્િમાંતી બધી વસ્તુઓ છે તેવા સ્વરૂપમાં તેતે ગમતી નથી 

૩૨ 


ધુસ્સસ - ૩૩ 


શેતી. જે ક'ઈ ઉઠાવદાર હોય તેટલું જ રાખવુ*, તેમાં પણુ પોતાની ઇચ્છા 
સુજબ સૌન્દ્યષ્તે પોષક થાય તેવું” પરિવર્તન કરવુ” અને ખાકી ખધું ભૂંસી 
નાખવુ. અને તે પણુ એવી સકાધથિી કે આ ભૂંસી નાખેલુ' સાવ અલોપ ન 
શતાં તેતુ' મોહકંપણુ સહેજ ભાન થાય. 

ધુમ્મસ જ્નેતાંવે'ત મને ખે ત્રણુ સ્થાનો યાદ આવે છે. ધુમ્મસ ૬૨ 
તરસે આપણે જેઈએ છીએ; દર વરસે તે આપણા ગાલને ચૂ'ટી 'મણુ છે, 
પણુ એક વખત -- મને લણે છે ૧૮૯૭તી સાલમાં -- અસે ખેલગામથી 
સાવ'તવાડી જતા હતા તે વખતે રસ્તામાં અખોલી ઘાટમાં ખુષ્ખ ધુમ્મસ 
-પડયુ* હતું, અને અમે ગાડાની આગળ આગળ મનનાં ચાલતા હતા. આગળ 
જ% પાછળ એક હાથ ઉપરનું પણુ કશું દેખાતું ન હતું અતે અમે તે ધુમ્મસના 
ક્ષીરસમુદ્રમાંથી માગ કાપતા ચાલ્યા હતા. શે તે વખતનો આનદ | અને 
રાત્રે જ્યારે હત્રાસાં આગિયા ચમકવા લાગ્યા ત્યારે તો જણે કવિતાદેવીના 
સાસ્રાન્યમાં જ જઈ પહોંચ્યા છીએ એવું અમને લાગતું. " 

ખીજું ધુમ્મસ યાદ છે સિ'હગઢ ઉપસ્તું. પાઠળની ખાજીએ સૂય" અને 
સામે ગઢ ઉપરથી નીચે ધડાધડ ફૂદકા ર્મારતાં ધુમ્મસનાં ઊડતાં વાદળાં; તે 
વાદળાંમાં પડતો આપણા પડછાયો અને તે પડછાયાની બધી ખાજીએ ફેલાયેલી 
₹%ધતુષ્યની પ્રભા -- એ દશ્ય તો ભૂક્યું ભુલાય તેમ નથી. હું થિયોસોક્સ્ટ 
રેત તો કહેત કે મે' ત્યાં મારો ખહવણી લિરડદેહ અને એતો “ ઓરા ? નનેયો. 

ધુમ્મસવાળી હવા તબિયતને માક્ક આવતી હોવી જે એ. હવામાંતી 
ડેડી જેમને તુક્સાનકાર્ક નથી હોતી તેમને અન્તર્ખાલ્ર વ્યાપી જતી ટાઢ 
પુષ્દદાયક હોવી ન્નેઈ એ. 

૨૫-૪-૩૨ 


ર૩ 
જૂનું સ્મરણુ 


કાલે સાંજે એવી ખૂખી હતી કે દક્ષિણ ખાજીના આકાશમાં સ્વચ્છ ઉનાળેદ 
દખાતો હતો જ્યારે ઉત્તર તરફના આકાશમાં તરબોળ ચોમાસું દેખાતું હતું. _ 
આવી દુવિધાતે લીધે મતોશ૬ત્તિઆ ખૂબ અસ્વસ્થ થઈ જતી. 


આજ સવારે આખુ' આકાશ ખર્‌ાખર્‌ નાહીને સ્વચ્છ થઈ ગયું હતું. 
ચ%્રમા આકાશતો બધે ચડાવ ચડીને થોડોક પેલી પાર્‌ પહોંચી ગયો હતો, 
અને દિવિસ શરૂ કરવા સાટે સૂયતે સચના આપતો હતો. મળસકે આકાશને. 
રગ ઠેઠ ચ'દ્રમાના રગ જેવો જ હતો એમ કહી શકાય. આખુ ઉપર અગળેશ્વર્‌ 
શહાદવના મ'દિર્તી આસપાસ ચ'પાનાં કેટલાંક ઝાડ જયાં હતાં તેતી પાંખડીને 
રગ તદ્દત ફ્ીકાશવાળા પીળા હતો પણુ ફૂલે કેવાં તાન્ન' દેખાતાં હતાં ! આજનુ” 
આફાશ ન્નેતાં અચળગઢ ઉપરના પેલા ચ'પાનું સ્મરણુ થયું, અચળગઢ ગયાને 
ચૌદ્દ વરસ ઉપર્‌ થઈ ગ્યાં હરે. એ ચ'પો આટલા વખત સુધી યાદ રહેશે 
એમ તે વખતે જર્‌ાય લાગ્યું ન હતું. 

વિસ્મૃતિ કઈ સ્થાયી વસ્તુ નથી. “વિસ્મૃતિ ઉપર્‌ ફોઈ કાળે આધાર 
૨1ખી ખેસી ન શકાય. તે કયારે દગો દેશે તે કડી શકાય નહી. તદન 
સામાન્ય ફ્ોટિતો અતુભવ પણુ આત્મસાક્ષાત્કાર જેટલો તીવ્ર હોય છે, અથવા 
તો એમ કહી શકાય કે અતુભવમાત્ર આત્મસાક્ષાત્કારતા જ અ'શ છે. 


આજ હવા ખુલ્લી-પ્રસન્ત હોવાથી પાકોળીએ પણુ આન'દ્માં ટતી. 
તેમના રોજના ઊડવામાં એકલી પ્રસન્નતા જ દેખાય છે. આજે કોઈ મહત્કા્ય 
કરવાનુ પોતાને ભાગે આવ્યું હોય તેવો ઉત્સાહ તેમનામાં દખાતો હતો. 
૧૬-૪-૩૨ 


૩૪ _ 


ર૪ 
આંબો અને વીજળી 


અગ્નિ કોણુ તરફનો મોટો આંમો રાત્રે નેતાં બોદ્ધ સ્તૂપ યાદ આવે છે. 
સ્તૂપતો ઘાટ આવો! જ પ્રશસ્ત અતે ગોળ હોય છે. કદાચ ઉત્તર હિ'દૃસ્તાનમાં 
મોઢા મોટા બાદશાહી આંખાના ડોળદાર ધાટ ઉપરથી જ સ્તૃપોનો આકાર 
સૂઝયો હશે. નહીં જ સૂઝયો હેય એમ ક્ોણુ કહી શકે ? 
કાલે ખપોરે વીજળીના ચડગડાટ થઈ ખૂખ વરસાદ વરરચો. વીજળીના 
* ઝખકારા પાછળ અમુક ક્ષણુ પછી ગજ'ના સંભળાય છે, કાલે સૌથી ગ્રચ'ડ 
કડાકો થયો તે પછી ગજ'ના થતાં જરાય વાર્‌ લાગી નહી. ધીજળી નજીકમાં 
જ કયાંક પડી હોવી જેઈ એ. વીજળીના ઝખકાંરા જેઈ અતે કાન ખણેર્‌ા 
કરતી મેઘગજનાએઓ સાંભળી પક્ષીઓને શું થતું હશે ? તેમનાં બચ્ચાંને શું 
લાગતું હશે ? પ્રલયકાળ પાસે આવી લાગ્યો છે એમ તેમને થતું હશે ? ઊડી 
" જતું કોઈ પક્ષી વીજળીનો! કડાકો! સાંભળીને જમીન ઉપર ધબ દઈ પડયાનું 
આપણે કોઈ વષખ્ખત સાંભળ્યું નથી. પણુ તેમ થાય તો નવાઈ નહી”. 
૨૭-૪-૩૨ 


૩૫ 


શ્પ 
સખધ્યાકાળનાં વાદળાં ' 


રાતે ચ% ખૂખ મોડા ઊગ્યો. શનિ અને ચની યુતિ હતી. શનિના 
સ્તરભાવમાં અતે ચ%્રના સ્વભાવમાં કશું સામ્ય હશે ખરુ? ચ થોડી વાર 
પછી વાદળાં પાછળ સ'તાથે; પણુ એતી આસપાસ એક ખારી તૈયાર થઈ. 
એ બારીનો આકાર ખૌદ્ધ વિહારના મણાદ્દાર પરના પીપળાનાં પાંદડાં જેવો 
અથવા પાથ્યાત્ય લેખકો જેતે ધોડાતી નાળની આકૃતિ કહે છે તેના જેવો 
થયો હતો. ચ% આઠમના હોય તેમ અધો દખાતા હતો અને ગત વીતી 
ગઈ ત્યાં સુધી દેખાતા જ રલો હતો. 


ગઈ ફાલ સાંજનાં વાદળાં ધોળાં, સફેદ અને આખાં ફેલાથેલાં હતાં. આજે 

સવારે પૂર્વ તરક “સૂ્ગદય તમે જેતા નહી, હું જઈશ ? એમ 'કહી એક વાદળ 
2& ક્ષિતિજ પાસે જઈ પહોંચ્યું હતું. વાદછ' સાવ કાળ અતે તેતી કેર ચકચકતા 
સેતેરી રગતી હતી. પ'ઢરપુર્ના વિઠે।ઃય1ાતે આવી જ જરી કોરતી કાંબળી * 
કોકે ભેટ ધરી છે, એમ કહે છે. આવુ વાદળ જ્યારે જ્યારે નજરે પડે છે 
તારે ત્યારે “ઝથી વવસ્થા' એ ગીત અચ્ચૂક યાદ આવવાતું જ, અતે 
“જો અતરીમે જ્જ ચિતાર? એ લીટી લલકારાવાની જ ! આજ સવારનાં 
વાદળાં શાસ્ત્રમાં કલ્યાં છે તેવાં સ્લેટના પશ્થરના 2૨/ગતાં શ્યામલ વણુનાં હતાં, 
અતે એ ખધાંનો રૂખ દક્ષિણુ ભણી હતો. ઉત્તર ધોળી પૃણી જેવી સાવ 
, કોરી જ હતી. આઠમતો અધચ% હસતો હતો એમ તો ન જ કહી” 
શકાય. ખીજ કે ત્રીજના ચ'્રમા રમતિયાળ હોય છે. પૂણિ"માની આસપાસતો 
ચ%્રમા હસે છે. આઠમનેો ચળરમા ભરેલી વાટકીના જેવો પ્રસન્ન-ગ'ભીર્‌ હોય છે. 
“ૈટાંતે ચોમાસાની ત્રઠતુમાં શરીર પરતી ઊનથી શું સુખ થતું હશે? 
કાદવવાળા પાણીથી વાળ તરબોળ થાય ત્યારે તેમની શી વલે થતી હશે ? 
મૂગાં ખાપડાં, ગમે તે તેમને છાંકે, એવાં આ ક્રેટાં, તેમનાં સુખદુઃખતી શિ'તા 

એક પ્રભુ જ કરી જણે. ર 


૭-૪-૭2 


૩૬ 


કદ 
ર કાદવનું કાવ્ય 


સવારે પૂર્વ તરક ક'ઈ ખાસ સજ્ન ન હતી. રગતી ખધી શૈભા ઉત્તર 
તરક ન્નમી હતી. એ દિશામાં માત્ર લાલ ₹ગે આજે કમાલ કેરી દીધી હતી. 
પણુ એ ખહુ જ થોડા વખત માટે. પૂવ" દિશા જ ન્યાં પૂરેપૂરી રગાઈ ન 
હતી ત્યાં ઉત્તર દિશા કરી કરીને કેટલાં નખરાં કરવાતી હતી? ન્નેતન્નેતામાં 
ત્યાંનાં વાદળાં ધોળાં પૃણી જેવાં થઈ ગયાં અને દિવસે હ'સેશ સુજ્ખ 
શરૂઆત કર્‌. 


ત્ર ઝડ સ્્ડ 


આપણે આકાશનું વણુ'ન કરીએ છીએ; પૃથ્વીનું વણુ'ત કરીએ છીએ; 
જલાશયનું વર્ણન કરીએ છીએ; કાદ્વનુ' કોઈન વણુ'ન કરેલું ન્નેચું છે ? 
કાદવમાં પગ નાખવાનું ડાઈ ને ગમતું નથી, કાદ્વથી શરીર ખરડાઈ ન્તય છે, 
કપડાં મેલાં થઈ ન્નય છે. પાતાના શરીર ઉપર કાદવ ઊડે તે કેઈ તે ગમતું 
નથી અને તેથી કાદવ માટે મનમાં પણુ કોઈને સહાતુભ્ૂતિ નથી હોતી. 
આ બધું ખરું છે. પણુ તટસ્થતાથી વિચાર કરતાં કાદવમાં ક'ઈ એણું સૌન્દય* 
નથી હોતું. પહેલું તો એ કે અહીંના લાલ કાદવનેો રગ ખહુ સુંદર્‌ હોય છે. * * 
ચ્ોપડીનાં પૂાં ઉપર, ધરતી દીવાલે ઉપર્‌ 'અથવા શરીર ઉપરનાં ફીમતી 
કપડાં-માટે આંપણે ખધા કાદવના આવા રગ પસદ કરીએ છીએ. કલાભિન્ 
લેને ભઠ્ઠીમાં શેકેલા માટીના વાસણુનો પણુ તે જ ₹ગ હોય એ ખહુ ગમે 
છે. ક્રોટો કાઢતાં જે તેમાં કાદ્વનો ડીકરોા રગ આવી ન્નય તો તેને ૧81010 
૫0૧૯ કહી તજ્જ્ત લોકો ખુશ ખુશ થઈ જાય છે. કાલ્વતું નામ લઈએ તો 
માત્ર ખધું ખમડી ન્નય. ી 

નદીકાંઠે કાદવ સુકાઈ તે તેનાં ચોસલાં પડે છે ત્યારે તે કેટલાં સુંદર 
દૃખાય છે ! વધારે તાપથી તે જ ચોસલાં ન'દવાય અને વાંકાં વળી ન્નય ત્યારે 
સુકાયેલા કોપરા જેવાં દેખાય છે. નદીકાંઠે માઈલો સુધી સપાટ અને લીસે 
કાદવ પથરાયેલો હોય ત્યારે તે દશ્ય એણું સુદર નથી હોતુ. આ કાદવનેો . 
પૃષ્ઠ્ભાગ ફ'ઈક સુકાતાં તેના ઉપર્‌ ખગલા, ગીધ અને ખીન્ન' નાનાં મોટાં 
પક્ષીઓ ત્યારે ચાલે છે તારે તે;ત્રણુ નખ આગળ અતે અ'ગૂડો પાછળ 
એવાં તેમનાં પદચિછ્ધો મષ્ય એશિયાના રસ્તાની જ્મ દૂર દૂર સુધી કાદવ 


૩૭ 


૩૮ જીવતનેો આતનજ'હ& 


ઉપર પડેલાં જેઈ આ રસ્તે આપણે આપણે કાફલો (૦1728101) લઈ 
જઈએ એમ આપણુતે થાય છે. 


આગળ જતાં ફાદવ વધારે સુકાઈ જમીન નષ્કર ચઈ જાય ત્યારે 'ગાય, 
અળદ, પાડા, ભે'સો, મે*હાં, ખકસં પ્રત્યાદિનાં પગલાંતી તે ઉપર ૭ાપ 
પડે છે. તેની શોભા વળી જીદી છે. અતે આ પછી ત્ત્યારે બે મદમસ્ત પાડા 
શીગડાંથી કાદવ ખૂ'દીને એકખીન્ન સાથે લડે છે ત્યારે નદીકાંઠે પડેલાં પગલાં 
અતે શીગડાંના ચિદ્નોથી જાણે મહિષકૂળના ભારતીય યુદ્ધનો ઇતિહાસ જ આ 
ક્દમલેખમાં લખી રાખ્યો છે એવો ભાસ થાય છે. 


કાદવ ન્નેવ્‌ા હોય તો એક ગગા નદીને કાંટે કે સિધુતે કાંટે. અતે 
તેટલાથી તૃપ્તિ ન થાય તો સીધા ખ'ભાત જવુ. ત્યાં મહી નદીના મુખ 
આગળ નજર પહોંચે ત્યાં સુધી ખંધે સનાતન કાદવ જ જેવાને મળે, આ 
કાદવમાં હાથી ડુખી જાય એમ કહેતાં, ન શોભે એવી અલ્પોક્તિ કરવા જેવુ 
છે. પહાડના પહાડ એમાં લુપ્ત થાય એમ કહેવુ નનેઈ એ. 


આપણું અન્ન કાદવમાંથી જ પેદા થાય છે એનું ન્નમ્રત ભાન જ્ને દરેક 
માણુસતે હોત તો તે કાદવતો તિરસ્કાર ન કરત. એક નવાઈની વાત તો જીઓ. 
પક શખ્દ ધૃણાસ્પદ લાગે છે અને ૫*કજ શખ્દ કાતે પડતાં જ કવિએ ડોલવા 
અત્તે ગાવા માંડે છે. મલ(ળ) તદન મલિન ગણાય પણુ, કમલ(ળ) શખ્દ 
” સાંભળતાંવે'ત પ્રસન્નતા અતે આહલાદકત્વ ચિત્ત આગળ ખડાં થાય છે. કવિઓની 
આવી યુક્તિશત્ય *ૃત્તિ તેમની આગળ મૂકીએ તો કહેવાના કે, “ તમે વાસુદેવની 
પૂ”્ન કરો છે. એટલે ફ'ઈ વસુદેવને પૂજતા નથી; હીર્‌ાતું ભારે મૂલ આપો 
છે! પણુ કોલસાનું કે પથ્થરનુ' આપતા નથી; અતે મોતીને ગળામાં ખાંધીને 
કૂરો છો પણુ તેતી માતુશ્રીતે ગળામાં બાંધતા નથી ” કવિએ સાથે ચર્ચા 
ન કરવી એ જ ઉત્તમ, 

૨૮-૪-૩૨. 


ર૭ 
સમભાવ 


જલ્લાકોવિદ રસ્કિતતે એવી ટેવ હતી કે કેઈ સુંદર્‌ પ્રાકૃતિક દશ્ય જુએ 
% તરત તેતે તે રેખાબદ્દ કે શખ્દબદ્ધ કરી નાખતો. પણુ હમેશાં એમ કેમ 
કરી શકાય ? એકાદ અપ્રતિમ સ'વ્યાનો દેખાવ નજરે પડતાં જ્યારે તે શખ્દોમાં 
જુ ર્ખાચિત્રોમાં તેતે ન સ'ધરી શકતો ત્યારે રસ્કિનને ભારે દુ:ખ થતું. તે 
તેતે 9૦ 10213 ૪્રડદર્ત 50105615 એળે ગયેલા સૂર્યાસ્તો કહેતો, 
રરિકનનો આ વિષાદ ખધા સૃણિ-સોૌન્દય-રસિડેો સહેજે સમજી શકે તેવો છે. 
પણુ માણુસે આવો વિષાદ શા માટે રાખવો | સટ્ટિ-સોન્દય" નિરતિશય 
આન'દ આપનારું હોય છે એ સાચુ"; એક વખત ન્નેયેલું સોન્દય* ફરી 
નવા નથી મળતું એ પણુ સાચુ. પણુ સૃષ્ટિ-સોન્દય" હમેશાં જ તાજુ” 
'હેય છે; તેતો ઝરે સુકાઈ જશે એવી ભીતિ કેઈ દ્િવિસ ન રાખવી. 
માણુસતી પ્રતિભાની જેમ સૃણ્-સોન્દય દહાડે દહાડે ઓસવાઈ જવાની 
શ"કા પણુ આજ સુધી કોઈને થઈ નથી. અને સૃષ્ટિ-સોન્દય*તે થોડાક 
ચિત્રકારો ચિત્રખદ્ધ કરી શકે એટલા માટે જ ડ*ઈ પરમેશ્વરે આવડી 
સેટી અદ્ભુત લીલા પાથરી મૂકી નથી. દુનિયાના ખધા ચિત્રકારો આ 
ત્રાકૃતિક દશ્યો ર ગવાતું" શરૂ કરે તોય બધાં દશ્યો થોડાં જ ર ગાવાનાં હતાં ? 
“જાતત છુસ્સે વમજાવરાને સતા વિતી અચિશિ તયત વરાતે ?” સૌન્દય*પ્રવાહ 
અનન્તરૂપે જે શણુગાર કરે છે, ક્ષણે ક્ષણુ જે નવા નવા ઉન્મેષ ખતાવે છે અને 
સમાનવજવનતેો વિચાર કરતાં જે કે!ઈઈ દિવસ સુકાઈ જવાનો નથી તેને રેખા, 
"શબ્દ કે વણુ'માં બાંધી રાખવાનો પ્રયત્ન કેટલો સફળ થવાનો હતો? અતે 
સૃણ્િ-સોન્દય" કોઈ કાળે બ'ધાયું છે ખરું? જે ખધાઈ ગયુ તે મરી ગયુ જ 
જણુવુ'. કારણુ તે સ્થિર થઈ ગયુ. હસમુખા છોકરાની ૭ખી પાડીએ તો 
તેમાં તેતુ' "ખરુ' હાસ્ય કદી વ્યક્ત થઈ શકે ખરું ? હાસ્યતુ' સૌન્દય" જ તેના 
અસ્થાયીપણામાં છે. તેને સ્થાયી કર્યું” કે તે વિકૃત થયુ જ ન્મણુવું. 

કદાચ વણુ'રેખાથી સોન્દય* વ્યક્ત કરી શકાય. પણુ શેખ્દ વડે તે કેમ 
થઈ શકે? શબ્દોમાં તો આપણુ આપણા આન'દ જ કેવળ વ્યડ્ત કરીએ 


પ જ અ 


છીએ. ખીબ્ને એને ઝીલે અથવા ન પણુ ઝીલે. શખ્દોમાં અ*કન-કલા નથી 
પણુ સૂચન-કલા છે. 


ક ન્ન દ્ર 
૩૯ 


૪૨ જીવનને. આત'*દ 


વહાણું વાયાને કરજે ખહુ વાર્‌ ને !' એવી પ્રાર્થના એક ગોપીએ એક 
વખત કરી હતી. સર્યોદય થવા લાગ્યો તોય આ ચદ શું કામ પાછળ રહે છે 
એમ નેઈ પોતાના લાંબા હાથ વડે પશ્રિમ મેધ જાણે તેતે પોતાની તરફ , 
ખે'ચી લે છે એમ થાય છે, નતા વખતમાં વિલાસી તરુણુ રજપુત્રોને તેમના 
અન્તઃપુર્માંથી બહાર ખે'ચી કાઢવાનું' કામ રાજકારણુપટુ અમાત્યોને કરવુ 


પડ્તુ' એના જેવુ' તો કોઈ કારણુ ન હોય ! 
૨૨-૪-૩૨ 


૨૮ 
૧૦૨ ક 
નિહેતુક આનદ 

અહીં આવ્યો ત્યાસ્થી, એક પણુ દિવસ ચૂકયા સિવાય, ભાદ્રપદાના 
ચતુષ્કોણુ ( પેગેસસ ) પાછળ પડયો છું. પ્રશ્રમ તો તેમતું દશન જ થતું નહીં. 
પછી પૂર્વા ભાદ્રપદા દેખાવા લાગી. પણુ ઉત્તરા ભાદ્પદા ઊગે તે પહેલાં જ સવાર 
થઈ જતી અને અજવાળી' ફેલાઈ જતું. ઉત્તરા ભાદ્રપદામાંની ઉત્તર તરદતી 
તાર્કા (શમિ*ષ્દાંતગત ? દુખાવા લાગી. પણુ તેની ન્નેડીદાર કેમે કરી દેખાય 
નહી. તે તો પરેદિયામાં જ લુપ્ત થઈ જતી. દરરોજ ચાર મિનિટતો હિસાબ 
ગણુતાં આજે નહી' તો કાલે દેખાશે એવી આશા સેવ્યા જ કરતો હતો. 
પણુ પૂવ તર્દનાં વાદળાંએએ દુણ્તા આરભી. ચતુષ્કાણુની ખાફીની ત્રણેય 
તારાએ દેખાય પણુ આ ચોથી તારા વાદળાંના: ખુર્ખામાં જ સ'તાઈ રહે 
એમ હમેશ ચાલ્યા ક્યું”, આખરે આજે આ અવગુ'ઠતવતીએ પોતાનુ મોઢુ 
બતાવ્યું અને આજ પય*તતી ઉત્ક'ઠા છેવટે તૃપ્ત થઈ. ઉત્તર તરક દેવયાની 
( કેસિયોપિયા ) હવે સ્પજ્ દેખાવા લાગી છે. દેવયાની, શસિષ્દાતી એક તારા 
ઉત્તરા ભાદ્પદા, ચ% અતે દક્ષિણુ તરદનો યામ-મત્્ય આ ખધાને જેઈ 
આજે મળસકે ઘણો આનદ થયે. દક્ષિણુ તરફ એક તારો ખુખ ચળઠ્ઠે છે. 
તે કથ્રો છે તે ઓળખી શકાતું નથી. ખ્ુધ તો નહી હોય? ખ્ુધતો ઉદય 
થયાને પ“ચાંગ પ્રમાણે પાંચ સાત દિવસ થયા છે. આટલે વહેલો તે આટલો 
પ૨ આવી ન શકે. ક્ષિતિજ પાસે હોય ત્યારે શ્રહો પણુ ઝબૂક ઝબૂક કરે 
છે તેથી તે વખતે તેમને એળ'ખવા પણુ મુશ્કેલ હોય છે. 

વરસાદે આજકાલ પોતાનું સમયપત્રક નક્કી ક્યું” હોય એમ લાગે છે. 
અપોર પછી અગર તો સંપ્યા સમયે થોડાક વરસવું, ગમ્મત કરવી અનેઃ 


તિહેતુક આત" ૪૩ 


સૂર્યાસ્ત પહેલાં જ જતા રહેવુ' એવો એનો હાલ કાયમ છે. વરસાદે ધૂળ 
અધી-૯બાવી દીધી એ અમારા પૂરતો તેનો સોથી મોટો ઉપકાર. 


કાલે સાંજે ઈશાન્ય દિશાએ પન્દ્રધનુષ્ય ખન્યું હતું. આકાશના જેવી 
વિશાળ કમાન બનાવી તે ઊભુ હતું. થાડા જ વખતમાં તે એટલું અસ્પજ 
થઈ ગયું કે પૂવસ્ષ્ૃતિને કારણે જ તે ત્યાં જેઈ શકાતું હતું. 

આજકાલ સૂયષતારાયણે પોતે વાદળાં પાછળ સ'તાઈ રીતે વાદળાંમાં 
પડેલાં ખાકાંમાંથી પ્રકાશના ધોધ અનેક દિશાથી ફ્રે'કવાતો આરભ કર્યો છે. 

કુદરતમાં પ્રકાશ અને પાણી જં ફક્ત સીધી લીટીઓ દોરી શકે છે 
પણુ તે અસ્થાયી હોય છે. ખાકી બધુ વતુલાકાર જ હોય છે. 


ષ્હ્ જર દ પને 


હમણાં હમણાં પાકોળીઓ કેટલે મોટેથી અને કેવા ઉલ્લાસથી ચીત્કાર 
કરે છે! માણુસો મઘ પીને આન'દ કરે છે, જ્યારે આ પાકોેળીઓ આન'દ 
પીને ઉન્મત્ત ચાય છે અને આખો દિવિસ આકાશમાં ભ્રમણુ કરીને પોતાનો 
આનદ માણે છે. ઈથ્વેરે ઊડવાની શક્તિ બક્ષી છે તેતો આન'દ તેમની પાંખમાં 
કેમે કરી સમાતો નથી. દેવો જેમ એક ક્ષણુ પણુ થાભ્યા વગર અમૃત પીતા 
જ રહે છે તેમ આ પાકેળીઓ ક્ષણુ પણુ થોભ્યા સિવાય આંટાફેરા માર્યા 
જ કરે છે. ઉપયુક્તતાવાદી ક'જૂસ માણુસ ભલે એવે સિદ્ધાન્ત ખાંધે કે 
રિ જૂર્યાસિતિભ્જઝ જમ, ગઇ-તારતવત્‌ 1 પણુ જવનાન'દ એળખનારાં નાનાં 
આળકે સૃષ્ટિના અ'ત સુધી કોઈ પણુ જાતનો લાભ જ્ેેયા સિવાય જલ-તાડન 
કર્યા જ કરવાનાં; અને પાકોળીઓ પણુ મનમાં કોઈ પણુ (ખાલ ) ભદ્દશ 
રાખ્યા સિવાય આસતેમ આંટાફેરા માર્યા જ કરવાની. આન'દસાં પ્રયોજન ? 
* છટ! એવી વાત સરખી ન કરો. આનદ ક'ઈ જતે વેશ્ય છે? 
૩૦-૪-૩૨ 


જુ જીવનને! આત'& ક 


સર્ધસ આગળ નીકળી ગયુ અતે પાછળ પડી ગયેલા તે ચતુષ્પાદતી ગામનાં 
છોકરાંએ સારી પેડે પૂન્ત કરી. અતે આમ આ કેતોથનિષદ પૂ રું થયુ. 
પૂવ: અતે પશ્ચિમ એ અભિમાની 'દેવતાઓ નથી. તેમતે કાયમતુ' સ્થાન પણુ 
નથી. અને તેમણે કદી નસ્માજમ્‌ ગેવ બય મરતા 1 એવો ગવ* પણુ ક્ષ નથી. 
૧-૫-“૩૨ 


૩૦ 
અનન્ત પ્રકૃતિ 


આકાશ અનન્ત છે, કુદરતતી વિભૂતિઓ અનન્ત છે અતે માણુસતી 
સજક કલ્પના પણુ અનન્ત છે. તો પછી આકાશવણુંનનો અ'ત કચાંથી હોય ? 
માણુસતી આવરદ્દા, તેતો ઉત્સાહ અને તેથીચે વિશેષ બીજી વસ્તુઓનું આકર્ષ'ણૂ 
એટલી જ માત્ર મર્યાદાએ. સુસ્સલ્વસકાલા છેસિતી વત્રન અર્વી એમ કરીને 
ખમેસીએ તોપણુ શખ્દગુણુ આકાશના ગણુાનો શખ્દો દ્રારા પાર્‌ પમાય નહી. 

માણુસતી પ્રતિભા અને આકાશમાંનાં વાદળાંતી પ્રતિભા એ ખે વચ્ચે 
હરીફાઈ ગોઠવી હોય તો તે અનન્ત કાળ સુધી ચાલે. માણસની પ્રતિભાને 
કવિએ એ શારદા નામ આ છે તેતું કારણુ શું હશૅ ? શરદ ત્રદતુમાં પૃથ્વી અને 
આકાશતી પ્રાકૃતિક શોભા જેમ અપૂવનસ્તુ-નિર્માણુ-ક્ષમ અને નવનવેોન્મેષ- 
શાલિની હોય છે તેવી જ રીતે સહદય માણુસતી પ્રસ પણુ હોય છે એવો 
અનુભવ આવ્યાતે કારણે તો નહી'? ગમે તેમ હે, એટલું ખરું* કે ખાલ 
પ્રકૃતિ અને હદયસ્થ પ્રકૃતિ અભિન્ન છે. 

કાલે સાંજે વાદળાંના પ્રચ"ડ વિસ્તાર્વાળા ખડ અ ક જા હતા. 
નણું છના વજથી પાંખ વટી જવા અગાઉના પવષ્તા જ ન હોય ! કવિઓ 
હે છે કે એકલે મેં મૅનાક પર્વત જ વજતી ખીફથી દરિયામાં હા મારી 
સ'તાઈ ગયો. એતો અથ શું એવો સમજવો કે સરજવો કે એક પ્રચ“ મેધ 
સમુદ્રમાં તૂટી પડથો ? ભારતવષ'ના કવિઓને ઉત્તર સસુદ્રમાંના આઇસખર્ગ ની 
--તરતા હિમગિરિતી ન્નણુ કયાંથી હેય ? થી 

આ આટલાં મોટાં વાદળાં ન્ત્યારે ઊડતાં ઊડતાં હેંઠદ માથા ઉપર આવી 
ન્ય છે ત્યારે તે પડી જઈ તેમની નાચે પોતે ચગદાઈ જવાતી બીક માણુસતે 
કેમ લાગતી નથી? કારણુ માણુસ ન્નણે છે કે મેધ ક“ઈ આકાશમાં ઊડતા 
પવતો નથી. તે તો દવાની કામધેનુ છે. તે જે તીચે ઊતરે તો પ્રેમરસની 
સ્તત્ય-ધારાએ। જ વહેવયવવાના. ખાળક જેમ માતાને જેઈ ને ખીતું નથી તેમ 
સૃણ્િનાં ખળકે મેધોને જેઈ તે લગીરે ખીતાં નથી. 


૨-૫-૩૨ 


દુ્ન રે 


૩૧ ન 
ચ“દ્રની કાન્તિ 


પરમ દિવસે મળસકે ચ'દ્રમા જેમ તેમ કરીને ઊગ્યો એટલામાં એક 
વાદળાએ એતી પાછ્ળ પડીને એને પકડી પાડયો, અને ૨% છાયો. તે 
રખાતો પણુ ખ'ધ થયો. પણુ આવી રીતે ચ'દ્રતા પરાભવ કેમ થઈ શકવાને 
હતો ર ચ'દ્રની ગતિ વાદળાંની ગાત જેવી ત્વરિત ન હોય તેથી શું ? ચરની ગતિ 
સ્થિર છે. તેતી પ્રગતિતી દિશા નિશ્ચિત છે અને પોતાના માગ ઉપર ટફી 
રહેવાની એકાગ્રતા અતે નિદા બેઉ ચ*્રમામાં છે. વાદ્ળાગ્મે ચદ્રને ઢાંફી દીધો. 
તેથી ક”ઈ તે નાઉમેદ થયો! નહી', અટકી પડયો નહી”, અથવા તો નિસ્તેજ 
પણુ થયો નહી. જાણુ કશું થયું જ ન હોય તેમ તેણુ તો પોતાને પ્રવાસ 
આગળ ચાલુ જ ર્‌ખ્યો. મેઘ વપ્યા, ચારે કોર્‌ ફેલાયા; ચદ તો શું 
પણુ તેનો પ્રકાશ પણુ દેખાતો ખ'ધ થયો. પણુ આ ખધું ડેટલેો સમય ટકવાનુ 
હતું ? પવન બદલાયો, વાતાવરણુ બદલાઈ ગયુ અને વાદળાં ચારે ખાજુએ 
વીખરાઈ ગયાં. ચ'દ્રના ચહેરા ઉપર તો! વિજયનુ હાસ્ય પણુ ન હતું. જ્નણે 
કશું બન્યું જ નથી એમ તે ઉપર. ચડતો હતો અતે ધરતી પર્‌ પ્રકાશ 
પાડતો હતો. 


આજે પરોઢિયે ચ'દ્ર ઘણા! મોડે નજરે પડશે તેની કલ્પના અમને હતી. 
ગઈ કાલ કરતાં ૪૮ મિનિટ મોડો તે આ જ ઠેકાણે દેખાશે એટલું ગણિત 
મારી પાસે હતું. તેથી ગીતાપાઠ શરૂ કરતાં પહેલાં અને તે પૃરો થયા પછી 
પણુ આંખો તાણી તાણીને પૂવર તરક જ્યું પણુ ચદ દેખાથો નહી'. કોટડી 
ઊડતાં જ ખહાર્‌ જઈને લાંખા વખત, સુધી ન્નેયા કયું” પણુ વ્યથ 1 આજે 
ચ'દ્રદશ'ન થયું જ નહી, ચ%્ર ૪૮ મિનિટ મોડે ઊગશે એટલું ગણિત પૂરતુ 
ન હતું. ગઈ કાલ કરતાં આજની તેની કલા લ્લીણુ હશે, અને તે ઉપર ચડી . 
આવે તે પહેલાં ઉષાની ખધે ફેલાતી પ્રભા તેને ગળી જરે, આ ખે ખાખતોા 
પ્યાન બહાર જ રહી ગઈ હતી. 


દદિતે દિવસે -- શુક્લપક્ષતી ખીજને દિવસે --લેકો ચ%દર્શ્ત માટે' 
કેટલા બધા લાર્લાયિત હોય છે ! અને તે વખત તે અસ્ત પામતો * હોય છે 
તેથી તેતું દરા'ન પણ મી વખત સુધી ચવું નથી. શિવરાત્રિના ચ'દ્રતું તેવુ” 
હોતું નથી, તે ઉદીયમાન હોય છે, આખે1 દિવસ તે આકાશમાં રહેવાનો હોય 


જફ ક 


૦ 


૮ જવતનેો ત્મપ્ત'ટ 


છે, પણુ શિવરાત્રિતે પરોઢિયે, લોકો ચ%દશષત માટે ઉત્સુક થયાતું કયાંય 
સાંભળ્યુ નથી. લોકે! શુક્લપહ્ષની ૬ૃદ્ધિતી કદર કરવાના, જેની કળા ક્ષીણ 
શ્રવા લાગી -- જેતી પડતી થવા લાગી -- તેતી પાઠળ કાણુ ન્નય ? તેને 
કાણુ ગમરામ કરે? ખીજીું એક કારણુ છે. આપણા લોકે હવે પહેલાંના 
જેવા ઉપર છ્રધ ર્હ્રા નથી. સત્રારે ૪ સાડા ૭ વાગ્યે ઊઠે છે અને તેથી 
યાના સાણ્રાન્યથી --વધતાં સો'દયષકાન્તિથી પ થયા છે. ઉષઃકાલીન 
ચજમાની શોભા કેટલી બધી નિતાંત ચમણીય હોય છે એતી કલ્પના તેમને 
તેમના મીકા સ્વપ્નામાં આવતી નથી. કમનસીખ હણી બિચારા ! 
૪-૫-૩૨ 


૩ર 
ગુલાખી ઠડી 


ગત્રે હવે ઉકળાટ સારી પેઠે રહે છે. બદાર પવનતી મ'દ લહેરો વહેતી 
'હોય છે પણુ પવન થોડી જ કેદી છે ડે તે અમારી કોટડીમાં આવીને ખેસે ? 
પરોઢિયે બહુ સરસ મ'દ પવન વાતો હતો. ટાઢતે લેકે ગુલાબી કેમ ડહેતા 
હરો? કોણુ જણે. સુલાબતુ' ફૂલ સુદર હોય છે, છસમ્ુખુ' હોય છે, પણુ 
કસરતતે મતે અથવા સ્નાનતે શરતે જે તાજગી આપણુતે મળે છે એવી 
નાજમી કબ ગુલ્રાળનુ' કલ આપણુને આપી શકતુ નથી. ગુલાબનું ફૂલ ગમે 
ન2લુ' તાદ્ઠું તાન્ડું હોય તોય તે આપગુતે તાજગી આપી શકતું નથી. સવારની 
દાઢ આપશુને તાજગી આપે છે. અતે તેથી તેને ઝુલાબતી ઉપમા શૈભતી 
નથી ગેમ મતે છેક નાનપણુથી લાગતુ' આવ્યું છે. હવે થાય છે કે રુલાખના 
કૂલતે! લાલ રગ જેમ મીડે। કરીકે હોય છે તેવી મીઠી કીકી ટાઢને ગુલાબી 
કહેવુ' ઝે ૦ ષે!ગ્ય છે. અતે તાજગીનો રગ તો ગુલાબી જ હોય. 

આજે પ્રટિમે વાદળના ગુશ્છા આખા આકાશમાં વેરાયા છતા. સૂય'તી 
આસપાસ પજ તેજો ફેલાયા હતા તેથી સય કિરિણતી જણે તોપો દૂટતી ન 
“જોય એવા આભાસ થતો હતો. અતે પછી તો એમ લાગતુ” કે કિરિગો ગધી 
બભાજ્ુએઘી રડતાં હોવાથી તેમાંથી જ આ મેઘના ગોળા ઊડીને દૃ2 દૃગ 
સધી ન ને પડે છે. હાલ મત 1ભાગ્તનું' વાચન ચાલુ હોવાથી માથામાં 
અધાં યદ્ટ ગૂનો જ ભગઈ ગયાં છે અને તેઘી આકાશમાં પખ્ટુ સત્ર ચુહ્ધો 
2૪ કટ ક ક--ના, 272 સડે છે. 


મૃ-્પ-ડક્‌ 


૩4૩ 
રગપચમી 


કાલે સાંજે એક નાનકટુ' વાદળુ' જરા વધારે આગળ આવ્યું હતું 
તેથી સ'ષ્યાતા રગે તે રજત ન થયુ અમાસના ચ%તી જેમ તેની 
પાછ્લી બાજુ કદાચ પ્રકાશથી સિ'દૂરિયા થઈ હોય; પણુ તેતું' અમારે શું? 
પણુ વાદછી' કહેશે, સૂય તરકતી મારી જે પ્રકાશિત ખાજુ છે તે જ આગળની 
આત; તમે જીએ છો તે ખરેખર્‌ પાઠ્લી બાજુ કહેવાય. એ ગમે તેમ હો, 
પહેલાં કડી પણુ ન ન્નેયેલો એવો અર'જિત વિરક્ત મેધ ગઈ કાલે સાંજે 
અમે જ્ેયે।. 

રાત્ર કોથ્ડી બદ્લાયાને કાર્ણુ અગ્નિ દિશા તરકતુ' આકાશ વધારે 
રૃખાત્રા લાગ્યું. સાંજની પ્રાથના પૂરી કરી આકાશ તરફ નજર નાખી. 
પ્રથમ હસ્તનાં દશન કર્યા*. ન્નગું આશિષ આપવા માટે જ તે ખરાખર્‌ 
માથા ઉપર્‌ આવતો હતો. ઈશાનખૂણા તરફ સપ્તર્ષિમાંના ત્રણુ તારાએ જ 
અરન્ધતી સાથૅ દેખાતા' હતા. હવે સપ્તષિઓ જતી વખતે તેમની પત્તીઓનુ” 
રૂપ ધારણુ કરનાર સ્ત્રાહા પણુ ધ્યાનમાં આવે છે. અરુન્ધતીનો વેષ ભજવવાની 
હિમત તેણુ કરી નહી એટલુ પ્રખર અરન્ધતીનુ' સત્ત્ત હતુ' તે પણુ ફરી 
મૂરી યાનમાં આવ્યા વગર્‌ રહેતુ” નથી. હસ્ત જ્તેતાં જ જેમ ચિત્રા તરફે 
નજર્‌ *ય જ તેમ અરન્ધતીને નતી નજર સ્વાતિ તરફ વળે જ; અને 
સ્વાતિ અતે ચિત્રા એ ખે રાણીઓમાંથી કેતે માથે કિરીટ વિશેષ શોભશે 
ગતી વ્રાઢાઘાટ કરતાં કરતાં આપણી ૬ણિ કિરીટમ'ડળ તરક વળે જ. આજકાલ 
ફિરીઃ્મ'ડળ ધનુષના આકારનું કે અગ્રેજી અક્ષર ડી (1»)તા આકારનું દેખાય છે. 

વિરાખા આંબાના ઝાડ ઉપર્‌ પ્રસરી હ્તી અને અનુરાધાની વાટ બ્નેતી 
હતી, છેક દાક્ષણુ તરફ ઝીણી નજરે જ્નૅયુ તો ત્યાં ત્રિશ'કુ ડોલતો દેખાયો. 
ત્રિશ'જુના માથા ઉપર વિશાખાના જેવા એ તારાઓ ન હોત તો દહ્દિણી 
ત્રિશ'કૃતી અધી શોભા ઘટી જત. “ આ જુએ અભિમાની ત્રિશ'જુ સ્વગ'માંથી 
ખરી પડી અ'તરાલમાં કેવો લટકે છે '' એમ આંગળી વતી ચા'ધીને ખ-ાવનાર 
સ્વગના દ્રારપાળા જય્‌ અને વિજય હજી ઊગ્યા ન હતા. થોડીક રાહ ન્નેતાં 
જ ખેમાંથી એક જણે માથચુ* ઊ'ચુ' ક્યું“. આ તરફ વિશાખાનો આગ્રહ 
ખૂબ થવાથી અનુરાધા પણુ બહાર આવી. સ્વગ'નો દરખાર સારી પેઠે ભરાચે।, 
પણુ રોજ રાત્રે નિદ્રાદેવીનું સાસ્રાન્ય અને તારાએનુ સામ્રાજ્ય એ ખે વ્રચ્ચે 


૪૬ 


શુબ જીવનને. આત"& 


ભારે ગજમ્રાહ ચાલે છે. દર્‌ વખતે તત્પૂરતો વિજય તો નિદ્રાદેવીનો જ થાય 
છે. તારાઓનું સામ્રાજ્ય સનાતન છે; તેનો અસ્ત તો ભગવાન સૂયનારાયણુની 
પ્રભામાં જ થાય છે. પણુ તેમાં વિનાશને ખદલે ફૃતાથ'તા રહેલી છે. એમ 
ને ન હોત તો દરરોજ સાંજે ર્‌ાત્રિતા આકાશરૂપી પારિન્નત આટલો ખધે 
તાજે અતે પ્રફુલ્લિત ન થાત. 

૮ મ્‌ 2 ત 


સવારના અથવા સાંજના આકાશમાં રગપ'ચમી ઊજવવા માટે વાદળાં 
હોવાં જ જેઈ એ એવે કઈ નિયમ નથી. એડિસન અને સ્ટીલતા વખતમાં 
ઇંગ્લ'ડની યુત્રતીઓ પોતાના ચહેરાનું સૌન્દર્ય ખીલવવા માટે ચહેરા ઉપર 
ઝેક ઠેકાણુ ચિત્રવિચિત્ર ર'ગતી સાટીન કે મખમલતી ટીપીએ ચૉંટાડતી, આથી 
ચહેરા ઉપરના ડાઘા અગર્‌ નાની નાની ખીલીઓ તો ઢાંકી શકાતી જ પણુ 
સામાન્યપણે ચહેરાનુ' સૌન્દય" તે વખતની કલ્પના પ્રમાણે વધારે દીપી 
નીકળતું પણુ આવી ટીપ૪ી વિનતા ચહેરો મોહક નથી થઈ શકતો એમ કોઈ 
કહી શકે ખરે? મેધ વગરની હસમુખી ઉષા એ જ એક સોં સાત્તિક 
કાવ્ય છે. આજે પરોહિયે ઈશાનખૂણા તગ્કનુ' આકાશ તદન પાકવાની અણી 
ઉપર આવેલા ખોર્‌ જેવુ દેખાતું હતુ. લીલો રગ સાવ જતો રલ્લો હોય અને 
પીળા હજી બરાબર ન્નમ્ચો ન હોય એવા સ'ધિકાળમાં જે તાજે તાન્ને 
ઘોળાશવાળા રગ હોય છે અને જેતે જેતા જ તેનુ નવયૌવનમય સાર્દ્વ સહેજ 
તપાસી ન્નેતરાની દાંતને ઉત્કટ #ચ્છા થાય છે તેવો! રગ, ખરાબર તેવે! જ ૨'ગ, 
આજે આકાશે ધારણુ કયો હતો આ રગ પાકટ થતાં વાર લાગતી નથી, જેત- 
જેતામાં ફીકો સોનેરી રગ તેમાં ભળ્યો. આ રગ જેઈ તે આંખને તો આન'દ 
ચાય છે જ પણુ તે રગ પેટમાં પહોચી નય તો સારું એવી પાશવી મુદ્િ-- 
ખરી રીતે તે પક્ષીયુદ્ધિ - મતમાં નતગે જ છે, સવારે મેના વિશેષ આન'દમાં 
આવીને લલકાર્તી હતી તેતુ' કારણુ આવુ' જ કેઈ હશે? સવારે કાગડો 
નજરે પડે તો સિણન્ત ખાવા મળવાતુ', ચાસપક્ષીનાં દશન થાય તો મોટી 
મિજબાનીનો યોગ છે વગેરે શકુનશાસ્ત્ર જિહ્વાપૂજક રસિકોએ તૈયાર કયુ” 
હોવું જેઈ એ. જેમણું ફ્લાશા કદી છોડી દીધી નથી એવાં પક્ષીઓએ 
પરેથિવિ ઉપાનો રગ અમુક'નનતનો નજરે પડે તો અસુક જાતનાં કૂળ ખાવા 
મળશે એવું “ફલ? ન્વયોતિષ રચ્યું હમે ખરું ? 

પુ આજે પરોઢિયાની ખરી શોભા ઈશાનખૂણામાં જ રૂધાચેલી ન 
હતી. પૂવ“નતું” મધુરું હાસ્ય અત્યત આકર્ષક હુ ગુલાખી, ભૂરો અને ન્ન'બૂડો 
એવા ડિ રગ ઉપર લાવણ્યતી પી'છી ફેરવી હેય તો તે જેમ ખીલી ઊઠે 
તેવા આ રગ હતો, રગ નેતાં જ ઉષા સિવાય આવી શૈભા ખીત્ન કોઈની 


રુણ્તપ કે ગેરસસજ ? દ. 


ન હોય એવા ઉદ્ગાર અ'તર્માં ઊઠે છે; છતાં આકાશમાં વાદળાં ન હતાં ત્યારે 
પણુ વાતાવરણુ કયાંક કનક, કયાંક પાતળુ' એવો ભેદ જણાઈ આવતો. તેથી 
પ્રથમ સફરજનની પીળી લાલાશ આકાશમાં છવાયેલી દેખાતી હતી. થોડા 
વખતમાં જ આ ખેય રગાોએ પોતાનુ વ્યક્તિતત -- ભિત્તત્વ -- સ્પષ્ઠપણે પ્રગટ 
કયુ”, અતે પછી તો પૂર્વ દિશા એ એક પ્રચ'ડ કાજીનુ કૂળ છે એમ લાગ્યું. 
મરાડીમાં એ ફળતે મુર્ટા કહે છે. એ કળ સૂર્તાદષ્ષ પહેલાં જ તોડીને ખાધુ હોય 
તા તેનો રસ કઈ ઓર જ હોય છે અને તે વિશેષ નિર્દોષ અતે પૌણ્ક 
હોય છે. ભૂખ્યા પેટમાં આવુ* સ્મરણુ જ્નમ્રત થાય તો તેમાં નવાઈ શી? 
૬-૫-૩૨ 


૩૪: 
દૃષ્ટતા કે ગેરસમજ ? 


સવારે અમારી ખરાક ઉપર્‌ કાખરોનાં ખે જેેડકાં બેઠાં હતાં. પરોલિયાની 
પ્રસન્નતાથી એ સૂર્ષોદયતુ? અભિવાદન ગાતાં હતાં. એટલામાં સામી 
ખાજીુતા ઓટલા ઉપરથી એક અલમસ્ત મહાકાય ડેદી ઊઠયો અને 
તેણે એક કાંકરો ફ્રે" તે પક્ષીઓને ઉડાડી મૂક્યાં અતે પોતે પાછે પોતાને 
સ્થાને જઈ ને બેક. 


પક્ષીઓને ઉડાડીને તેને શો લાભ થયે? પક્ષીઓ તેને કેઈ પણુ રીતે 
કનડતાં ન હતાં. પક્ષીઓનું સ્વાત'ત્ર્ય જેઈ તે તેને પોતાનુ' પારત'ત્ય ખાસ 
સાલવું હતું એમ પણુ દેખાતું ન હતું. તો પછી તેણુ પક્ષીઓને શા સારુ 
ઉડાડયાં હશે ? પક્ષીઓ બિચારાં ગરીબ છે, માણુસથી તેઓ બીએ છે. તેની 
આગળ તેમનું કશું ચાલતું નથી. માણુસતો વિરોધ કરીને પોતે ક'ઈ હક 
ભોગવી શકે એનુ' તેમને ભાન સરખું નથી. જબરદસ્તોથી ડરીને રહેવું, 
નાસી જઈને જીવ બચાવવો, અને ખે ભયની ક્ષણુ વચ્ચેનો જે ક'ઈ શાતિ 
કે સમાધાનનો વખત મળે તેટલામાં મળે તેટલા આન'દનતો ઉપભોગ 
લેવો ---આ એમનુ જવનશાસ્ત્ર. તેમતે કાંકરો મારીને ઉડાડવાથી પેલા 
કેદીને મનુષ્યના નિવિવાદ પ્રભુત્તતા પરિચય ફરી એક વાર થયો એટલું જ. 
ખીજે કોઈ ઠેકાણે માંરું ભલે ફશું ન ચાલે, પણુ ક'ઈ નહી” તો આ પક્ષીઓ 
તો મારાથી બીએ છે; આ જગતમાં હું પણુ ક'ઈક છું એટલુ” જ સકાધાન 
તેને મળ્યું હોવુ' જેઈ એ. 


ચરર પ જીવતનેપ આત 
# 


પણુ કદાચ હું તે કેદીને અન્યાય કરતો હોઈશ. કારણુ તેણે કાંકરે 
પક્ષી તરફ ફ્રેકચો ત્યારે હું પક્ષી તરક જતો ન હતો. કદાચ એમ પણુ 
બન્યું હોય કે કોઈ કાગડો કે સમડી કૈ એવું જ બીજાં કેઈ શિરળ્નેર્‌ પક્ષી 
કારોને બિવડાવવા સારુ પાસે આવતું હશે અને કેદીએ કાબરો વિષેના પોતાના 
ગ્રેમળ પક્ષપાતથી તેમના રક્ષણુ માટે જ એ કાંકરો ફે'કયો હોય અને હૂં 
કારણુ વિના તેના ઉપર આ.કર્કેરતાનાો આરોપ કરતો હોઈશ. દુનિયામાં 
દુજ્ઠતા આછી તો નથી જ પણુ ગેરસમજ તેથીયે વધારે છે. 

૭-૫-૭૨ 


દ જુ ૩ પ્‌ 
કોયલનુ બચ્ચુ 


ગઈ કાલે ખપોરે સામેની ખેરેકના ૭ાપરા ઉપર્‌ પક્ષીઓ ઉતાવળથી 
એકાએક ભેગાં થતાં નનેયાં. આ નવી પ્રદૃત્તિ શી છે તે જતાં માલૂમ પડ્યુ* 
ફે પદ્લીનુ' એક નાનકડુ' ખચ્ચુ' પોતાની ઊડવાની શક્તિતો અનુભવ કરી રહું 
છે અને ખૂખ મૂઝાયું છે. તેતી પડખે કેટલીક કાખરો હતી અને કેટલાક 
કાગડાઓ આંટાફેરા મારતા હતા. આ ખચ્ચાની જન્નત નક્દી કરવામાં અમારી 
ખૂબ ચર્ચા ચાલી, આખરે પૂહ૭ડી તરફના પી'૭ાતો આકાર અને ઊડવાના 
પ્રયત્નમાં જણાઈ આવતો ઉઠાવ એ ઉપરથી નછી કર્યું” કે આ કેોયલતુ' 
ખચ્ચુ' હોવુ જેઈ એ. ' 

કાગડાઓ પાસે આવે એટલે પેલા બચ્ચાને તેમને માટે આત્મીયભાવ 
લાગતો અને મોં ફાડીને તે તેમતી તરફ આતુરતાથી ન્ેતુ' તે થોડક 
ઊડવાનો પ્રયત્ન પણુ કરતું અને કાગડાઓ તેતી આસપાસ ફેરા મારતા. કોઈ 
પણુ પાસે જઈને ખેહેો નહીં, ધીમે ધીમે કાગડાઓની સખ્યા વધી. તેઓએ 
કોયલની આસપાસ ગોળાકાર આંટા મારવા લાગ્યા. હવે આ ખસ્ચાતુ શું 
થશે? એતે હજુ પાંખભેર ઊડતાં પણુ આવડતુ નથી. પક્ષીઓનાં સ્મૃતિશાસ્રોમાં 
કોયલનું માસ કયાં કયાં પક્ષીઓને ખપે તેની અમને ખખર ન હતી તોય 
અહી બાજપક્ષી આવવાતો સ'ભવ નથી, ગીધેો પણુ અહીં નથી એતુ 
સમાધાન હતું આકાશમાં ખૂખ ઊ'ચે બે સમડીએ ચમકતી હતી પણુ તેમનુ 
પ્યાન આ તરફ ખેચાયુ' હોય એમ લાગ્યું નહી. કોયલતુ' અસહાય ખગ્ચુ' 
પકડીને તેને ખાઈ નાખનાર કેઈ ગાયનકલારસિક શકાર પણુ અહી જેલમાં 
હોવાનો સ'ભવ નથી, એટલે કોયલના બચ્ચા વિષે ઝાઝી ચિ'તા રહી નહી. 


લાવણ્ય પર 


જોયલનું બચ્ચુ નજરે પડતાં દુષ્યન્તે જેને ટોણા માર્યો એવી શકુન્તલા યાદ 
આવ્યા વિના કેમ રહે? ગઈ કાલના બચ્ચાની તે અસહાય સ્થિતિ જ્ેેતાં 
દૃષ્યન્તના દરબારમાં શકૃન્તલાતી થયેલી સ્થિતિ નજર આગળ 'ખડી થઈ. 
શ્ઞાત્સ્ત્તી સ્વાતિ મામ્યાતિ વાજા વાણૂરેન ક્રસ્સત ૧ પ્રવત 1 
એટલામાં કાગડાઓએ વિશેષ આગ્રહ કર્યોઃ એટલે પેલુ” ખચ્ચુ' ઉત્સાહમાં 
આવ્યું અને તે કોપરાની પાછલી બાજુએ ઊડી ગયું. તે પછી એવું શુ 
ચયું તે ન જુવાને કફારણું આ આપા કિસ્સામાંથી આન'દપયવસાયી અગર 
શોકપય*વસાયી કશું જ કાવ્ય નિષ્પન્ન થયું નહી'. જીવન જેવુ" જ અનિશ્ચિત 
અતે અપૂણુ' ગધ બની તે ત્યાં જ અટઢકચુ. 
૮-૫-૩૨ ક 


૩૬ 
લાવણ્ય 


મુવ્તાજજેજુ છાયાયા. તરજીત્વમ્‌ સિવાત્તર 1 
વપ્રતિમાતિ મર્‌કગેષ તલ્કાવળ્યપ્‌ સિજ્ોન્યતે ॥1 
આ લાવણ્યતી વ્યાખ્યા પ્રથમ મને પૃનાના નગરકરે ૧૯૦૫ કે ન્દૃતી 
સાલમાં સ'ભળાવી હતી. ત્યારથી મે' તેનો ફૈટલી વાર ઉપથષોગ કર્યો હરો તેનું 
હેકાણુ નથી એટલી ખધી તે મને ગમી ગઈ. મોતીની ઉપમા, સોતીને પાછી 
તાજા ફૂળાની ઉપમા અતે જાયા કે કાન્તિના તરલત્વની કલ્પના ખધું જ સુંદર્‌ 
છે. લાવણ્ય એટલે નિરાગસ યૌવન અને આરેગ્યની કાન્તિ. એ ઉષાના અને 
સ'ષ્યાના મુખ ઉપર અખ*ડ હોય જ. અતે તેથી જ આ ઉભય સ'પ્યાઓમાં 
આટલી બધી પવિત્રતા આવી છે. સ'ષ્યાવ'દન કરતાચે સ'પ્યાદશન મને હમેશ 
વધારે પુણ્યકર લાગ્યું છે. કોલેજમાં ભણુતો હતો ત્યારે શિખા અને જતોઈી 
ખ'તને રકન આપી હતી એટલે સ'પ્યાવ'દન તો શી રીતે કરી શકાય? માત્ર 
ચતુઃશત્રીના પહાડ ઉપર પ્રભાત અતે સંધ્યાતુ' દશન કરવા નિયસિતપણે 
જતો. હિમાલયના શિખર્‌ ઉપર્‌ હો કે ખેળગુ'દીની સીમમાં હો, કાર્વારના 
સમૃદ્ર-"કિનાગ ઉપર હો કે સિંહગઢના પવનખુરજ ઉપર હો, સ'પ્યાના રગ 
જેઈ ને ઉપાસનાનુ' વાતાવર્ણુ ન અનુભવ્યું હોય એવું કદી બન્યું નથી. 
આજે સાજે પૂવ" કે પશ્રિમ તરક વાદળાંતું નાસ સરખુ ન હતું. 
એટલુ જ નહીં પણુ વાતાવરણમાં કનડાપાતળાનો રજ્નેગુણાત્મૅક શબલ બેદ 
પણુ ન હતો1. એકસરખો! પાતળા સુતેરી ર“ગ ખધે ફેલાયેલો હતો. દૂધમાં તદ્ન 


પૂર ર કવતતો આત” 


માફક આવે એટલુ જ કૈસર્‌ નાખ્યું હાય અથવા ચાંદીતા વાસણુ ઉપર્‌ 
સરસ રીતે સોનાતો સહેજ ટોળ ચડાવ્યો હોય તો મનને હરણુ કરતારો જે 
₹ગ ઊપજે છે તે જ ૨'ગ સ'ષ્યાએ ધારણુ ક્ષ હતો અતે તેમાં સાય'પ્રભાની 
કાન્તિતું* તર્લત્વ વિસલતું હોવાથી સૃદ્ટિ જડ નથી પણુ તેમાં ચૈતન્ય તત્ત્વ 
કેવી રીતે એક્સગ્ખુ' સ્કૂરે છે તેતે! સાક્ષાત્કાર થતો હતો. 


આંટા મારતા મારતા અમે ઉક્ત? તરકના ફાટક સુધી પહોંચ્યા. ત્યાં 
પાશ્ચ“ભાગમાં સ'પ્યાતો આ ચકચકાટ અતે એતી આગળતી બાજુમાં કોતરા- 
વેલી એક મોટી શિલાતી જેમ પોતાતી બધી ખબાજુએના સુરેખ આકાસતુ 
દશન કરાવતું જેલનુ' કાર્યાલય અ'ધારામાં ડૃખી જતાં હતાં. ઇમારતતો આ 
મોરા કળાકીશલ્યણત્ય અને કાળા ખ'ડ જડતાની સાક્ષાત્‌ મૃતિ જ હતો. 
થૈતન્યના પટ ઉપર્‌ જડતાની આ વિશાળ મૂર્તિ વધારે વિશાળ દેખાતી હતી. 
અને આ જડ 'ખડતા કિનારા સુધી આવી પહોંચતી એ થબૈતન્યનતી પ્રભા 
વધારે જીત્ર'ત લાગતી હતી. 


ઉપાસનાનો સમય હોવાથી મે' મતમાં ને મનમાં કહ્યું ગટાય તમ: । 
ચૈતસ્યાય તમ: 1 ગરાગર-સતન્યાય નમો તમ: । 


અમારું ચ'કમણુ ચાલુ જ હું. દક્ષિણુ તરફની ભી'ત પાસે આવી 
પહોંચ્યા એટલે અમારો પેલો સ્તૃપાકૃતિ આસ્રલૃહા પ્યાનસ્થ બૈતન્યતી જેમ 
અમારું પ્યાન ખે'ચતો હતો અને તેની પાછળના ભાગમાં નાના પાતવણુ મેઘ 
સ'ષ્યાનુ' અનુકરણુ કરતા હતા. 'ચિત્રકારોનાં સુ'દર ચિત્રોતી પ્રતિકૃતિઓ માસિકમાં 
આવે છ. તેતા જેત્રા આ મેઘ દેખાતા હતા. ત્રિવણી” ચિત્રકળા આજકાલ 
એટલી ખધા ખીલી છે કે માસિક્ોમાંનાં 'સારાં ચિત્રો હવે તદ્દન મૂળનાં જેવાં 
ઉદાવદાર દેખાય છે. કેટલેક હેંકાણે તા તે મૂછ કગ્તાં પણુ ચડી ન્નય છે, 
પણુ મૂળી ચિત્રમાં પ્રતિભાશાળી શ્વિતારાની પી'છીનું' જે જવ'તપણું પ્રતિ- 
બિ'બિત થયેલું" હોય છે તે માત્ર પેલી ઉઠાવદાર પ્રતિકૃતિમાં ઉતારી શકાતું નથી. 
મૂળી ચિત્ર ગમે તેટછુ' સાદુ' હોય તાપણું તેના જવ'તપણાને લીધે તે આદર- 
ણીય થાય છે. પોતાના ચિત્રતે સધાર|ીતે તેતી કોઈ “ સમી? ખનાવે તો તે 
ખરે ચિત્રકાર કદી સહન કરશે નહી. 

૮-૫-૩૨ 


૩૪ 
સૌન્દર્ય દીક્ષા 


જન્માણમીને દિવસે ખપોરૈ સેં બેલગામ છોડયુ'. બેલગામ જેલથી મારી 
અદલી સાબરમતી જેલમાં થઈ હતી, ધણા દ્વિસથી જે ચોપડી મળતી નહોતી, 
તે આજે હાથ આવવાથી ગટેનો યૌવનકાળ જાણી લેવામાં હુ' ખૂ'ચ્યો. સ્ટેશન 
પર કોઈ ઓળખીતું મળ્યું નહી તેનુ' જરાયે આશ્ચર્ય ન થયું. એક તો અયાનક 
તીકન્યો હતા અધે ખીજું : અએળખીતા. ખધા સોટે ભાગે જેલમાં જ હતા. 
હ તતા ' તસણુ વેર્ટર્નાં દુ:ખો? સાથે સમભાવ કેળવવા સથતોા હતો અને ટ્રેન 
પોતાનાં દુઃખે! રડતી અને હાંદ્રતી ઉત્તર્‌ તરક પ્રયાણુ કરતી હતી. બેલગામની 
આસપાસની ભ્ર્મિ પ્રતયે ભક્તિભાવ હોવા છતાં, અતે ઘણે દિવસે એનાં મૉંઘાં 
અને ટ્ર'કાં દર્શ્ન થતાં હતાં ૭તાં, જમ'નતીના કેઈ અજ્ઞાત પ્રદેશનાં પ્રાચીન 
વણુનો વાંચવામાં જ મતે વધારે રસ છૂટ્યો હતો |! 


એટલામાં પશ્ચિમ તરફ સહેજ નજર્‌ ગઈ. અને ત્યાં સ'ષ્યાસમયના 
વાદળનુ' એક અજબ દશ્ય મે' જ્યું. જેણે સાગરની મુસાફરી કરી છે, 
હિમાલયના મોટા વિસ્તારતે પાદ્દાક્રાન્ત કયો છે, સૂર્ય કિરણાને હ'કાવે એવાં ગાઢ 
જ'ગલેોમાં સ'ચાર્‌ કર્યા છે અને સેકડો વરસથી પ્રકાશવેગે ધસી આવતા 
તારકાસોદય*નુ” પાન કયુ" છે, એ વાદળોાતા કૈવળ વિસ્તારથી કેઈ કાળે 
ચકિત થવાલો નથી. તાં તે દિવસતુ' દરય ખરેખર્‌ કલ્પનાશક્તિતે ચકિત 
કરે એવુ' જ હતું. 

પોતાતુ પ્રાકટ્ય દિવ્ય છે, પાર્થિવ નથી, એ ન્નણુ સ્પજ્ કરવા ખાતર્‌ 
જ્તિતિજ્થી થોડે ઊચે સુધી આકાશ ખુલ્લુ છેડી, પછી જ વાદળાંઓએ 
પોતાનું લ'બાણુ એક છેડાથી ખીન્ન છેડા સુધી તાણ્યું હતું. વચમાં વચમાં 
આ લબાણુ તળે નાનકડાં વાદળાં ગે ગોહવાઈ ગયાં હતા. ન્નણે પ્રાચીન મ'દિરે માં 
કોતરેલા વિમાનવાહક યક્ષો ! અતે નીચલો ભાગ ઉપરના સો'દયતા પ્રમાણુમાં 
નીરસ અથવા વિવણુ* ન લેખાય એટલા માટે સકલ-કલાકૃત્‌ સૂયતારાયણે 
વાદળા પાછળથી લાલ રગતી ઝડી છોડી હતી. છતાં આ તો ઉપરના અદ્‌- 
ભુત ર્સનુ કૈવળ મ'ડાણુ જ હતુ. ઉપર્‌ વાદળાંમાં પહાડનાં શિખરેની હારે 
એક પછી એક વધતી ન્તય એવાં સાત પડે દેખાતાં હતાં. લ'બાણા અને 
ઊ'ચાણુ। ભેગાં ચયાં એટલે ભવ્યતા તો પ્રતીત થવાની જ. પણુ જ્યારે એમાં 


પપ 


ચવ ી જીવનને. અપન'હ 


ઊ'ડાણુ ઉમેરાય છે ત્યારે એ ભવ્યતા વિરાટનું રૂપ પકડે છે અતે પછી ન્યારે 
એતી સાથે ર્સસ્તાત થઈ એકય અનુભવતા થઈ એ છીએ ત્યારે આન'૬થી એવા 
તો ગૂગળાઈ જઈએ છીએ કૈ શરણે ભવ્યતાના સાગરમાં શિરોસ્નાન કરાવનાર 
મોકજા' છાતી ઉપર્‌ અથડાઈ રહ્યાં છે 


ખરેખર, કેટલાંક વાંદળાંએ ખરાબર તેજનાં મોજ્ન'એ હોય એમ લાગતું 
ઉતું. ખમ્રાસ સય*શ્રહણુ વખતે સૂય“ની કિનારી ઉપર જે હન્તરા અને લાખો 
માઇલિતી જતરાળા ઊજળતી દેખાય છે તેતી હાલના ન્્યોતિષીએ જઅબીઓ 
પાડે.છે કૃદરતતે થયું હશે કે જન્માણ્મીના આન'દ્માં આપણું પણુ એવી 
૭ળી પાડીએ. કૈવડાંય મોટાં મોટાં શિખરે અને એ આખા શિખરને જ 
ચાટી ખાવા મથતી એ વાદળાની ન્ત્વાળા જેવી જભ ! 


શાસ્્રો કહે છે કે મિજ્દાન્ન એકલા ન "ખાવુ. શાસ્રો આવી આન્તા ન 
કરત તોયે હદયધમ* એ સૂચવ્યા વગર રહેત નહી'. મારી સાથે સમાનધર્મી 
ફોઈ જ નહોતું સાથમાં મારા રખેવાળ કેવળ બે પોલીસો! હતા. તેએ પોતાની 
વાતોમાં જ મશગૂક્ન હતા. પોતાને થયેલો આનદ કે!ઈઈ સાથી સાથે વહે“ચી 
લેત્રાથી આન'દ બેવડાય છે અને છાતી પરતું દખાણુ કઈક હળવુ થાય છે, 
પણુ એવે! પરિવાર કૈ એવા પરિજતો અહીં' કયાંથી આણું ? મનમાં થયું, 
અહી' આટલા બધા મુસાકરેો ગાડીમા ખેઠા છે. કેમ ઠોઇનુ પ્યાન આ અદ્ભુત 
દશ્ય તરજ જતુ નથી ? વાદળાંતી આવી રચના રોજ રોજ જેવા નથી મળતી. 
આપણા લેકે જીવત-કલહમાં અને સામાજિક ફલહમાં એટલા તો દટાઈ ગયા 
છે કે જીતનમાંતી તમામ રસિકતા નિચોવાઈ ને નજ થઈ છે. * 


મનમાં ને મતમાં આવી શવ ખાતો હતો એટલામાં ઘેટાંતો વેપાર 
કરવા નીકળી પડેલો એક મુસલમાન મુસાફર વાતો અટકાવી શકાએક બોલી 
પડયો --' અહાહાહા | જીએ તો અ આસમાન તરફ જરા ! નાટકના પડદા 
જેવો ઘાટ જમ્યો છે ? સાહિત્ય-સ'સ્કાર-વિહાણા એ અભણુ મુસાકરનું એ 
વાકય સાંભળી મને અતિશય સ'તોધ થયો, આખરે એક તો માનવી જડયો કૈ 
જેણુ કુદરતતા એ કલાવિલાસતી કદર્‌ કરી ! 


નાટકના પડદ્દા વિષેતી સગ મારા મતથી ગઈ નથી. એમાંનું શિતરામણુ 
મોટે ભાગે ભમરાળુ' હોય છે. પણુ મે' તગ્ત વિચાર કર્ચ કે આ ગરીખોને 
આપણે કચારેય મળતા નથી. એમની સાથે વિચાર-વિનિમય કર્તા નથી. 
મ'દિરોમાં કે બગીચામાં જઈ એમને માટે નવી સ'સ્કારિતા ખીલવતા નથી. 
નવી «ખે રામલીલા ભજવતા નથી. મનુષ્યજવનમાં આપણે એમનુ" પડ 
નીચલું ને તીચલું જ રાખ્યું છે. ચિ'તાદગ્લ એવા એમના જવનમાં જે 


સૌન્ટય* દીક્ષપ પ૭ 


કાવ્યરસ પ્રવેશ કરતો હોય તો સાંજે કોઈ કોઈ વાર એને ખારણુ સંભળાતી 
ગઝલો દ્રારા અથવા ચાર ૭ આતાના ખચે જેવાતાં નાટકો દ્વારા. એટલે 
ઘેટાં જેટલા જ સજ્કારી એ ઘેટાંના વેપારીના આન'દોદ્ગારમાં જે સ્વાભાવિકતા 
અતે મોલિકતા હતી એને લીધે એના શબ્દો મારી આગળ સત્ય-સુંદર્‌ અને 
જીવન-ગનાર્‌ થયા હતા. મારા આન'દતા એ પ્રાકૃત સાથીને સાંભળી, અને 
પાહળથી જેઈ હુ કૃતાથ* થયો. ટ્રેન તો દોડતી હતી. વાદળાં ધડી ઘડીમાં 
નવાં નવા પાસાંઓ, નવી નવી માયાથા દેખાડતાં હતાં. એટલામાં હૈંકાણે 
જૈકાણે વરસાદથી બતેલા છીઠરા પણુ બહોળા પાણીનાં ખાબોાશિયાં આવ્યાં. 
એમાં નિમ'ળ જવન કયાંથી જ હોય ! એમાં ઊ'ડાણે ન મળે, પણુ જવનના 
ધમ"તે સમજતે એમણે પોતાનુ' વદન કવિના માનસતી પેઠે સરળ અને 
ગ્રહણુશીલ રાખ્યું હતું એટલે આકાશની અન'તતા, વાદળાંની ભવ્યતા અને 
સ'પ્યાની સુવણુ'તાતો આખેઠ્બ ચિતાર તેએ ખતાવી શકયાં અતે એટલા 
વખત પૂરતી તો એ ત્રણેતી મહત્તા પણુ ધારણુ કરી શકયાં. ઉપર્‌ આકાશમાં 
અતે ધરતી પર પાણીમાં એ અદ્ભુત રસ સવળા અતે અવળો દોરાચેલેો 
જેઈ હુ ફરી ઉત્તેજત થયો. એ ઉત્તેજના લાંબો વખત રહી. પણુ ઉત્તેજનાથી 
માણુસ અતે થાકી જય છે. એગ્લે એ થાક ઉતારવા માટે સાંજની પ્રાથ'નામાં 
ડબા જવાનુ .મે' પસ'દ કયુ” --4વિટ્ાય વમમાત્‌ ૫: સર્વાન્‌ વૃમાંશ્રસતિ 
સિસ્વૃૂરુ | સિર્મમો સિસ્ટર: સ શાસ્તિમધ્વિમચ્છતિ 1 ખરેખર કળાની 
ભત્યતામાં માુસને નિષ્કામ, નિમમ અતે નિરહ'કાર્‌ બતાવી જવન્મુક્તતી 
પેઠે વગર્‌ લોભે વિચરતો કરતાની શક્તિ હોય છે. 
૨૪-૬--૩૨ 


૦ જીવતનો આન'& 


છીએ તે આજે જ મળવાનું છે એવે! વિશ્વાસ, એવી ઉત્કટતા, અને એવું 
અદમ્ય સૂચન હૈયામાં ભરાતું ન્નય. 
ન્ન્ડ શ્ર ર્ર 


વાતાવર્ણુ બદલાયું. મતમાં બીજી જ વિચારધારા ચાલી. અન્યાયતો 
પ્રતિકાર શા માટે કર્વો ન્નેઈએ. સાતાનાં બે બાળકો માહેોમાંહે લડે છે, 
દૂબળોે ચિડાઈતે ઊચે સાદે પોતાની દુબ'ળતા ઢાંકવા માગે છે, મોટા ભાઈ 
એ ઉદ્ડતાઈ ન સહન થવાની એતી "તીમાં મુકો મારે છે. દૂબળાની શક્તિ 
તે કેટલી ! એણે ચીસ પાડી. ખે હાથે છાતી ચાંપી લઈ ત્રણુ વાર્‌ ઊભો અને 
ત્રણુ વાર્‌ બેઠે મા એ ખધુ' જેઈ રહી છે. એના મતમા  ન્યાયખ્રુદ્ધિ નથી, 
શાસન કરવાતી %ત્તિ નથી; તેને તો બને વહાલા જ છે. ખ'નેમાંથી એડેને 
રકવાતી તેતી શક્તિ નથી. એવું સામર્થ્ય તો પોતાના લાડકા દીકરાઓનો એ 
વિખવાદ જઈ દુઃખી થવામાં અતે એ પ્રસગ બિલકુલ પસદ ન હોવા છતાં 
ખને પરનુ વહાલ વધારવામાં જ હતુ. માતી આંખે ઝળઝળિયાં આવ્યાં. 
દૂબળાને પાસે લઈ એ પ*પાળવા લાગી, પણુ મોટાને એક શબ્દથી અથવા 
એક નજરથી એતે ધિક્કારવાનુ સઝયુ' નહી'. માના દુખે મોટો પીગળ્યો 
અતે શરમાચ્રો. પોતાની ભૂલ કબૂલ કરતાં એતો અહકાર આડે આવ્યો. 
પણુ એ બદલાયો તે કાયમનો ખદલાયો. અન્યાયતો પ્રતિકાર કરવા કરતાં 
અન્યાયથી નને આપણુ ખરેખરા અને પૂરેપૂરા દુ.ખી થઈ શકીએ અને તે 
અન્યાયને કારણે તે અન્યાય કરનાર પ્રત્યે પણુ વહાલ વધારી શકતા હોઈએ 
તો બીજીં કશુ' નથી ન્નેતતું, ન્યાયશક્તિ કરતાં પ્રેમશક્તિ શ્રેઇ છે. 


સાબરમતી, '૩૨ 


૩૯ 
વર્ષાન્તે વસત 


કવિઓ કહે છે કે, “ વરસાદ પડયો, એટલે કોયલનો ક'ઠ અગડયો જ.” 
જૂના જમાનામાં આમ અતતું હશે. પણુ આજના જમાનાનું તો બધું જ 
વિપરીત. તેથી જ મુ'બઈના કાગડા સુદિ-વદિનો પણુ કશે નિચાર્‌ કર્યા વગર્‌ 
રાત્રે ફરવા નીકળે છે, 

એ જ હિસાબે હમણાં સાબર્મતીની કયલો વૈશાખતેો વાસ'તિક રાગ 
છોડીને ભાદરવાને આમ'ત્રણુ આપી રહી છે. આ વષે વરસાદે પડવાની મણા 
રા'મી ન હતી; તે કાર્ણું કોયલ્ેએ, કાગડાના સમાજમાં પડી હોય તેમ, 
તદ્ન મૌન ધારણુ કયું” હતું; પણુ જે ત્રડતુનુ' કસમ ન ટકયુ' તો કોયલનો 
વાંક શો ? હવામાં હવે જૂત મહિનાની ય'ત્રણા દાખલ થઇ છે. આંક ખોલતાં 
ભૂલ થાય ત્યારે છે।કરાએ. જેમ ફરી પહેલેથી શરૂ કરે છે; તે જ ઢબે 
વાઇળાંઓએ ન્નણે ચોમાસાની કરી પહેલેથી તૈયારી કરવાની હોય એવે! જ 
ઘાટ ઘડયો છે. એ જ ખકફારા, એ જ વાયરા, એ જ અકળાંમણુ, અને 
એ જ અસ્થિરતા. આટલી અધી તૈયારી થયા પછી ગાયન-દીક્ષિત કેોકિલાઓ 
કરી પહેલેથી “ ફઉ-ડૂઉ ' શરૂ કરે તેમાં જરાયે આશ્ચય* નથી. મ્રીષ્મથી 
ઘવામેલેો કાલિદાસ કહે છે: ગાદી છાયામાં બપોરે સઈ જવું, માટલાતુ' &'ડુ 
હંડુ' પાણી પીવું, અથવા સુભગ જળાશગ્રોમાં ખતક-લીલા કરવા અતે અતે 
જ્યારે સૂર”; આથમી ત્નય અને ગરમ થયેલી પૃથ્વી પોતાતુ' હ્ષસાવ્રત યાદ 
આવતાં શાંત પડે, યારે જ શ્રીષ્મતો સાચા આનદ આપણુને મળે છે. 

આ તો થીધષ્માત્રતારતી વાત થઈ, પણુ ન્યારે %ષ્મ પણુ નાચી 
નાચીને થાકી જય છે અને વર્ષાકાલ *પાતાતુ” મહત્ત્વ પ્રાણું,ઓએના મન પર્‌ 
ઠૅસાતવા જ્યારે પાતાની ભટ્ટી તપાવી દે છે, ત્યારે તો સાજ્તુ' પણુ ગજું 
નથી કે માણુસને ક'ઈ સ'તોષ આપે, કે રાહત આપે. અરધી રાત સુધી પાપડની 
પેે અવળા-સવળા થઈએ થારે માંડ ઊ'ઘ આવે અને આપણે કેટલુ ઊ'ધ્યા 
એતો કઈ વિચાર મનમાં આણીએ એટલામાં પો ફાટી જાય. એવે 
સમયે નને શાંતિ હોય, આહ્લાદ હોય, ઉત્સાહ અને સ્કૂતિ" હોય તો સવારના 
ચાર, વાગ્યાથી નાસ્તાના સાત વાગ્યા સુધી જ. જેમ ગ્રીખ્મના દિવસો 
પરિણામ-ર્મણીય હોય છે, તેમ મ્રીષ્મકાળ પણુ પરિણામ-રમણીય જ હોય 
છે, પણુ તે ઉષઃકાલે. 


ફવ 


ટર્‌ જવતને આત" 


આજકાલની સવારે ગ્રીષ્માંતતી ઉષા જેવી જ રમણીય છે અતે તેથી 
આટલે વરસાદ 'ખમ્યા પછી પણુ મીઠું -મધુરું ગાવાનું કોયલને સૂઝે છે. 
કોયલ પ'ચાંગના ન વફાદાર નથી. એનો અ'તરાત્મા નકકી કરે ત્યારે 
જ દુનિયામાં વસ'ત હોય છે. આજે સવારે વાદળાં કઈ જુદા જ હતાં, 
જાયલને શકા ચઈ કે વખતે વસત ન પણુ હૈ હોય. એટલે જેમ માણસને 
પરાઈ બાબતમાં ખઅ્રુદ્ધિથી પૂરેપૂરી ખાતરી હોય છતાં આત્મવિશ્વાસ ન હોય 
એવે વખતે બોલ્યા વગર્‌ તો રહેવાતું નથી, અને નર્થી અવાજ નીકળતો 
નથી, એ જ ૯ખે કોયલા પણુ પોલુંપોલું ખોલતી હતી. પ'ચમનો સર્‌ તો 
ખરાખર્‌ રાગ, શુદ્ધ વસ'તનેો, પણુ એ સુક્ત કઠે ગવાતા નહોતો. ૩'ઈકે 
મન મારીને, અવાજ દબાવીને ફરી ફરી સાશ'ક થઈને એ ગાતી હતી. અતે 
હું એતો એ જ ભાવ ધારણુ કરી, માનવીના આદશ જીવનનું, નારાયણુસ્વરૂપતું, 
પુરૃષોત્તમનું, સનાતન લીલાનું ધ્યાન કરતો હતો. 

ચ%જ ઊગ્યો, શુક ચળકયો, વાદળાંતે કારણું આસમાનમાં મ્રગલાનાં 
પગલાં ધડીકમાં એક દેખાય અતે ઘડીકમાં ખીજું દેખાય. આખરે પ્યાન 
તૂટયુ', કોયલનો અવાજ પણુ ખ'ધ થયો અતે તીર્વ શાંતિ અ'તર્ખાલ્ર 


પથરાઈ ગઈ. 


૭૦-૮-૩૨ 


૪૦ 
મધ્યાહ્નનું કાવ્ય 


વદ્માં બપોરનું વણુ'ન છે એવું તો કોઈ ઠેકાણું નહીં આવ્યું હોય. 
ખપેોર એક સોટું શિકારી કૂતરું છે અને તે આકાશમાં દોડે છે. એણે જીભ 
ખહાર્‌ કાદી છે. એમાંથી નવાળા નીકળે છે. 'એ કૂતરું કેતતુ' કહેવાય? સય'તુ' કે 
એતા દીકરાનુ' ? યમાજી ભાસ્કર હમેશાં ટૂતરાં લઈ ને ફરે છે, પણુ એતે ચાર 
ચાર ડોળા હોય છે ! ભાસ્કરરાવ પાસેથી જ એને એ ફૂતરાં મળેલાં હોવાં જેઈ એ. 
પોતે ખાર આંખવાળા એટલે ચાર આંખિયાં કૂતરાં એમની પાસે જ હોય. 

ખપોરનતે ફૂતરાંતી ઉપમા આપતાર્‌ નવે! કવિ હરીન્દ્રનાથ ચટ્દોપાધ્યાય છે. 
એના ₹લલડ$ ૦0? ૪0૦0૫118 (યૌવનતી સિજબાતી ) નાસના કાવ્યસ'શ્રહમાં 
એવા જ ચિતાર જેવાને મળે છે, કવિ ત્રિભુવન વ્યાસે પણુ ખપોરતુ' વણુન 
આપવાને પ્રયત્ન ક્ષ છે. જેકે આજની બપોર અતુભવ્યા પછી ત્રઠતુસ'હારસાં 
આવેલું ત્રીષ્મનુ' વણુ'ન જ પ્યાનમાં આવે. ખપોરના ત્રાસથી ત્રાસેલેો ઉ'દર્‌ 
નાગતી કણાની છાયા શોધતાં પણુ અચકાતો નથી. ખીજ ક્ષણે દુર્વાસાનો 


પ * સધ્યાઉતતું કાવ્ય 3૩ 


ભાઈ વિશ્વામિત્ર યાદ આવે છે. એણે છંરિશ્રન્દ્રવું સત કસવા ખાતર્‌ અડ 
ભાનુતે પ્રચ'ડ તપાવ્યો હતો. ૭તાં હર્થિન્દ્રવ' સત તો ન જ ઓગળી ગયું 
પણુ કોમળ રોહીદાસ પણુ એથી ન ચળ્યો એ વાત જુદી. 

એવા જ પ્રખર તડકામાં મારે નાનપણુમાં એક વાર્‌ ઉઘાડે પગે દવા 
લાવવા જવું પડયુ હતું. મ્યુનિસિપાલિટીના ફાનસના થાંભલાઓ અને ધરની 
દીવાલો ફ'જૂસની પેઠે પોતાની પાયા પોતાના પગ તળે દબાવીને જ ઊભાં 
હતા, એટલે મારા પગને છાયાતો આશ્રય કયાંથી મળે? રસ્તા પરથી ગયેલાં 
પરોપકારી પશુઓએ ખાણુના પોદળા નાખ્યા હુતા. એ આવે એટલે ક્ષણુને 
માટે એના ઉપર્‌ જઈ તે ઊભે! રહેતો. એની ઠંડક કેટલી મીઠી લાગતી ! પગે 
ખાઝીતે એના જે સુકાયેલા પાણાં થાત તો જરૂર એ પાદત્રાણુ (ચપલ )તી 
ગર્‌% સારત. એવે વખતે ૭ાણુ એ વસ્તુ ગ'દી જેવી લાગતી નથી. સૂગ કે 
સૌ'દય આખરે વસ્તુગત નથી પણુ ભાવનાગત છે. 

તે ઇ્તિસે તડકા ઉપર્‌ દું છેલ્લો ચિડાયો, ત્યાર્‌ પછી હું હમેશાં તડકા 
ઉપર પ્રેમ જ કરતો આવ્યો છું. એ પરિવર્ટન શાથી થયું એ નનણુવુ મુશ્ડેલ 
છે. વખતે “ત્રાટિકા” નાટકમાં પ્રતાપરાવ પોતાની નવોઢા વધૂને તડકામાં 
ચાંદરણું કરીતે લઈ ન્નય છે એની સાથેના સમભાવને લઈ તે થયું હોય તો 
જ્ાણુ જણે! પણુ એમ ન હોય. સાચે જ તડકાનો રગ મને ખૂખ ગમે છે, 
ફેટલીક વસ્તુઓ પ્રત્યે આપણે તટસ્થ નથી થઈ શકતા તેથી તેનું સો'દ 
ગુમાવીએ છીએ. બિહારમાં તળાવ ઉપર લાલ રગની લીલ ખાઝે છે. તેથી 
અજીરી રગના ગાલીચાની કેટલી અનેરી શોભા ફૂટે છે ! પણુ અ'દર્‌ જવા 
જતાં તો પગ જ લપસે છે; અને વળી એ પીવા લાયક હોતું નથી. માટે 
એતુ' સ્મરણુ કરીને માણુસ દિવેલિયું મોઢું ફરે છે. માણુસ ઉપયોગિતાના 
"ખ્યાલમાથી ઊગરી ન ન્નય લાં સુધી સૌ'દય*નુ હા૬* સમજી ન શકે. 

મારી દલીલ એ છે કે જે તડકામાં કુમળાં ફૂલો પણુ ખીલે છે તે તડકાને 
વાંક તમે શી રીતે કાદી શકે ? જે તડકા કેળનાં પેટમાંતું પાણી પણુ લૂટતો 
નથી તેને ત્રાસદાયક કહો શા હિસાખે? 

તડકે! પૂર્‌ જેશમાં પડતો હોય તે વખતે આકાશની શોભા "ખાસ જ્નેવા- 
લાયક હોય છે. ભેસે! દૂધ દેતી વખતે જેમ આખ મીં'ચીને નિસ્તખ્ધ ઊભી 
રહે છે તેમ આકાશ તડકાની સેરે છોડતું જ રહે છે. ન મળે વાદળાં, ન 
મળે ચાંદક્લે. ચાંદો હોય તોયે વાસી રોટલાતા કકડા જેવો કયાંક પડતો હોય. 
અધે એક જ રસ ફેલાયેલો હોય છે એને વીરરસ કહીએ કે રોદ્ર? હુતો 


એતે શાંત રસ જ કહું | શાંત રસ શીતળ જ શા સાટે હોય્‌? તપ્ત ફેમ 
ન હોય? 


૬૪ જવતનોા આન'ટુ * 


ઉતાળાના દિતસો પરિણામે રમણીય હોય છે શએવુ' પ્રમાણુપત્ર આપવાની 
કશી જરૂર નથી ખપોરે પણુ એ કાંઈ ઓછા રમણીય નથી હોતા. માત્ર 
એ રમણીયતા પારખવાની આંખા નેઈએ છે એટલું જ. ખરે ખપેરે 
રસ્તાઓ ન્નણે પહોળા થાય છે; ગામ ગામ વચ્ચેતુ' અ'તર વધે છે; શહેરમાં 
હજચે વધારે વસ્તી માઈ શકે એવો ભાસ થાય છે; અને જાણુ ઈશધરતી એ 
લીલા આગળ ચરાચર સણ તો શું પણુ સાનવપ્રાણી પણુ સ્તખ્ધ 
થઈ ન્ય છે. 


તડકાની લહેજત પારખે છે એકલો પવન. એ સુખેથી ફાવે તેમ દોડે 
છે. આ પર્‌ પણુ દોડે છે અને રેકરીએ ઉપર્થીયે દોડે છે. સમુદ્ર હોય 
જે રણુ હોય, એને દોડતાં જરાયે મુશ્કેલી પડતી નથી. એને ક'ઈ છાણાંનાં 
પગરખાં શેધવાં નથી પડતાં. એ જઈ જઈને વ્ક્ષોતે પૃછેઃ “કેમ મનમાં 
છો ને?' ઊઘણુશી ઝાડો માથુ' ધુણાવાને જવાબ વાળે છે: “ડેમ નહી ? 
જેમ નહી ?' આકાશની સમડીએ પણુ તડકાના રસમાં મનન સાણુ છે. જરાયે 
ઉતાવળ કર્યા વગર્‌ ગાળ ગોળ ફરતી એ ઉપર્‌ ચડે છે અતે પછી એટલી જ 


ધીરજથી નીચે ઊતરે છે. ન્નણુ પ્રશાત સાગરનાં યાત્રી વહાણા. 


આવા તડકામાં ને સુસાફરીનો પ્રસંગ આવે તો શરૂઅતતમાં ઘડી 
અધઘડી જે તકલીક થાય તે ખરી, પણુ એક વાર્‌ પરસેવો ઘૂટથો એટલે 
પછી એવો તો આન'દ આવે છે ઠે જણે તળાવમાં નહાતા હોઈએ. હા, 
પગ તળે રેતી હોય તો- પગનાં બિગ્કેટ થાય "ખરાં. પણુ એ વાક કાંઈ 
તડકાનો નથી લત્થસ્માત્‌ છવ્થપતો તીચો પ્રાયેળ વ્સ્સછો મવતિ | રવિરષિ 
ત રતિ લાદજ યાદવ ઘ્ટૂતિ વાજજા-સિજ્ર: ॥ માણુસ ધારે તો એનો 
ઉપાય કરી શઠ્ઠે છે. રજપૂતાનાના લેક ન્નેડા પહેરે છે એમાં ઉપરની નાની 
જીભને ઠેકાણે મોરની કળા જેવુ" મોટુ ચામડુ' જ ખેસાડી દે છે. રૈતામાં 
ચાલતાં રેતી તો ખુબ ઊડવ ની, પણુ આ કળાને લીધે પગ ખચી ન્નય છે. 
રજપૂતો એને શું કહે છે કેણુ એડ અરસિક અગ્રેજો એને ક્યા 
ટુપદ્વા'તં (રેતારક્ષક ) કહેવાના. હુ તો એને ખાસડકળા કહુ 


સવારસાંજ કર્તાં બપોરે આકાશનો રગ ફ'ઈક આછો હોય છે એથી 
જ તડકો આટલો શેભે છે. ખત્રાસ ગ્રહણુ વખતે તડકા કાળાશ પડતો થાય 
છે, અને આકાશ પણુ એલું ગમગીન દેખાય છે કે એને આશ્વાસન આપવા 
માટે તારાએને પણુ દોડી આવવુ પડે છે. એના કરતાં તો ચામેર ફેલાયેલું 
ડ્ર્કકિ. આકાશ હન્નરગણું સારું. અને એમા ને પાતળા વાદળા આવા જાય 
તો તો સગેમરમરની શૈભા જ જ્નેઈ લો. 


વષપ્વતપર - ડી ડ્ર 


પણુ તડકાના આન'દ પ્રયહ્ષ મળતો હોય તે વખતે *શખ્દ્ો લખવાતું 


પણુ સૂઝવું ન જેઈએ. લાંથુ' લખીએ તો લેખિતી પણુ સુકાઈ જવી જેઈએ. ' 


પછી કવિ વિલિયમ કૂપર્‌ વિલાપ કરે તોપણુ શાહી વિના તે લખાય કયાંથી ? 


શાંતિનિકેતનમાં ઉનાળાના દિવસો! હતા. ખરૅ ખપોરે કવિશ્રીને મળવા 
ગયો હતે. મે' એમને કકુ', “ કઅવસરે આવીને આપને તકલીફ આપુ છું. ? 
એમણે કહું, “ તમે પણુ તકલીફ ઉઠાવી છેસ્તો.* મે* કહું, “ના, મને તો 
તડકા ગમે છે; હું તા એનો આનદ લૂટુ છું.' આ સાંભળતાંવે'ત કવિશ્રી 
એકાએક ગ્રસન્ન થયા અને કહે, “હૈ', તમને પણુ તડકામાં આન'દ આવે 
છે? હું તો ખૂખ તડકો હોય છે ત્યારે ખારી આગળ આરાસખુરસી નાખીને 
લૂમાં નાહું છું મતે એમાં ખૂબ જ આન'દ આવે છે. પણુ હું તો માનતો 
હતો! કે એવે। શોખીન હું એકલો જ છું.' મે' ખીતાં ખીતાં વિનોદ કર્યો: 
“રવિને પોતાનો તડકો ન ગમે તો તે કયાં ન્નય !' દ 

ર્‌ટ-૫-૦ 


# 


૪૧ 


વર્ષાવતાર 


વીસ દિવસ ચયાં આ વરસાદ ગચો છે કયાં ? એણે જરાક આવીને 
આશા ખતાવી, એમાંથી ઉત્ક'॥ા પેદા થઈ ૭તાંય એ ન આવ્યો એટલે 
અકળામણુ થઈ. અકળામણે નિરાશાતું રૂપ લીધું, અને અ'તે હદયે એ નિરાશાને 
પણુ વિસ્મૃતિમાં ધકેલી દઈ પોતાની સ્વાભાવિકતા મેળવી. ગયે વષે" પડેલે 
વરસાદ જેટલો જૂતો ગણાય તેટલો જ વીસ દિવસ પહેલાંતો વરસાદ હવે નતો 
ચો છે. વ'ટાળિયો, પવન, ધૂછાનાં ઝાપટાં, ગરમીનો ખકારો -- એ ખધું ન્નણે 
એજું જ હોય તેમ અળાઈઓએ આવીને બધાને અસ્વસ્થ કરી મૂકચા. 
ચપેટમાં ન માય એવી કોઈની છાની વાત સાંભળ્યા પછી જે અસ્વસ્થતા 
અનુભવાય છે તેવી જ અસ્વસ્યતા આ અળાઈને કારણે થાય છે. રાત્રે 
પવનતું વાવાઝોડુ' આવ્યું એમાં ધૂળની હેલી. આ “કોરે વરસાદ? તાપ ફરતાં 
પણુ વધારે અકળાવનારો હોય છે. પણુ એતી સામે ફ્રિયાદ કોની આગળ 
કરાય ? રાત ગઈ, સવાર આવી અને એની સાથે અસલ્ર ૭તાં સહન ,કરવે 
પડતો તાપ આવ્યો. આટલા,તાપમાં મિજાજ ઠેકાણુ રાખવાતું કામ કેટલુ 
અઘરું છે? એ કાં તો હિ'દુસ્તાનનો દુરેવી ખેડૂત જ્નણે અથવા દર ઉનાળે 
કાંઈક તે કાંઈક ગાંડપણુ કરી ખેસનાર હિ'દુસ્તાનની ગોરી સરકાર. જાણે, પણુ નને 


5-૫ 


દદ ₹્4વતને1 સ્ાત'હ 


દરેક વસ્તુતે અ'ત હેય છે તો આ તાપને અતત કેમ ન હોય ? તાપના ત્રાસધી 
વિશ્ચન્યાપી વિ જુતું હૈયું (આકાશ) પીગળ્યું. ઘનશ્યામે વાળાં મોડલમાં. 
જગન્મિત્ર પવને પૃરતી મદદ કરી અતે આભમાંથી વરસાદ તૂરી પડયો. 


ગો એ ક્ષણુનો ઉન્માદ! ઝાડૅ ડોલવા લાગ્યાં, પક્ષીએ મહાલવા લાગ્યાં, 
ધૂલ્ષિધૂસર્‌ આકાશ નાઢીને સાફ થયું અતે અભિતપ્ત ધરા, જેટલો વરસાદ 
આવે તેટલે ધરાયા વિના પીવા લાગી, «યાં ત્યાં સતોષ સ તોષ અને સતોષ. 


ઉતાળાના તાપથી અકળાયેલી સૃષ્ટિને જાણે હસતી હોય તેમ કોમલે 
આખો ઉતાળા મધુર કઠે ગાતી હતી. તેમને વરસાદ કેવો! રુચ્યો તેં ન્નણુવું 
મુશ્કેલ છે, પણુ હછથે વરસાદનું પાણી એમને “ર્‌ન્‍તકર્‌ ' નીવડયુ' ન હતું. એટલે 
ઝેમ માનવાતે વાંધો નથી કે ડોયલોને પણુ પ'ચમ સ્વર જેટલો જ શુદ્ધ 
આન'દ થયે! હતો. 


સાચે! વર્ષાવતાર્‌ તો આજે જ ગણાય. તે દ્વિસે વરસાદ પડયો હતો 
અરે, પણુ તે વર્ષાત્રદતુતી આગારી કરવા નહી. પરતું હછ વરસાદની શરૂઆત 
થઈ નધી, હજી ઘણી વાર્‌ છે એમ કહેવા માટે જએ આવ્યો હતો એમ 
હવે જણાય છે. કોઈ દેણુદાર્‌ લાંખા વખત સુધી પૈસા પાછા ચૂકવે નહીં અને 
આપણી ધીરજ ખૂટે એટલે એક દ્વિસ અચાનક દશન દઈ હાવું મોઢુ 
રાખીને “તમાગ જૈસા મારે આપવા છે, હું ભૂકી નથી ગયો, હે. જર્‌ાક 
હાય છૂટા થગે તો ચાર ૭ મહિતામાં જરૂર સગવડ કરીશ અને તમારા 
અરધા પરા તો એયુ સાલ આપવાની આશા રાખુ જ છું પછી તો ૬શ્ષિર 
#ગે.' એમ કહી દે પછી આપણી જે દશા થાય તેવી જ દશા પેલા 
વરસાદે કરી દતી. 


૧૩--૬-“૩૦ 


-૪૨ 
ચામાસું માણીએ ! 


વરસાદના દિવસ આવી ગયા | હવે આકાશના દેવા! વાદળોની ચાદર 
એદીતે ચાતુર્માસમાં મોટે ભાગે સૂવાનું જ કામ કરશે. જેમ આપણે કોઈ 
જાઈ વખત રાતે ઊ'ધમાંથી જાગીને તારાઓને જેઈ એ છીએ, ( નને ખુલ્લામાં 
સૂતા હોઈએ તો) તેમ એ આકાશના દેવો પણુ કેઈ કેઈ વખત રાતે 
પોતાની ચાદર "ખસેડીને, આપણે કેમ છીએ તે નનેઈ લે છે. પરતુ કોઈ પણુ 
પ'ચાંગ અથવા વાયુશાસ્ત્રી કડી નથી શકતા કે આવુ દેવદરશન આ દિવસેમાં 
કઈ રાત્રિએ અને ક્યારે ચઈ શકે છે. ુ 


“દવાનું કાવ્ય' ચાર માસ માટે ખ'ધ થઈ ગયું તેથી કુદરતનું કવિત્વ 
એછું જ ખ'ધ થઈ ગયું છે! વાદળોને જ લઈએ. મેધવિધા કઈ થોડા 
મહત્ત્વતી નથી. એમાં ન્નણુવાની વસ્તુએ પણુ .ખહુ છે અતે કલ્પનાવિહાર માટે 
પૂરતો અતરકાશ છે. આ દ્તિસોમાં સવાર્સાંજનાં વાદળાનો કેવો આન'દપુ'જ 
હેય છે! પ્રકૃતિના દરખારને વૈભવ વ્યક્ત કરવાનુ કામ તો એમતું જ છે. 
ઉષા અસે સ'ષ્યા ખ'તે પોતાના આન'દમાં મસ્ત રહે છે અતે રોજ રોજ નવે 
નવો વિલાસ ખતાવે છે. જે ચિત્રકાર છે એમણે આ ૨ગોની પ્રતિકૃતિ ખનાવી 
સ'ધરવી જેઈએ; જે કવિ છે એમણે વાદળાના વિલાસ પર કવિતાઓ લખીને 
આપણે શખ્દવિલાસ એમનાથી ઓછે! નથી એ સિહ્ધ કરવુ જેઈએ; અને 
જેએ કેવળ સ્વાન'દ-મગ્ત મૂક રસિક છે તેમણે સવાર અતે સાંજ આ દેવીઓતું 
દશન કરીને પોતાના હદયતે આન'દ-ભોજન આપી પરિપુષ્ટ કર્વુ' જેઈએ. 
મેઘોને જ્નેઈ તે ધદ્દધતુષ્ખમતો ઉપાસક એકલો મોર્‌ જ શા માટે સસ્ત ખતે? 
હરેક મતુષ્યતો અધિકાર છે કે તે વિના મૂહ્યે સળનાર *આ દૈવી આન'દ-સુધા 
સવાર્સાંજ પ્રાર્થનાની સાથે હજમ ડરે. 


વરસાદના દિવસ આવી ગયા છે ! જ્યાં ન્યાં વરસાદ પડે છે ત્યાં ત્યાં 

માખઆપોએ પોતાનાં ખાળકોને લઈ જઈને જમીન કયાં કેટલી ઊચી છે, પાણી 

કચાંથી કેવી રીતે વહે છે, પહાડ' અને ટેકરા પરથી માટી કેવી વહી ન્નય છે 

અને પાણી ઉચ્ચનીચનો ભેદ દૂર કરવાને કેવો પ્રયત્ન કરે છે એ ખધુ' એમને 

બતાવવુ” જેઈએ. આ ખેલમાં ડેવળ ખચપણુતો જ આન'દ છે એમ નથી. 

જે છોકરાં બચપણમાં જ પાણીના વહેણુનું અપ્યયન કરશે તો. હિ'દુસ્તાનને 
કુછ 


કૃદ્વ - જીવતનો આન" 


મારે અત્ય'ત આવશ્યક એવી એક રાષ્ટ્રીય વિદ્યાનો એટલે કે ભગીરથવિધા - નદી 
નહેરોને કાખૂમાં લાવવાની વિદ્યા -નો તેએ પ્રાર'ભ કરશે. હિ'દુસ્તાન દેશ 
જેટલો દેવમાતૃક* છે તેટલો જ નદીમાતૃક૨ પણુ છે, તેથી જ પજ*ન્યવિધયા 
ઉટીઓરેલે।જ) અતે ભગીર્થવિધા ( સાયન્સ ઓફ રીવર 'ેઇનિગ) ખને 
આપણી રાષ્ટ્રીય વિદ્યાઓ છે. જ્યારે સાચી અને સ'પૃણું રાષ્ટ્રીય વિઘાપીઠે।ની 
સ્થાપના થરે ત્યારે મોટા મોટા વરુણાચાર્થી અને ભગીરથાચાયો આપણા 
દશમાં નિર્માણુ થશે અને ખીન્ન દેશોના લેકે હિ'દુસ્તાનમાં આવીતે અહીંથી 
ભગીર્થવિદ્યા અને પજ*ન્યવિધયા શીખી જશે. 


વરસાદના દિવસો આવી ગયા ! વનસ્પતિસૃણિતી અને કીટસૃણિતી સમૃદ્ધિ 
આ વખતે જ નેવી જેઈ એ. વનસ્પતિવિદ્યા અતે કીટવિદ્યા નને વધારવી હોય 
તતા દેશના નવયુવકોમાં ખચપણુથી જ આ વાતે પ્રત્યે પ્રેમ પેદા કરવે। જેઈ એ. 
લાલ મ'ખખમલ ઓહેલા ૪ત્્રગાપથી માંડીને “ન્તદુઈ ટૉ્ચ* સાથે રાખનાર 
આગિયા સુધીના ખધા કીટાનો આકાર, રગ, એમનો સ્વભાવ, એમને આહાર, 
એમતું કાય, - આ ખધાંનું નિરીક્ષણ કરવું જેઈ એ. હિ'દુરતાનતી વનસ્પતિઓતું 
તો પૃછ્વુ' જ શું? શારદા અતે અન્નપૂર્ણા, શાક'ભરી અને જગધાત્રી ખધી 
દવીઓતું સ્મરણુ કરીને વનસ્પતિવિઘાનો આ દિવિસોમાં.પ્રાર”“ભ કરવો જેઈ એ. 

જીલાઈ, ૧૯૩૯ 


૧. દેવમાતૃક દેરા -- કેવળ આકાશમાંથી વરસતા પાણી ૫૨ આધાર રાખી ખેતી 
કરનાર દેશ. 


૨, નપ્દીમાતૃક દેશ -- ખેતી માટે નદીનહેરો પર આધાર રાખનાર દેશ. 


7 


૪૩ 
તારાનો આહાર 


સાંજે સર્જ આશ્રમી ગયો ત્યારે તે સાવ થાકી ગયેલો દેખાતો હતો. 
એતું તેજ ઝાંખુ પડયુ” "હતું. પહાડની પાળી ઊતર્યા પછી એણે પોતાના 
રશ્મિતો સમૂહ કૌ. અ'ધારું થયું અતે રાત્રીતું વિશાળ કદ'ખ ફૂલવા લાગ્યું. 
પારિત્તિતના ઝાડ ઉપર જેમ ફૂલોની બહાર આવે તેમ નક્ષત્રો ફૂલવા લાગ્યાં. 
આખી રાત ચકમક, ચકમક ચળકયા જ કરે. અન્તે રાત પૂરી થઈ. 

સવારે સર્જતા આવવાતો વખત થયો. પણુ ખિચારા તેજ કચાંથી 


, આણે? અતે ઝાંખા જ ઊગે તા બિચારાની આખરૂ જાય. તમને ખખર 


છે? ચ'દતયઘોને જેમ લાંખી દુર્વાના અ'કુર જેવી ખે જભેો હોય છે તેમ 
સૂરજને પણુ લાંખી લાંબી અસ“ખ્ય જભે। હેય છે, એમને ફિર્ણુ કહે છે. 
સાડાત્રણુ ચાર વાગ્યાથી એ પોતાની જભા ખહાર કાટી તારાએ ચાટતો 
જ્તય છે. પ્રથમ તો ઝીણા ઝીણા તારાઓ એતી જભોને ચોટી ન્તય છે. 
પછી આકાશના આ છેડાથી ખીન્ન છેડા સુધી જભ લખાવી તે ખધા 
તારાએ વીણી વીણી ગળી ન્નય છે. નવલખ તારાનું” તેજ ગળી એ તેજસ્વી 
થાય છે, અને પ્રસન્ન થઈ તે પૂર્વ દિશાને વી'ધીને ખહાર નીકળી આવે છે. 
સૂરજ નીકળ્યા પછી પણુ કોક કોક વાર શુક્ર ખચી ન્નય છે. શુષ્ટ આગળ 
રાડે અતે સૂરજ એને પકડવા ચડતો રહે. ખધા તારાઓ ગયા છતાં પોતે 
રહ્યો છે, એ જેઈ તે અહ'કારમાં આવીને પોતાને જ “ શુક્રિયા અદા ' ડરે છે. 
એટલામાં એ પણુ ખવાઈ નય છે. બરુવમરી વ્રગલ્યવ. 1. . - 


અહીની દ'ડી ગઈ હતી તો કયારની. ખૂખ દૂર્‌ ગઈ હતી. પણુ એનુ" 
ક'ઈકે પાછળ રહી ગયું હશે તે લેવા એ ફરી આવી. આઠ દ્વિસ થયાં એતી 
એ શૈધ ચાલતી હતી ! 


ખે દ્વિસ થયાં વાદળાં અહીંના આકાશનાં મહેમાન થયાં છે અને 
આકાશે પણુ ઉદારતાથી કશુ” કે આખુ ધર તમારુ જ છે. 
ફેણુઆરી, ૧૯૨૫ 


ટ્હૃ 


૪૪ 
લુચ્ચો વરસાદ 


' હું તો હવેથી આ વરસાદ સાથે નથી રમવાતો., એ ખહુ લુચ્ચો છે 


ખપેોરે હું સૂઈને ઊઠંચો ત્યારે બારણાં ખ'ધ હતાં. ખહાર વરસાદ 
વરસતો હતો તેનો અવાજ આવતો હતો, મને લાગ્યું કે તે હસે છે. "ખરેખર 
એના અવાજ ઉપરથી તો તે હસતો જ જણાતો હતો. હું દોડતો દોડતો 
ખહાર્‌ તેતી સાથે રમવા માટે ગયો. ત્યાં કર ને નનેઉ' છું તો ભાધસાખ 
ધોધમાર રુએ છે ! 


પરમ દહાડે ખપોરે હું તેતી સાથે ખૂખ' રમ્યો. પણુ જતી વખતે * સે” 
એને કહ્યુ કે આવતી કાંલે સવારે તો મારે નિશાળે જવુ છે સાટે તું ખધોરે 
આવે તો આપણે ખૂબ રમીએ. પણુ એ લુચ્ચો તો સવારે જ આવ્યો. ભલે, 
એ જે સવારે વહેલો આવ્યો હોત તો એતું બહાતું કાઢીને નિશાળે તો ન 
જાત પણુ એનો વિચાર તો મને ખાસ પજ્વવાનો જ હતો એટલે એ 
વહેલો શાનો જ આવે ? અમે લગભગ નિશાળે પહોંચવા આવ્યા ત્યારે રસ્તામાં 
જ મળ્યો અને બોલ્યો, “ચાલે ર્સવા, ” એ તે કેમ ખતે? 


નિશાળે જતાં વાર્‌ થઈ તેથી મારતી ખીકે હું પૂજતા હતો. મહેતાજને 
લાગ્યું કે હું વરસાદ સાથે લડયો અને પલળીને હરી ગયો તેથી ધૂજતા હોશ, 


સાં સ્વભાવ પણુ કેટલે! વિચિત્ર ! જ્યારે જયારે એતી સાથે રમવા 
જાઉ" છું ત્યારે એ કદી સીધી રીતે રમતો જ નથી. પોતે પહેલો પડે છે 
અને પછી મતે પણુ સાથે પાડે છે. એ પડૅ છે ત્યારે એને તો ક'ઈયે વાગતું 
નથી. પણુ મતે તો વાગે છે. અને વળી મારાં ફપડાં પણુ ખગડે છે તે 
વધારાનું. મારું દુઃખ જ્નેઈ ને મોઢેથી તે હસે છે અને આંખેથી રૂએ છે ! 

રાત્રે પણુ એ નિરાંતે નથી સૂતો. સે' એને કેટલીય વાર્‌ કહ્યું કે 
ઉતાળામાં આવજે. તડકો ખહુ પડે ત્યારે તારી સાથે રમવું મતે ખહું ગમે. 
પણુ ઉનાળામાં તો એ ભાઈ ભાગ્યે જ પધારે છે. 


કોઈ દહાડો બહાર જતી વખતે જે હું સાથે છત્રી લેતાં ભૂલી ગયો 
હાઉ તો એ જરૂર આવવાનો. પણુ જે હુ મારી પેલી નવી સ્વદેશી ખત્રીનો 
ભાર્‌ સાથે ઉપાડીને ફરું તો એ દૂરથી જ ડોફિયું કરે. 


59૦ 


શચાળત્ને. સ'દેરો ૭૧ 


મોર સાથે પણુ એ એવા જ ચાળા કરે છે. ભલેને મોર એની તરફ જેઈ 
નનેઈને એતે આખો દહાડો બોલાવ બોલાવ કરે; પણુ એ આવે જ નહીં. 
અતે પછી એ॥થ'તો આવીને એટલા જેસથી એના પર હસતો હસતો ફૂદી 
પડે કે મોરનાં સુંદર આંખાવાળાં પીછાં ભી'જવી નાખે અને એની બિચારાની 
ખધી શોભા બગાડી નાખે. 


ચકલીને પણુ એને તોકાતી સ્વભાવ નથી ગમતો. કૂકડો તો એનાથી 
ત્રાસી જ જાય છે. ગાય-ખળદતે પણુ એ એમ જ હેરાન ફરે છે. અકરા તત 
એનાથી એટલાં ગભરાય છે કે વાત ના પૃછે. 


બસ, એક ખતક અતે ભે'સ એ-ખે એનાથી ખુશ ખુશ રહે છે; પણુ 
હું તો નથી ધોળી બતક કે કાળી ભેસ. માટે હું તો હવે આજથી વરસાદ 
સાથે રમવાનો નથી. 


૬૯૨૨ (?) 
૪૫ 


શિયાળાને સ દેશે! 


માણુસના શરીરમાં હાડકાં હોય છે તેમ નસે પણુ હોય છે. જજ્ષોની 
સ્થિતિ પણુ તેવી જ છે. વજ્લાની ઉપરની છાલ ચામડીનું તેમ જ નસોતું કામ 
કરે છે. અ'દરતું લાકડુ, હાડકાંને સ્થાને છે. ક 

વૃક્ષની છાલ જ્ને પૂરેપૂરી ઉતારી નાખવામાં આવે તો તે તરત સુકાવા 
લાગે છે અને મરી ન્નય છે. જૃક્ષતી જીવનશક્તિ એટલી વિપુલ છે ડે છાલને 
ખૂખ તુકસાન પહોંચાડવામાં આવે તોપણુ તે જમીનનો રસ તીચેથી 
ઉપર સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોઈ તે' કોઈ રીતે કરતું રહે છે. પણુ જે છાલ 
પૂરેપૂરી ઊખડી જ્નય તો ઝાડતે માટે મરવાનું જ રહે છે. 

કાશ્મીરમાં ચિનારનાં મોટાં મોય રક્ષ હોય છે. ચિનાર એટલું ધટાદાર, 
સુંદર્‌ અને ભત્ય હોય છે કે તેને ૬ક્ષસસ્રાટ જ કહેવું જેઈ એ. વડ અને 
પીપળા કરતાં પણુ મોડું અતે એરડાનાં પાંદડાં કરતાં પણુ મોટાં પાંદડાંવાળુ” 
આ શ્ક્ષ એકલું, એક- ધમ શાળાની ગરજ સારે છે. ચિનારતું એક જ વક્ષ 
લાંના ખેડૂતોની ભારે રાલત ગણાય છે. જને કેઈ ને પોતાના પાડોશીની સાથે 
દુરમનાવટતે ખદલો લેવો! હોય તો રાતના જઈ તે તેના (પાડોશીના) ચિનાર- 
ના જૃક્ષ ઉપર્‌ કમર્ખ'ધ --ક'રારા--ની જેમ કાપ મૂકે છે. આમ ફરવાથી 
નીચેની છાલ નીચે રહી જાય છે અને ઉપરની ઉપર. વચમાં ખે ઈચ જેટલું 
જ અંતર પડેલું હોવા છતાં આવડા મોટા જક્ષનું રુધિરાભિસરણુ એકદમ ખ'ધ 


છર પ જીવતને॥ આન 


થઈ ન્તય છે અતે ૨ક્ષ' જેતન્નેતામાં' સુકાઈ ન્નય છે. તેતે ખચાવવાતો કોઈ 
ઇલાજ હોતો નથીં. જક્ષનો પ્રાણુ તેતી છાલમાં છે. 

આમ હેવા છતાં કુદરતમાં દર શિયાળે વૃક્ષતી છાલ તોડવાની 
વ્યવસ્થા હોય છે. જ્યારે ૬ક્ષ એક છોય્વાના રૂપમાં હોય છે ત્યારે તેતો 
આકાર પણુ નાનો હોય છે અને તેતી છાલ પણુ પાતળી હોમ છે, ખાલતું 
ખ'ધન એવું તે એવું જ રહે તો પછી શ*ક્ષ વધે શી રીતે? તેથી શિયાળાના 
દિવિસે।્માં જેમ ખાળકે।ના ગાલ અતે હાથપગતી ચામડી ફાટી ન્નય છે તેવી, 
જ રીતે જ્ક્ષાતી છાલ પણુ શિયાળાના દિવસોમાં દ્રાટી નતય છે અતે અ'દરના 
વૃક્ષને વધવાતી સગવડ મળે છે. છાલના ખ'ધન વિના ૬ક્ષ જીવી શકતું નથી 
અને તે ખ'ધતને તોડયા વિના -- હીલું કર્યા વિના -- ૬ૃક્ષ વધી શકતું નથી. 
ફેર માત્ર એટલો જ કે જ્યારે દુશ્મત છાલ કાપી નાખે છે ત્યારે તે ઉપર 
તીચેતો સ'બ'ધધ તોડી નાખે છે અતે ઝૃદરત છાલને તોડી નાખે છે ત્યારે જેવી 
રીતે વાંસ ફાટી “નય છે તેવી રીતે છાલને ફાડી નાખી મૂઈાને પાંદડાં સાથેતો 
જે સખ“ધ છે તેને અબાધિત રાખે છે. 

'સતુષ્યસમાજ અને તેતી સ'સ્થાઓતું પણુ એમ જ છે. સમાજના 
આદશ, નિયમ, કાયદ્દા, શિષ્યાચાર્‌ વગેરે ખાખતો સમાજ જવનની જાલ છે. 
તેમતે લીધે સમાજતું બહારની આખોહવાથી ર્ક્ષણુ થાય છે અને સાથે સાથે 
તીચેથી ઉપર અને ઉપરથી નીચે જવનરસ પહોંચાડાય છે. જે આ વ્યવસ્થા 
તૂડી નય તો મનુષ્યસમાજ તથા મતુષ્યની સસ્થાઓનો નાશ થઈ જ્ય. 
પરતુ આ આદશો, નિયમો, કાયદા તથા શિષ્દાચારેોમાં સમય સમય પર્‌ 
કેર્કાર્‌ થાય તે આવશ્યક છે, નાનાં નાનાં ખાળકો જેમ જેમ વધતાં ન્નય 
છે તેમ તેમ તેમનાં કપડાં ખદલવાં પડે છે. નાનપણુમાં કપડાંને બદલવામાં 
ન આવે તો! તે ફાટી જાય છે અતે ફાટી ન નય તો શરીરવિકાસમાં નડતર- 
રૂપ થાય છે. ઝુદર્તને ત્યાં કપડાંતું કામ નથી, છાલ, ચામડી અને કવચથી 
ત્યાં કામ લેત્રાય છે. ક પણુ વધવાની સગવડ રાખેલી છે. નાના કાચબાની 
પીઠનું ફ્વચ પણુ નાનુ હોય છે. કાયબો મોટો થાય છે ત્યારે તેતી પીઠતી ઢાલ 
પણુ મો1ટી થાય છે. જે વધે નર્હી' તે કાં તો સડી ન્નય છે અથવા સુકાઈ ન્નય છે. 

કેદરતનો આ સાવષ્ભૌમ નિયમ છે. કુદરતે ટાઢના દિવસો એ માટે જ 
રાખ્યા છે. ટાઢ લાવીને કદરત શરૂઆતમાં ઉપરના ઢાંકણુને સ'કોચે છે તથા 
મજબૂત ખતાવે છે અતે પછી તેતે તોડી નાખીતે દીલું બનાવે છે 

માણસે પણુ સ્થિરતા અતે પ્રગતિ એ ખે પરસ્પર્વિરોધી પર નુ પર્સ્પર્‌- 
પોપક તત્તવોતો સમન્વય કરવે! જેઈ એ. 

ફેબઆરી, ૨૯૪૧ 


૪૬ 
છૂટેલાં રમતિયાળ પાંદડાં 


( નાગપુર જેની વાસરીમાંથી » 


પતઝડ, પાનખર્‌ કૈ પાનગળ વગેરે જુદા જુદા નામથી ઓળખાતી 
હેમ'ત જતુ કોનું ધ્યાન ખે'ચતી નથી ? જુવાની" ન્યારે ધડપણુને જેઈ હસે 
છે ત્યારે ઘડપણુ તેને જવાખ આપે છેઃ “પીપળ પાન ખરતાં હસતી 
કૂ"પળિયાં, જુજ વીતી તુજ વીતશે ધીરી ખાપુડિયાં.” --ખાપલાએ, જર્‌ા 
ધીરજ રાખે; જે અમારી વલે થઈ છે તે જ, વખત આવતાં, તમારી પણુ થશે. 


પાતખર ત્રતુ આવતાં જેમ આ પાંદડાં "ખરે છે તે જ પ્રમાણે ઝાડ 
સુકાઈ જવા માંડે ત્યારે પણુ તે ખરવા માંડે છે. તેથી કેઈ, કોઈ વખતે 
મનમાં એવી ચિ'તા થાય છે કે ઝાડતો આ કાળ આવ્યો છે કે તેને કેવળ 
કાયાપલટ થઈ રણો છે ₹-પતસ્ર વરે યા સૂણના ? જાચાપછટ ટૂં ચા જાઇ છૂ ? 


સાગશર્‌ પૂનમના દિવસ છે. અમારા “દિવાણી ' ના આંગણામાં કડવા 
ક એકનું એક અટ્રલું ઝાડ છે અને આજકાલ તે અખડપણે_ પાંદડાંને 
વૈરતું હોય છે. સૂરજ દક્ષિણુ તરફથી પસાર થાય છે તેથી ઝાડની એ ખાજુ 
જલદી સાફ થઈ ગઈ. પવન પણુ હાલ દક્ષિણુના જ છે. તેથી એ ખધાં 
પાંદડાં સારી આગળના આંગણામાં આવીને પડે છે. 


આ પાંદડાંને "ખરી પડતાં ન્નેઈ તે "ખરું જેતાં મનમાં વિષાદની લાગણી 
પેદા થવી જેઈએ. પણુ એમ જરાય થતું નથી. ઊલટું, એ પાંદડાં જેવાની 
મનન પડે છે. પાંદડાં પડવા માંડે છે *: એટલે એટલાં ખધાં પડે છે કે ન્નણે 
આકાશમાં ખધે તીડતું ધાડ' ફરી વળ્યું હોય. આ પાંદડાંને તીચે પાની 
, જરાય ઉતાવળ હોય એમ દેખાતું નથી. નીચે પડતાં પડતાં કેટલીય વાર 
ચકર્‌ ચકર ફરે છે. મને નને કોઈ પ્રસન્ન હાસ્યનું ચિત્ર દોર્વાતું કહે તો હં હર 
ચકર ચકર કરતાં, હસતાં ને ફૂદતાં અતે નિરાંતે પડતાં પાંદડાંતું જ ચિત્ર દોરું. 

વળી, જમીન પર્‌ આવીને પડયા પછી પણુ આ પાંદડાં નિરાંતે પડી રહે 
છે ખરાં ? જરાય નહીં. નાકાં છોકરાં જેમ દોડવાની તે એકબીનાતે પક- 
ડવાની રમત રમે છે તેમ આ પાંદડાં અહીથી ત્યાં ને ત્યાંથી અહી, તે કચારેક 
ચકર ચકર 3 ગોળ ગોળ દાડે છે. ચારે ખાજીએ જેલની દીવાલ હોવાથી ઉપરથી 

* છુ - 


નવિ 


૪ જીવતનેોઃ આત'ટ 


નીચે ઊતરતો પવન આંગણામાં અટવાયા કરે છે, અને તેથી આ રમતિયાળ 
પાંદડાંતે તેની સાથે રમવાની તક સળે છે, કયારેક કથારેક ઉત્તર તરકના 
દર્વાન્નમાંથી પવનની મોટી લહેર આવે છે ત્યારે કેટલાંય પાંદડાં હસતાં કૃદતાં 
મારી તરફ આવે છે. “ છોકરાઓએ શી ધમાલ મચાવી છે |” એસ કહીને 
આપ જરા રીસ ખતાવે કે તરત, “ ભાગા રે ભાગો, ખાષુજી આપણુને પકડવા 
આવ્યા છે. દોડો, નહીં તો ખખર લઈ નાખશે !” એમ કહીતે જેમ છેકરાં 
આ પાસે દોડી ન્તય છે અતે તેતી આગળ “ જે ખા, ખાપુજ અમને પટેડવા 
આવે છે, અમતે જરાય રમવા દેતા નથી ” એવી ફૂર્યાદ સાથે ખાને વળગી 
પડે છે, તેવી જ રીતે આ પાંદડાં દરવાન્ન તરફથી સારી તરક દોડી આવતાં 
હોય એમ લાગે છે. 

દરમ્યાન ઝાડ પરનાં લીલાં પાંદડાંને આ ૬શ્ય જેઈ ને શું થતું હશે? 
સર્ણુતી બીકથી જડમૂઢ બનેલા માણુસતી જેમ આ પાંદડાં વિચાર નહી' કરતાં 
હે્‌ય ? ઝાડથી છૂટાં પડેલાં પાંદડાં નને હસતાં હસતાં ને ગોળ ગોળ કરતાં ફરતાં 
નીચે પડે છે તા જેમતો ખરવાતો વારો હજી આવ્યો નથી તેસણે દુઃખી શા 
માટે ખનવુ'? જેલમાંથી છૂટતા કેદીઓને જેઈ તે ખીન્ન કેદીઓને પોતાના 
સાથીદારોના જવાથી જેસ લાગતુ હશે તેવી જ રીતે આ પાંદડાંને પણુ થતુ” 
હશે. 

સને લાગે છે કે આ પાંદડાતે થોડા વખત પછી ઝાડને જે નવી ફૂ'પળ 
ફૂટવાની છે તેતે માટે ઝટઝટ જગ્યા કરી આપવી જેઈએ એની ઉતાવળ ચતી 
હશે. સાપ જેમ પોતાની કાંચળી ઉતારીને પાછો જુવાન થાય છે તેવી જ 
રીતે જૂતાં પાંદડાં ફે” દઈ ને ઝાડ પણુ વસત ત્રડતુતું સ્વાગત કરવાને માટે 
ફરી યુવાન થવાની તૈયારી કરતું હશે. તેથી જ આ પાંદડાં છૂટે છે. તૂટે છે કે 
ખૂરે છે એમ મારાથી કહેવાતું નથી. આ પાંદડાં છૂટાં થઈ ને ન્નય છે. હાથમાં 
પકડી રાખેલું એકાદ પ“ખી જેમ સુઠ્ઠી જરા સરખી ઢીલી પડતાંવેત હાથ- 
તાળી આપી ઊડી ન્નય છે તેવી જ રીતે આ પાંદડાં ઝપાટાભેર છૂટાં થઈ 
નય છે. ત 

ઉતાળાના તાપથી શેકાઈને રાખોડી રગતાં થયેલાં વેરાગી પાંદડાં 
જેઈને મારા સનમાં પ્રસન્ન હાસ્યતી કલ્પના નહીં આવે. પણુ આ પાંદડાંને 
રગ તો કસદાર જીવારતી કડખ જેવો સેતેરી, હોય છે. તડકાથી એમનો 

આકાર વાંકેચૂકો થાય છે ખરો, પણુ તેતે ઉપમા જ આપવી હોય તો 

શેકેલા પાપડનતી આપવી ન્નેઈ એ. આ પાંદડાં ખિન્ન થયેલાં કે કરચલીવાળાં 


જરાય દેખાતાં નથી. તેથી જ એમના સછી સળ થતા અવાજને મુક્ત હાસ્ય 
કહેવાનું મન થાય છે. 


છુટેલા રસતિયાળા પાંદડા હ્ય 


ઝાડ પર્નાં પાંદડાંને શું થતું હશે તેના વિચાર કરતા હતો. એટલામાં 
આઔંખી નાસના એક અગ્રેજી મૃગ-ચર્ત્રિમાંના એક નાનકડા પણું-યુગલ-સ'વાદ 
વાંચવામાં આવ્યો. મર્ણોત્તર્‌ જવત ડેવુ' હોય તેતો "ખ્યાલ કરવા માટે 
ખે ત્રરપિઓ એકફખીન્ન સાથે ચર્ચા કરે તેના જેવો એ સવાદ છે., 
ઘ્રડ્પણુતી અસ્ર જેઈ ને ઊપજેલી અસ્વસ્થતા ઢાંકવા “ આમ જ્ેતાં હું ક'ઈ 
ખાસ ઘરડા થયો. નથી, ” એમ કરીને પોતાતું' મન મનાવવા સથતા અને 
“તા રે, તમને કોણુ ઘરડા કહી શકે ? તમે તો સાન્નતાન્ન છે, અને 
આ જે ધોળાં ટપકાં માથે કયાંક કયાંક નજરે સડે છે તેથી તો તમારુ 
સૌન્દયષ વધારે દીપી ઊઠે છે.” એમ કહીને એકબીજાને આશ્ચાસન 
આપનારા પાશ્ચાત્ય લોકોના સ્વભાવની ક'ઈકિ છટા પણુ એ સ'વાદમાં ઊતરી 
છે, એ સવાદ ખહુ મજાનો છે. પણુ તે વાંચીને પણુ આ લીમડાનાં પાદડાંની 
સુંદર્‌ રમતથી આવેલી પ્રસન્નતા કેમે ઓછી થઈ નહી'. ખરી પડતા દરેક 
પાંદડાની પાછળ તર્તમાં જ ફૂટી તીકળનાર ફૂ'પળના' અ'મૂર સારા મનઃ ચક્ષુની 
સામે દેખાવા માંડ્યા છે. આ પાંદડાં ઘડપણુનાં પ્રતિનિધિ નહી” પણુ નવયૌવનના 
ગમ્રદૂતા હોય એવાં ભાસે છે. એમના ચહેરા પર્‌ કેઈ જાતને. વિષાદ 
રખાતો નથી. તો પછી જ્ેતારે પોતાનો ચહેરો દિવેલ પીધા જેવો કરીને 
ઓ વેદાંતી પાંદડાંતુ અપમાન શા સાટે કરવુ ? 

૨૩-૨૨-૪૨ 


પ 


ઝ 7 મૈ ત 

આજ લગી સુકાઈ ગયેલાં પીળાં પાંદડાં જ "ખરતાં હતાં. પણુ બે દિવસથી 
વરસાદનાં ખે ચાર ટીપાં પડવા લાગ્યાં છે. પરમ, દિવસે એક સાર્‌ ઝાપડું 
આવ્યું, અને તેને લીધે કેટલાંક કાચાં પાંદડાં -લીલાં પીળાં પાંદડાં-તીચે ખરી 
પડયાં. કેટલાંક તદન લીલાં પાંદડાંતી ધીરજ "ખૂટી અને તે પણુ નીચે આવ્યાં. 
એત્રામાં વચ્ચે વચ્ચે પવનનો સુસવાટો આવ્યાથી “પડવું કે નહી'?' તેતો 
નિણું'ય ન કરી શકનારાં પાંદડાંની વતી પવને પોતાનો કાસ્ટિગ ( નિર્ણાયક ) 
વાટ આપ્યો અને તે ખધાં પણુ નીચે પડી ગયાં. 

આવે! અકાળે થયેલો એમનો એ અઃધપાત જેઈ ને સને દુઃખ થવુ જનેઈતું 
હેતું, પણુ એવુ કશું થયું નહીં. મારા મનમાં હ'મેશ એક ન્નતની અધીરાઈ હોય 
છે. કોઈ મહેમાન આવવાના હોય એટલે તે જલદી કેમ આવતા નથી એવી અધીરાઈ 
અનુભવું છું. માસિકોના અ'કો પણુ તેમના નિયત દ્વિસ પહેલાં આવે તો ડેવુ” 
એમ તો હમેશ ચયા જ કરે છે. આ થઈ એક ખાજુ. ખીજી બાજુથી જનારા 
મહેમાનો જવાના તો છે જ, તો પછી “ઘણા દિવસ સુધી જવાતી વાતો 
ચલાવી અસ્વસ્ય ડેમ કરી મૂકે છે? આખરે - જવાના છે તો છે! જલદી 


ક. ન 


૭ જીવતનેદ આવતન'& 


જતા | એમ પણુ મારા મનમાં થયા કરે છે, આ પાંદડાંતું પડવાનું નક્કી 
જ છે તો તે ખધાં એકદમ કેમ ખરી પડતાં નથી ? પર્ણાદીત ઝાડની મોળી 
શોભા તે નવા મળશે ! જે ઝાડ પર એક પણુ પાંદડુ રહ્યુ” નથી અને 
આંગળીઓ વાંકીચૃફી કરીતે જે ગાંડાતી જેમ ઊભ્ુ' છે અને આકાશના પડદા 
પર્‌ સાથિયા કે ગાલીયાના જેવુ' એક ચિત્ર હોય એમ દેખાય છે તેતી શોભા 
કદી પ્યાન દઈને નનેઈ છે? પાંદડાં વિનાની ડાળીઓની જાળ સાચે જ ઘણી 
'સુ'દર દેખાય છે. ્‌ ી 

આવી શોભા જેવા, માટે ડેક ઊ'ચી' કરીને ઝાડ ભણી નેયું તો ત્યાં 
નગ્નક્ષપણુક નજરે પડવાતે ખદલે છૂર્ટાંછવાયાં પણુ તદન લીલાં પાંદડાં 
નજરે પડવાધી ભારે નવાઈ લાગી, વસ'ત હવે બેઠી છે એતી ખાતરી થઈ. ઝાડ 
પર્‌ એક પણુ પીળુ' કે અધપીળુ' પાંદડુ” રહ્યું નથી. ધર્યા અને તીરસ થયેલાં 
પાંદડાં પણુ રહ્યાં નથી. પવતથી ડરનારાં પાંદડાં પણુ રહ્યાં તથી. એમને 
હેકાણુ “ પવનતો ગમે તેવો સપાટો આવે તોય અમને તેનો *ડર નથી ? એવી 
આત્મવિશ્વાસની લાગણીવાળાં રુઆખદાર જુવાન પાંદડાં સારી સ'ખ્યામાં 
નાચતાં દેખાય છે. તેમતે જેઈ તે તેમતું અભિન'દન કર્વાતુ' મન થાય છે. 
હવા ભેજવાળી છે એટલે આ પાંદડાં ખે ચાર દિવિસ તો ચોછસ ટકી રહેશે. 
પછી? પછી તો સખત તાપ પડશે અતે પછી પવન ન્તેર્થી [ૂ'કાશે. 
રસતી ભીનાશ ડાળા વાટે પાંદડાં સુધી પહોંચશે નહી અને પછી આ બધાં 
પાંદડાં જુહાર (કેસરિમાં ) તી તૈયારી કરીને એકી વખતે નીચે પડશે. આ. 
અધાં પાંદડાંતે વિદાય આપ્યા પછી જ ઝાડતી ડાળીઓતે નવસજનતી પ્રેરણા 
થશે. દરેક ડાળમાં એક જાતતી અસ્વસ્થતા પેદા થશે. “ કયાં ફૂટુ' ?? “કયાં ફૂટું ₹ઃ 
કરીને અ'કુર ડોકિયું કરશે અતે ખધેથી આટાપાટાની રમત ર્મનારાઓ જેમ 
ર'ડી ફોડવા માટે સામાને થાપ આપીને જવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમ ખછાર 
પડવાતો પ્રયત્ન કરશે. 

ત્પાર્‌ પછી જ તડકે, પવન, વરસાદ, ટાઢ, કશાથી ન દખાનારી સાચી 
યૌવનસૃષ્ટં પ્રગટ થશે, 

૨૫-૨૨-૪૨ 


જ કરન દ્ર 


નતૂતાં પાંદડાં બધાં ખરી ગષા પછી ઝાડ કેટલાક દિવસ પણુ'વિહીન 
નચાવસ્થા ધારણુ કરે અને પછી જ તેને નવી ફૂ'પળા ફૂટે એવી મારી ઇચ્ઠા 
અને અપેક્ષા હતી. પણુ શિયાળાને એકાંગી (એક બાજુનો ) તડકો અને એક- 
લહેરી ( કક દિશા તર્કથી વહેતો ) પવન ખન્તેએ મળીને ઝાડનાં દક્ષિણુ તરક્રનાં 
પાંદડાં બહુ જલદી પાડી નાખ્યાં તેથી ઉત્તર તરકતો અતે તીચલે ભાગ 


છ્ટેલાં ર્સતિચાળ "પાંદડાં ૭૭ 


ખુલ્લો થતા પહેલાં જ દક્ષિણી શાખાઓની તપસ્યા પૂરી થઈ; અતે લીલા 
રગતી પાતળી કેરમાં કુમળાં કુમળાં લાલાશ પડત્રાં પાંદડાં યા જેશભેર ટવા 
લાગ્યાં છે. એક અ'ગ્રેજ કવિએ “ન્યૂ મૂન પન ધ આમ્સ ઓફ ધ ઓલ્ડ 
મૂન? (જૂતા ચ%ના ખાહુમાંના નવા ૨% )તુ' વણુન કરેલું છે છે તેવી રીતે લીમડો 
આજે શેભભી રલ્રો છે. લીધી ફૂપળાના ૨ ખાહુ ફેલાયેલા છે. અને તૈમતી 
આથમાં નૂતન લાલાશ પડતું નીર્‌ગી અને પુષ્ઠ ખાળક રમી રહ્યું છે. પાંદડાંને 
આ કફેોસલ-તાસ્ર રગ સને છેક નાનપણુથી ગમતો આવ્યો છે. આંખાને કુમળાં લાલ 
પાંડર્દાં ફૂટવા લાગતાં ત્યારે અમે એ સોઢામાં ધરીને તેમાંથી પીડ્ક-પી અવાજ 
કાઢતા. તે પાંદર્રાના કષાય મછુર ગંધ, સુંતાળા કેોસળ સ્પશ અને તેમાંથી 
નીકળતો ખકરીના ખચ્ચાંના જેવો અવાજ એ ખધાંતું' અચાનક સ્મરણુ ચચું, 
અને નાનપણુની ખપોરતી રખડપટ્ટી પાછી તાજી થઈ. પણુ લાખના રગતાં 

આ ક્રુમળાં પાંદડાં જ્નેઈ ને મતે ખે સમર્થ ભારતીય કવિઓતું સ્મરણુ થાય છે. 
“અતે તેમને પણુ આ તામ્રપણી આકષક લાગ્યાં હેતાં શને ન્નણીને સાવ પોકળ 
ભલે હોય' પણુ મતે ખરેખર્‌' અભિમાન થાય છે. મહાકવિ ખાણુભૂદે આ 
પાંદડાંતુ' વણન ખહુ જ તન્મય ચઈતે કડું” છે. અને ખાણુના એ વણુન 
તરક આપણું પ્યાન જવાની આવશ્યકતા ર્વિખાષણુએ પોતાના “પ્રાચીન 
સાહિત્ય ?માં ર્્રાથિત કરી છે. આટલાં વિવિધ સ્મરણથી પણુ આ ડઝુમળાં 
પાંદડાં વિષે મતે કૃતજ્તતાતી લાગણી થવી શકય હતી. પણુ તેમણે મને જ્ેતન્નેતામાં 
મારા નાનપણુના પી -પી યુગમાં પહોંચાડી દીધો, તેથી આ પાંદડાં મારાં 
ગોઠિર્યા જ ખતી ગયાં છે. તેમને આ નવી સાલ મુબારક હો. 


૩૦-૧૨-૪૨ 1 


આઠ દસ દ્વિસ થયા છે. હવે ઝાડની ઉપરની ખાજી પર્‌ ઘેરો લાલાશ- 
પડતો રગ અને તીથલી ખાજીએ લીલના જેવો લીલો રગ એવી શોભા તેના 
પર્‌ પડતા તડકાને લીધે ચમકવા માંડી છે. દક્ષિણુ તરદૂની દીવાલની ષાયામાં 
બેસીને કેટલીય સિનિટ સુધા હું એ શેભા જેઈ રહ્યો છું. આગ્રા તરક 
અકબરનો રેન્ને ન્નેચેલો તેનુ” સ્મરણુ થાય છે. નીચલા માળ લાલ પથ્થરનાં, 
તે પરના સફેદ આરસના અને સૌથી ઉપર્‌ પીળા રગના કળશ, એ શેભા 
ખહુ જ આકષક લાગી હતી. અને અહી ગલિતપણું જૃદ્દ વૃક્ષ પર ર્હ્યાંસલ્ાં 
તા*ત' દેખાતાં લીલાં પાંદડાં અને તે પર્‌ નવા ફૂટનારા લાલ અણિયાળા 
અ'કરતા ભાલા સય પ્રકાશથી ઉજ્જવલ બતી ડૈવા ચળકે છે | ઉજ્જવલ કહેવાને 
ખદલે સજીવ થયા છે એમ જ કહેવુ* ઘટે. રત્તો જેઈ ને જેવો આનન્દ થાય 
છે અથવા ધાતુનાં વાસણુ જેઈ ને જેવા આહ્લાદ થાય છે તેવી જ રીતે આ * 


૫૭૮ છવતનેદ અપ્ત'હ& 


લીલાં તે લાલ પાંદડાંતુ' લાવણ્ય નનેઈને મારા મનમાં પ્રસન્‍્નતાના ઊભરા 
આવવા માંડયા. જ 
ન્ન 


મ્ૈઃ જ 


વળી થોડાક દિવસ પસાર થયા. હવે પાંદડાંના બતે સ્તરોએ નવી જ 
*મત માંડી છે. લાલ પાંદડાંગએે લીલા રગતી ૭ટા ધાર્ણુ કરવાતી શરૂઆત 
કરી છે. અને નીચેનાં લીલાં પાંદડાંએ સોનેરી રગ આપણે ગાઈ શકીએ 
કે નહી' તે નનેવાનો પ્રયોગ શરૂ કર્યો છે. ઉપર્‌ અતે તીચે બન્તે બાજી 
લીલો રગ સમાન છે, તેથી તાંબા અને સોના વચ્ચેનો ઉભયાન્વયી ૨'ગ વિશેષ 
દીપવા લાગ્યો. લાલ ૨ ગતી સરખામણીમાં લીલામાં એક જતતી ખુમારી 
આવતી; તો પીળાની પાસેના એ જ લીલામાં પ્રોઢ માદષ્વ વ્યક્ત થતું. અને 
એ ત્રણુ રગતી આ ફૂલગૂંથણીને લીધે આખા ઝાડ પર ખાનદાનીભર્યા 
વૈભવતી છટા પ્રસરેલી જેઈ ને આંખને તેમ જ મનને સ્વસ્થતા અને સ'તાોધ 
થવા લાગ્યો. કોઈ પ્રાચીન ફેટુ'બતી પુરુષાર્થી પેદીનો જીવનક્રમ જેતી વખતે 
અને એતી પરપરા શોધતી વખતે જે ન્નતનો અતુભવાન'દ થાય છે તે જ 
“તનો આન'દ આ ત્રડતુ-નિઇ પાંદડાંએ આપ્યૉ છે. 

૧૨-૧-૪૩ 
ક્ર ર્ત્રઃ જૂ 


લીલામાં લાલ રગ મેળવવામાં આવે - મેળવવામાં શું, વણુવામાં આવે 
એટલે અ'જરી રગ બતે છે એ સાચુ*, પણુ લાલસાં થોડીક લીલાશતી છટા 
આવે તો તે ૨:ગ એટલો ખૂલતો નથી. લીલો રગ જીવ પકડે, તે મગરૂખીથી 
આગળ વધે એટ્લે લાલ રગ પણુ અમષથી વધારે લાલ ચાય છે; અને 
પછીજ એ ખત્નેતી રસાકસીમાં અ'જરી રગ પોતાની સોળે કળાઓનુ' પ્રદ્શન 
કરે છે. અને એ હરીદાઈ ને નને તાજગી અતે ચળકાટતી મદદ મળે તો પછી 
પૃછ્નુ' જ શું ? એવી મજ પડે છે કે આન'દથી હૈયું કચરાઈ ન્નય છે. આ 
શેોભાનુ' હવે રું કરુ, એતે કયાં સ'ધરી મૂક, એમ થઈ ન્નય છે. ખીજી' 
કશું ન સૂઝે તો ભગવાને વાણી બક્ષી છે એ સ'ભારીને આપણે તેતું કીત5ન 
શરૃ કરી ઘઇઈએ છીએ. 

તેડું' એટલે કેનુ' ? એ ૨ગતુ' ? કૈ વાચાશક્તિ આપતાર પ્રભુનુ' ? 
હું કહેવા માગતો છતો, ૨ ગતુ' કીત"ન. પણુ પછી એમ જણાયું કે કોઈ 
પષ્યુ સુંદર રૃતિતી પાઠળ ગાંડા ખન્યા પછી આપણે જે કીર્તન કરીએ છીએ 
તેમાં ભમતાનનુ' છીર્તન આવી જ ન્તય્‌ છે, 

૧૪-૧-૪૩ 


ન 


' જીવનને! આનદ 


ખ'ડ રજો 


અન'તનો વિસ્તાર 


દ્ર જીવનને આન'& 


લાવો; એટલે તમારુ મન એની મેળે વિશાળ થશે. જેમ ખુલ્લી હવામાં 
ગદ૪ી ટકતી નથી તેમ વિશાળ મનમાં પાપને કેઠું' જ મળતું નથી. 
અ'ધારામાં, ખૂણામાં, સાંકડાપણામાં, નાના નાના વાડામાં જ પાપ ભરાઈ 
રહે છે. એતે ભૂલી જનઓ અતે પૃથ્વીના વિશાળ પટ ઉપર્‌, અન'ત આકાશ 
તળે, પરમ વિરાટતું પ્યાન ધરવા ખેસો., આકાશસાં શુ' દેખાય છે? સૂરજ છે, 
ચ% છે, અ'તરિક્ષ છે, એની પેલી પાર્‌ તારાઓના મહાન સાગરો ઊછળે છે. 
એ ખધા આગળ તમારું શરીર, એ શરીરની વાસનાઓ અને વેદનાએ કેવડી 
ગણાય? અતે તમારુ' જવન પણુ ક્ેવડુ' ? 

અને છતાં આ જે સૃષ્િ દેખાય છે, તે પહેલી કે છેલ્લી નથી જ. એવી 
%ટલીયે સૃણિઓ આના પહેલાં થઈ ગઈ છે કે જેનો શુમાર્‌ જ નથી. અને 
હુવે પછી કેટલી થશે એ પણુ કેોણ્‌ ફહી શકે! આ અનાદિ, અન'ત સૃણ્માં 
જે ક'ઈ પણુ સ્થાયી હોય, વિજ હોય, તો તે પરમાત્માનું ત્રરતમ્‌ અને સત્યમ્‌ 
છે. ત્રક્તમ. એટલે વિશ્વતો સાર્વભૌમ નિયમ, કાયદો. ચરાચર. વિશ્વનો સનાતન 
ધમ' તે ત્રકતમ્‌ છે. આ ત્રડતમતા આધારે જ આ અનાદિ, અન'ત સૃછિ 
ચાલે છે ( ત્રક-- ચાલવું ). એ ત્રકતતી અ'દર રહેલુ' પરમ તત્ત્વ, જે હમેશાં 
છે જ અને જેતે! નાશ નથી, તેને સત્ય કહે છે, ગએ સત્ય સર્વવ્યાપી 
હોઈ એને વિષ્ણુ ( સવ-ત્ર પ્રવેશ પામનારુ') પણુ કહે છે. એનું ખીજીં નામ 
ગડતધામન્‌_ પણુ છે; કેમ કે એને જ આધારે એ વિશ્વને સાર્વા મ અતે 
સાવ“કાલિકે નિયમ ગ્રતિષિત છે. 

એ ત્રડતમ્‌ અને સત્યમ્‌ દ્રારા અન'ત વિશ્વો પેદા થાય છે, વિલીન 
થાય છે અતે ફરી ,પેદા થાય છે. આ વિશ્વચક્રતે ખહારતો આધાર નથી. 
એતો અ'દરતો આધાર્‌ તે જ ત્રડતમ્‌ અતે સત્યમ્‌ _ . 

આ વિશ્વચકતે અખડ ચાલતું રાખનાર, એતે અખ'ડ નૂતન રઞાખનાર્‌ જે 
શક્તિ તેતે તપ કહે છે. અધમપ'ણુ ત્રદષિ કહે છે : આ ત્ઠતમ્‌ અતે સત્યમનેો 
સાક્ષાત્કાર કરો, એ પરમ તપ સાથે એકરૂપ થાઓ, જેના બ'ને છેડા ફોઈન્એ 
જોયા નથી તે સનાતન કાલ કૈમ ફ્રેરા ફરે છે તેતું તત્ત્ત ન્નણી લો અને 
પછી આ વિશ્વની રચનાના અદ્ભુત કાવ્યનો આસ્વાદ લે. કવિએ અસ“ખ્ય 
થઈ ગયા. મતુષ્યહદય છે ત્યાં સુધી એમનાં કાવ્યો -- ચેતનવ'તાં કાવ્યો જવશે 
અને ચેતનપ્રદાન કરશે. પણુ દેવોાતું મહાકાવ્ય તો આ વિશાળ વિશ્વ જ છે. 
બળોર્ળોયાન્‌ મણુતો મછીયાત્‌ એવું આ અતકચ* વિશ્વ છે. એક બાજી દૂર્દશ*ક 
ય'ત્રતી મદઘ્થી અને ખીજ ખાજી સૃહ્ટમદશ'ક ય'ત્રતી સહાયથી તમારાં સર્મ- 
ચક્ષુની શક્તિ ગમે તેટલી વધારી દો; આ વિશ્વતો છેડો તમારા હાથમાં 
આવવાનો નથી. અતે આ ત્રિકાલવ્યાપી વિશ્વ તો પરમાત્માનો કૈવળ મહિમા 


અઘસષ*ણ ૮૩ 


ગણાયો છે. પરમાત્મા તો એના કરતાંયે મોટા છે. એતાવાતસ્ય મણિના । 
સસોસ્યાયાશ્ર પર્વ: ॥ એ સુખનું ધામ છે; આન'દનું નિધાન છે. એની 
કલ્પના હદયમાં જેમ જેમ ફેલાશે તેમ તેમ હેદ્ય એતી મેળે સ્વચ્છ અને 
ઉજ્જ્વળ થશે. પાપનું સ્મરણુ સરખુ કરવાની જરૂર નથી. જેમ જેમ મોટા 
થશે, પ્રતિદ્ટાથી મોટા નહી' પણુ હદયથી સોટા થશો, તેમ તેમ એતી મેળે 
પાપની સૂગ ચડશે અને પાપતે ઊભવાતે સ્થાન જ નડી રહે. યો વૈ મૂસા 
“ સલૂસુણમ્‌ 1 માલ્વે સસમસ્તિ 1 એટલુ' જણી લેવુ એ જ પાપનાશક મતત્ર છે. 

અધમષષ્ણુ ત્રધષિતી એ પ્રેરણા લઈ વિધાતાતું વિશ્વકાવ્ય આપણે 
નિહાળવું જઈએ. એમાં જ્તાનાન'દ છે, સનાતન કાવ્ય છે અને અખૂટ શાંતિ 
છે. શક્તિ તો છે જ. 

નો ન્ન ન્ન 

અજુ'નને કતવ્યતો મોહ થયો હતો. ક્ષાત્રધમનો સામાન્ય ઉપદેશ 
કરતાં પત્તો ન ખાધો, એટલે ભગવાને આત્માનું સનાતનત્વ, વિભુત્વ, સમત્વ 
અનેન નિદોષત્વ એક-અમર સ્તોત્રમાં અજીન આગળ રૂ ડયુ" અને આ 
વિશ્વ પા૭ળ રહેલો કાલરૂપી મહાન નિયમ એતે સમક્નવી દીધો. પણુ દશ*ન 
વગર શ્રવણુ-મનન અધરું હોય છે; અને અધૂરું રહે છે. તેથી ભગવાને 
અજીષ્તની એ અલૌકિક જિજ્ઞાસા અથવા દશ5નલાલસા તૃપ્ત કરવા ખાતર 
એતે પોતાનું વિશ્વરૂપ બતાવ્યું. વિરાટનુ, વિભુનું, વ્યાપક તત્ત્વનું _ દર્શન થયા 
પછી જ માણુસને પોતાની મહત્તાનો, પોતાની શક્તિનો, પોતાના વારસાનો 
સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ રીતે વિશ્વરૂપદશનન ગ ગીતાજ્ઞાનનું આવશ્યક અ'ગ છે. 

આપણે અર્જીન નથી, કે શ્રીકૃષ્ણુને કડી શકીએ : દ્રષ્ટભનન્ઝામિ તે 
હમ બૈશ્વસ્મ ,શ્ષોત્તમ | પણુ ઇતિહાસ, પુરાણુ, પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર, 
ર્સાયનશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર અતે જ્યોતિષશાસ્ત્ર આદિ 
સૂષ્મ-વિરાટ શાસ્ત્રોના અષ્યયન દ્વારા આપણે એ વિશ્વસ્વરૂપનું દશ'ત 
આપણી શક્તિ પ્રમાણે અવશ્ય કરી શકીએ છીએ. અજીનતુ સમાધાન થાય 
એવું વિશ્વરૂપ એણે ન્નેયું, આપણું સમાધાન થાય અથવા અદમ્ય અસમાધાન 
આપણા હદયમાં ન્નગે એવું વિશ્વરૂપ આપણુ ખગોળવિદ્યા દ્રારા જરૂર્‌ કરી 
શફ#ીએ છીએ. અને એ ખગેળવિધાનું જ્તાન છદ્ધિતે તૃપ્ત કરે, રસિકતાને 
આત'દ પમાડે, ઔચિત્યતે ધન્યતા અતુભવાવે એવું નીવડ્યા વગર્‌ 
રહેત્રાતુ નથી. 

પૃથ્વીના પટ વિશાળ છે; સમુદ્ર એથીયે વિશાળ ને ગ'ભીર છે. છ્તાં 
એ ખ'તેતુ' માપ કઢાયું છે. તેથી જ દૂરમાં દૂરની મુસામરી કરવા નીકળનાર 
માણુસ જ્યાંથી નીકલ્યો ત્યાં જ પાછે આવી પહોંચે છે. આકાશનાં અ'તરો 


«૮ર જીવતને. આત 


લાવે; એટ્લે તમારુ' મન એની મેળે વિશાળ થશે. જેમ ખુલ્લી હવામાં 
ગ'દ૪ી ટકતી નથી તેમ વિશાળ મનમાં પાપને કોડુ' જ મળતું નથી. 

અ'ધાર્રમાં, ખૂણામાં, સાંકડાપણામાં, નાના નાના વાડામાં જ પાપ ભરાઈ 
રહે છે. એતે ભૂલી ન્નએઓ અતે પૃથ્વીનાં વિશાળ પટ ઉપર્‌, અન"ત આકાશ 
તળે, પરમ વિરાટતું પ્યાન ધરવા ખેસો. આકાશમાં શુ દેખાય છે? સર્જ છે, 
ચ%્ર છે, અ“તરિક્ષ છે, એતી પેલી પાર તારાઓના મહાન સાગર ઊછળે છે. 
એ ખધા આગળ તમારું શરીર, એ શરીરની વાસનાઓ અને વેદનાઓ કેવડી 
ગણાય? અતે તમારું જવન પણુ ડકેવડુ' ? 

અને છતાં આ જે સંદ દેખાય છે, તે પહેલી કૈ છેલ્લી નથી જ. એવી 
%્ટલીયે સૃણ્ઃઓા આના પહેલાં થઈ ગઈ છે કે જેનો શુમાર્‌ જ નથી. અને 
હુવે પછી કેટલી થશે એ પણુ ક કહી શકે! આ અનાદિ, અન'ત સૃછ્માં 
ને ક'ઈ પણુ સ્થાયી હોય, વિભુ હોય, તો તેં પરમાત્માનું ત્રઠતમ્‌ અને સત્યમ્‌ 
છે. ત્રડદતમ્‌ એટલે વિશ્વતો સાવ'ભૌમ નિયમ, કાયદો. ચર્‌ાચર્‌ વિશ્વતો સનાતન 
ઘમ* તે ત્રડતમ્‌ છે. આ ત્રડતમ્તા આધારે જ આ અનાદિ, અન'ત સૃછિ 
ચાલે છે (ત્રક- ચાલવું ). એ કતતી અ'દર્‌ રહેલું પર્સ તત્ત્વ, જે હ'મેશાં 
છે જ અતે જેતો નાશ નથી, તેને સત્ય કહે છે. એ સત્ય સવવ્યાપી 

હોઈ એને વિષ્ણુ (સવ-ત્ર પ્રવેશ પામનારુ') પણુ કહે છે. એતું બીજું નામ 
ત્રકદતધામન્‌ પણુ છે; કેમ કે એને જ આધારે એ વિશ્વનો સાવ મ અને 
સાવ'કાલિક નિયમ પ્રતિષ્ઠિત છે. 

એ ત્રડતમ્‌. અને સત્યમ્‌ દ્વારા અન'ત વિશ્વો પેદા થાય છે, વિલીન 
ચાય છે અતે કરી ,પેદા થાય છે. આ વિશ્વચક્રતે બહારનો આધાર્‌ નથી. 
એતો અ'દરતો આધાર તે જ ત્રડતમ્‌ અતે સત્યમ, _ છ 

આ વિશ્વચકતે સ્‍ખ'ડ ચાલતું રાખનાર, એને અખ'ડ નૂતન શોખનાર્‌ જે 
શક્તિ તેને તપ કહે છે. અધમષ ણુ ત્રડપિ કહે છે : આ ત્રદતમ્‌ અને સત્યમતો 
સાક્ષાત્કાર કરો, એ પરમ તપ સાથે એકરૂપ થાઓ, જેના બ'તે છેડા કોઈએ 
જયા નથી તે સનાતન કાલ કેમ ફ્રેરા ફરે છે તેતું તત્ત્ત ન્નણી લો અને 
પછી આ વિશ્વની રચનાના અદ્ભુત કાવ્યતો આસ્વાદ લે. કવિએ અસ"ખ્ય 
થઈ ગયા. મતુષ્યહેદય છે ત્યાં સુધી એમનાં કાવ્યો --ચેતનવ'તાં કાવ્યો જવર 
અને ચેતનપ્રદાન કરશે. પણુ દેવોતું મહાકાવ્ય તો આ વિશાળ વિશ્વ જ છે. 
અળોરળીયાન્‌ મછુતો મણીયાત્‌ એવું આ અતકય* વિશ્વ છે. એક ખાજી દૂરદશ"ક 
ય'ત્રની મદધ્થી અને ખીજ ખાજી સહ્મદશક ય'ત્રતી સહાયધી તમારાં ચમ- 
ચક્ષુની શક્તિ ગમે તેટલી વધારી દો; આ વિશ્વકસ છેડો તમારા હાથમાં 
આવવાના નથી. અને આ ત્રિકાલવ્યાપી વિશ્વ તો પરમાત્માનો કૈવળ મહિમા 


અઘસષણ ૮૩ 


ગણાયો છે, પરમાત્મા તો એના કરતાંયે મોટો છે. એલાવાતસ્ય મહિમા 1 
બતોસ્યાયાશ્ર પસ્ણ 1 એ સુખનું ધામ છે; આન'દતું નિધાન છે. એની 
કલ્પના છદ્યર્મા જેમ જેમ ફેલારો તેમ તેમ હદય એતી મેળે સ્વચ્છ અતે 
ઉજ્જ્વળ ચશે. પાપનું સ્મરણુ સરખુ કરવાની જરૂર નથી. જેમ જેમ મોટા 
થશે, પ્રતિદ્ઠાથી મોટા નહી પણુ હદયથી મોટા થશો, તેમ તેમ એતી મેળે 
પાપતી સૂગ ચડશે અને પાપતે ઊભવાને સ્થાન જ નહી રહે. યો વૈ મૂમા 
' લત્સુસમ્‌ 1 તાસ્વે સૂશમસ્તિ 1 એટ્લુ' ન્નણી લેવુ એ જ પાપનાશક મંત્ર છે. 

અધમષર્ષ્ણુ ત્રરષિતી એ પ્રેરણા લઈ વિધાતાતું વિશ્વકાવ્ય આપણે 
નિહાળવું જેઈએ. એમાં સાનાન'& છે, સનાતન કાવ્ય છે અને અખૂટ શાંતિ 
છે. શક્તિ તો છે જ. 

ત્ર ન્ન શ્ર 

અજુષનને કર્તવ્યતો મોહ થયો હતો. ક્ષાત્રધમનાો સામાન્ય ઉપદેશ 
કરતાં પત્તો ન ખાધો, એટલે ભગવાને આત્માનું સનાતનત્વ, વિભુત્વ, સમત્વ 
અને. નિદૌષત્વ એક- અમર સ્તોત્રમાં અર્જીન આગળ રનૂ કયું” અને આ 
વિશ્વ પાઠળ રહેલો કાલરૂપી મહાન નિયમ એતે સમશ્નવી દીધો. પણુ દશષન 
વગર શ્રવણુ-મનન અધરૂું હોય છે; અને અધૂરું રહે છે. તેથી ભગવાને 
અજીનનતી એ અલૌકિક જિજ્ઞાસા અયત્રા દશનલાલસા તૃપ્ત કરવા ખાતર્‌ 
એને પોતાનું વિશ્વરૂપ બતાવ્યુ. વિરાટનું, વિભુનું, વ્યાપક તત્ત્વનું. દશત થયા 
પછી જ માણુસતે પોતાની મહત્તાનો, પોતાની શક્તિનો, પોતાના વારસાનો 
સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ રીતે વિશ્વરૂપદર્શન એ ગીતાન્તાનનું આવશ્યક અ'ગ છે. 

આપણે અર્જીંન નથી, કે થ્રીકૃષ્ણુને કડી શકીએ ૬ દ્રષ્ટભિસ્્છાનિ તે 
હમ્‌ બૈશ્વસ્મુ , શ્વોત્તમ 1 પણુ પતિહાસ, પુરાણુ, પદાર્થવિન્તાનશાસ્ત્ર, 
ર્સાયનશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર આદિ 
સુષ્મ-વિરાટ શાસ્ત્રોના અષ્યયન દ્રારા આપણું એ વિશ્વસ્વરૂપતું દર્શત 
આપણી શક્તિ “પ્રમાણે અવશ્ય કરી શકીએ છીએ. અજી'નનું સમાધાન થાય 
એવું” વિશ્વરૂપ એણે જ્નેયું, આપણું સમાધાન થાય અથવા અદમ્ય અસમાધાન 
આપણા હદયમાં જગે એવું વિશ્વરૂપ આપણે ખગોળવિઘા દ્રારા જરૂર કરી 
શકીએ છીગ્પે. અતે એ ખગેળવિદાનુ જ્ઞાન છુદ્ધિને તૃપ્ત કરે, રસિકતાને 
આનદ પમાડે, ઔચિત્યને ધન્યતા અતુભવાવે એવું નીવડ્યા વગર્‌ 
રહેવાનું નથી. 

પૃથ્વીનો પટ વિશાળ છે; સમુદ્ર એથીયે વિશાળ ને ગ'ભીર્‌ છે. છતાં 
એ ખતેતુ' માપ કઢાયું છે. તેથી જ દૂરમાં દૂરતી સુસાફરી કરવા નીકળનાર 
માણુસ ન્ત્યાંથી નીકળ્યો ત્યાં જ પાછે આવી પહોંચે છે. આકાશનાં અ'તરો 


૮૪ જીવનનો આવ" 


પૃથ્વીના પ્રમાણુમાં ખહુ જ મોટાં છે. પૃથ્વીની સેવામાં અખ'ડ ફરનાર એને 
ખવાસ ચ'્રમા આપણી ખહુ જ નજીક છે. એટલે કે આપણી પૃથ્વીથી એનું 
અ'તર્‌ તો ૨,૪૦,૦૦૦ માઇલ જેટલું પણુ નથી. હવે ખગેોળવિદ્યામાં લાખ 
માઈલને તો કે!ઈઈ હિસાબ જ ગણુતું નથી. હાથાનો તોલ કરતી વખતે એના 
ઝુ'ભસ્થળ ઉપર્‌ ખેઠેલાં એક ખે મગતરાંને જેમ કોઈ હિસાખ કરતું નથી; તેમ 
ખગોળના ગણિતમાં હત્તર્‌ અને લાખ સાધલિતું છે. પૃથ્વીથી સરજતું અ'તર્‌ 
૯ કરોડ અતે લગભગ ૩૦ લાખ સાઈલતું છે. તેરે લાખ પૃથ્વાઓ ભેગી 
કરીએ તો માંડ સ્રૂર્જ જેવડો ગાળે થશે. 


અતે આપણુ! સરજ એં તો આકાશના નવ લખ ગણાતા પણુ 
કરોડોના કરોડે તારાએમાંનો મપ્યમ કોટિતો એક તારો જ છે. નરી આંખે 
તો આશરે ૭ હજાર તારાઓ દેખાય છે, પણુ દૂરબીન માગ્કૃતે એ સ“ખ્યા 
દહાડૅ દહાડે વધતી નય છે. ગૈલિલિયોએ આશરે સવા ત્રણસો વરસ 
પહેલાં પહેલુ દૂરખીન તૈયાર કયુ” તે વખતે દૂરખીનતી શક્તિ નરી આંખો 
કરતાં સે! ગણે! પ્રકાશ લેવાતી હતી. આજે અમેરિકામાં માઉન્ટ વિલ્સનની 
વેધશાળામાં જે દૂર્ખીન છે શતી શક્તિ નરી આંખો કરતાં અદી 
લાખ ગણો વધારે પ્રકાશ લેવાની છે. આ દૂરખીનના ફાચતો વ્યાસ 
સ્તો ઇચતો છે. બસો ઇંચવાળુ' ખીજીં એક દૂરખીનઃ તૈયાર થાય છે. 
એટલે એતી શક્તિ દસ લાખ આંખો જેટલી હરો. દેવાતા દેવ ઇદ હન્તર્‌ 
આંખવાળા ગણાતો, એટલે ઇદ્ર પણુ જેને સહઝ્નેત્ર તરીકે સ્વીકારી શકે એવું 
દૂરમીન હુવે પછી આકાશના દેવોને નિહાળતું ફરશે ! પોતાના સ્થાન ઉપર 
સ્થિર રહ્યા ૭તાં તે ૬૨ ક્ષણે સે'ક્ડો માઈલના વેગે દોડતા તારાઓને, 
તારાનગરોતે અને તારાઓનાં કાંતારોને પહોંચી વળશે. તત્‌ ઘાવતો બન્વાન્‌ 
થસ્યેલિ ત્તિષ્ઠ્ત્‌ । 


તારાનું ગણિત લાખ ને કરોડ માઈલથી નથી થતું પણુ તૈન્નખ્દોથી 
થાય છે. એક સેક'ડમાં તેજ (એટ્લે કૈ પ્રકાશ) એક લાખ છવાસી નર 
ચારસો વીસ (૧,૮૬,૪૨૦ ) માધ્લિના વેગે દોડે છે. પ્રકાશની ગતિ વીજળીની 
ગતિ જેવી સમજવી. આ વેગે પ્રકાશ એક અખ્દ એટલે કે એક વરસ સુધીની 
મુસાપૂરી કરે, એટલે જે પથ એ કાપે, તે અ'તર્તે એક તેત્નબ્દી સ'જ્ઞા 
આપેલી છે. વરસતી સેકડ (૩,૧૫,૩૬,૦૦૦) ત્રણુ કરોડ પ'દર લાખ અને 
ખત્રીસ હજર થાય છે અતે ૬ર સેક'ડે એક લાખ છચાસી હક્નર માઈલતે 
લગે પરકાશ રાડે છે, આ ખેના ગુણાકારથી જેટલા માઈલનું અતર આવે છે 
તે અ'તરતે તેનનખ્દ કહે છે. તે તેજખ્દતે એકમ ગણીને તારાઓતું અ'તર મપાય 


અઘસષય૩ તષ 


છે, સૂરજ તો ધરતો રહલો, એને ખાદ કરતાં નજીકમાં નજીકનો તારો ૪*૨૭ 
તે'્તખ્દના અ'તર્‌ે છે. એ અ'તરતે સાધક્ષિમાં લખવા જઈએ તો ૨૫૦૦૦, 
૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ ( પચીસ મહાપદ્ઢા અથવા પચીસ હજાર અખજ ) માઈલ 
લખત્રું પડે. આકાશમાં મગતક્ષત્રની પા૭ળ દોડનાર વ્યા આપણાથી ૮-૬૫ 
તેન્તખ્દતા અ'તરે છે, અભિજિત ૪ન્વીસ તેશ્નબ્દ, ૬શ્રિકતા પેટમાં ચળકતો 
પારિકશ્તિત ત્રણુસો એસી તેશ્નખ્દ, હુ'સ હસો તેજ્ાખ્દ, મગનો પાછળનો જમણો 
પગ પાંચસો! તેશ્નબ્દ એવાં અ'તરે છે ! દક્ષિણુ તરક સ્વર્ગદ્દારના રક્ષક 
જયવિજયતે આપણે ત્રિશ'%ુ પછી ઊગતા જેઈ એ છીએ. એમાંનો જય ૪*૩ 
તેજબ્દનતા અ'તરે છે, ન્યારે વિજય ત્રણસો તેજ્નખ્દના અ'તરે છે ! મૃગતેો 
આગળનો ડાબો પગ, જેને આર્દદા પણુ કહે છે, તે ખસે! તેન્નબ્દ દૂર છે. આવાં 
અ'તરાો સાવ નજીકનાં ગણાય છે. કૈટલાક તારાઓનાં અ'તરો તો કરોડો 
તેત્નભદૌથી જ મપાય છે! અતે હજી કેટલાય તારાઓ છે કે જેમનાં અ'તરે 
સપાયાં જ નથી; મપાતાં જ નથી. 

પૃથ્વીતી આસપાસ આપણૂ્‌ એક ચન્દ્ર ફરે છે, ગુર્‌ તથા શનિની 
આસપાસ ચારચાર ને સાતસાત ચન્દ્રો ફરે છે. વળી શનિએ તો અસ"ખ્ય 
ચન્દ્રોના ચૂરાથી બનેલાં રૂપાળાં કકણ્‌ા। પણુ પહેર્યા' છે. એ જ હિસામે સૂરજની 
આસપાસ ખુધ, શુક, પૃથ્વી, મગળ, ગુરુ, શનિ, યુરેનસ, નેપચુનત અતે પ્લુટો 
(પ્રાન્તક) *આટલા મુખ્ય મ્રહે ફરે છે, આપણી પૃથ્વી સૂરજ્થી સવા નવ કરોડ 
માઈલ દૂર છે; જ્યારે ખે વરસ પહેલાં જ શોધાયેલા પ્લુટો (પ્રાન્તક ) નામનો 
ત્રહુ સૂય થી પૃથ્વી કરતાં લગભગ ચાળીસ ગણે દૂર્‌ છે. પૃથ્વીને સરજની 
આસપાસ ફરતાં એક વરસ ન્નેઈ એ છે, શનિને સાડીઓગણુત્રીસ વરસ જેઈ એ 
છે, ન્યારે ભાઈ પ્રાન્તકતે આપણાં ખસે! અડતાળીસ વરસ મળે ત્યારે જ 
એતી પરિક્રમા પૂરી, થાય ! આ ખધેો સય માળાનો હિસાખ થયે1. પોતાતું આ 
નાનકડુ કુટુંબ લઈ તે સૂરજ આકાશમાં દોડે છે. એતી દોડવાની ગતિ એને 
લાયક જ હોવી જેઈ એ. એક સેક'ડે ડેવળ ખસે માઈલ ! આપણુને ખધાને 
સાધે લઈને સૂયતારાયણુ આ ગતિએ આકાશગગાના ચક્રમાં ફરે છે. પણુ 
એતે પોતાને જે ચક ફરવુ છે એ તો એટલું મોટુ' છે કે આ મ'હ (!) 
ગતિએ દ્વોડતાં એને ૨૦ થી ૩૦ કરોડ વરસ દોડવું પડે છે, ત્યારે એની 
પરિક્રમા પૂરી થાય છે. અતે આવા કરોડો તારાઓ ભેગા થઈ તે આકાશ- 
ગંગાનું રથચક્ટ આકાશમાં વિચરે છે | | 

* એમ માનવાનું કારણુ નથી કે આકાશગગામાં વિશ્વનો આખો વિસ્તાર 
સમાઈ ગયે. આકાશગ'ગા એ તો તારાઓનું એક મોટું' શહેર કહેવાય છે. મુંબઈ 
કે કલકત્તા જેવાં શહેરોમાં લક્ષાવધિ દીવાએ હોય છે, આકાશનુ' એકએક 


પે." 1 ભાઉ... -.. પ. 


«ફુ જીવનને આત 


શહેર તો કરોડો તારાઓએથી ખનેલું હોય છે. આપણાં મોટાં શહેરો કાંઈ 
પાસેપાસે નથી હોતાં. મુંબઈ, મદ્રાસ, દિલ્હી, કલકત્તા કેટલાં દૂર દૂર ? એવી જ 
રીતે આકાશમાં ખધી આકાશગ'ગાઓ એકખીન્નથી દૂર દૂર જ વસે છે. મુખઈ 
એક છેડાથી ખીન્ન છેડા સુધી દસ કે અગિયાર માઈલ લાંણુ' હરો. આકાશની 
આકાશગ'ગાઓ અથવા તારાનગરો પચાસ હજાર તેકખ્દની લ'બાઈનાં હોય છે | 
એટલે કે પ્રકાશ એ શહેરને એક છેડેથી ખીજે છેડે વીજળીવેગે દોડતો નય, તો 
પચાસ હજાર વરસે પહોંચે. સપ્તષિ'માં એક એવુ' તારાનગર્‌ છે જેતે પ્રકાશ 
આપણા સુધી આવતાં સોળ લાખ વરસ થાય છે. સપ્તષિ અતે ચિત્રા 
વચ્ચે બીજું એક તારાનગર્‌ છે. એતો જે પ્રકાશ આજે આપણે જેઈ શકીએ 
છીએ તે પાંચ કરોડ વરસ પહેલાં યાંથી તીકન્યો હતો. પૂર્વા ભાદ્રપદા અને 
ઉત્તરા ભાદ્પદા વચ્ચે જે ચોર્સ આકાશભાગ છે, એને તો હિસાબ મળતો નથી ! 
એમાં નરી આંખે બહુ જ થોડા તારાઓ દેખાય છે. એમાં જે તેન્નેમેધ છે, 
તેમાંથી કરાડે તારાએતુ' તારાનગર સહેજે તૈયાર થઈ શકે એમ છે ! એવાં 
એકસે। ખાસઠ તેજ્નેમેધોનાં ઝૂમખાં મોટામાં મોય દૂરબીનથી મહામહેનતે દેખાય છે. 

આજની ખગેોળવિધા આવા તારાઓનો જન્મ કેમ થાય છે, વિકાસ કેસ 
થાય છે, એમને ધડપણુ કચારે આવ્યું ગણાય પ્રત્યાદિ ખધી વાતોનો હિસાખ 
આપણુતે કરી આપે છે, એટલું જ નહી પણુન એકેએક અતુમાન સિહ્ધ પણુ 
,કરી આપે છે. ર 

કહે છે કે આવાં અન'ત વિશ્વો જે આકાશમાં સમાયાં છે, તે આફાશને 
પણુ અ'ત છે | પાણીના પરપોટાની જેમ એ ગોળ છે, એતી અ'દર પ્રકાશ 
પણુ વાંકે વળીતે જ્યાંથી તીકન્યો ત્યાં પાછો આવી પહોંચે છે એમ આઈન્સ્ટાઈને 
જેવા ગણિતાચાચોૌ1 આપણુને ફહે છે. આ આકાશના પરપોટાની ખહાર્‌ શું છે 
એ આપણા પષ્યાનમાં પણુ ન આવી શકે. 

આ ખધપ્રાંતા સ'ભવ, એતી રચતા, એનો વિકાસ અતે એનાં પર્વિત*નો 
જે ન્યાચે થાય છે એ ન્યાય તે ત્રકદતમ્‌ એ ત્ડતમ્‌તુ' આધ તત્ત્વ તે જ ભગવાન 
સત્યનારાયણુ. એતે આપણે નારાયણુ કહીએ છીએં, કેમ કે મતુષ્યજ્નતિના 
હદયમાં વસી એ આ ખધી લીલા માણે છે. એ સત્યનારાયણુનાં દર્શન થયા 
પછી પાપ સ'ભવે જ કયાંથી ? પણુ નરી આંખે અથવા ખસે। ઇચ પહોળાઈવાળી 
મોટી મોટી આંખો પહેરીને જે દશન થાય છે તે દશ નથી ક'ઈ માણુસ શુદ્ધ 
થવાનો નથી. એ દર્શનતી અસર્‌ હૃદય પર જેએ થવા દેરી એ જ પાપમુક્ત 
થશે અતે પાપીઓ પ્રત્યે ફરૃણા પણુ ખત્‌્‌વી શકશે. એ સત્યનારાયણુની જે 
અખ'ડ તપસ્યા છે તેતી સાથે એકરૂપ થવુ' એ જ આપણું અઘમષ ણુ. 

એ ગસ્ટ, ૨૯૩૩ 


૩ 


હ્િસ્યૂટતા 
ી અજ જા લેઈત તર જ્ઞાની 1 
શૈસે છી તાવ રિરિ-ષજિરે ટસ (સિ, પ્રવતારે ૫ર રત સિરાની । 


* ઉપરની ગુજરાતી-હિદી પ'ક્તિઓમાં કવિ પ્રોતાનું ક#પના-જહાજ દશ 
દિશામાં લઈ ન્નય છે. પણુ મામૂલી જહાજ વધારેમાં વધારે નવ જ દિશાઓમાં 
જઈ શકે છે. દશ દિશાએની વાત તો આપણે હમેશાં કરીએ છીએ, પણુ 
એ દિશાએ કેઈ છે અતે એવું સ્વરૂપ કેવું છે, એનો વિચાર ભાગ્યે જ 
કેદી કરીએ છીએ. 


_ પૂર્વા, દક્ષિણ, પશ્ચિમ, ઉત્તર એ ચાર્‌ મુખ્ય દિશાએ અને આગ્નેય, 
નત્રદત્ય, વાયવ્ય અને પ્શાન્ય એ ચાર ઉપદિશાઓ મળીને આઠ દિશાએ 
'થઈ ગઈ, ખાફી ખે રહી -- ઊચે (ઊષ્વ') અને નીચે (અધર). આઠમાં 
આ ખેને મેળવી દશ દિશાએ થાય છે. હવે કેઈ પણુ જહાજ કવતારાની 
નિશાની રાખીને આઠે દિશાઓમાં તો જઈ શકે જ છે, અને ડૂમે ત્યારે નીચેની 
દિશા એતે પર્‌ાણુ લેવી પડે છે ! જહાજને ઊચે જતાં કોઈ એ કદી નથી ન્નેયું; 
--- કવિએ તો હવાઈ જહાજનું નાસ પણુ નહોતું સાંભળ્યું. 


આ દિશાએ સાચેસાચ શું છે અતે એની વ્યાખ્યા શી છે તે આપણે 
જર્‌ા તપાસી જેઈ એ. નાનપણુમાં આપણે ગો"ખ્યું હતું કે જે દિશામાં સૂરજ 
ઊગે છે તે પૂર્વ દિશા છે; જ્યાં સૂરજ આથમે છે તે પશ્ચિમ છે. પૂર્વ તરફ 
માં કરીને ઊભા ર્‌ડીએ તો જમણા હાથ તરફ દક્ષિણ હોય છે ને ડાબી ખાજી 
ઉત્તર હોય છે. નિશાળની દીવાલ પર્‌ જે નકશા ટાંગવામાં આવતા તે ખધા 
ચોઃખખૂણુ હતા. એમાં ઉપરની ખાજુ ઉત્તર, તીચેતી ખાજુ દક્ષિણ, આપણી 
જમણી તરક પૂર્વ અને ડાખી ખાજી પશ્ચિમ, એટલી વાતો પ્યાનમાં આવી 
ગઈ હતી, અને તેટલાથી અમારી નિશાળની દુનિયા નિશ્ચિતપણે ચાલતી 
હતી. પણુ એક દ્વિસ પ“ચાંગમાં સૂય'ગ્રહણુનું ચિત્ર જ્નેયું, એમાં ઉપર્‌ ઉત્તર 

* ભૂ-ગોળ ('પૃથ્વી) ૫૨ રહેતા છતાં જેમને ભૂગોળમાં રસ નથી અને ખ-ગાળ 
(આકાશ ) નીચે રહેતાં છતાં જેઓએ ખગોળની વાતોથી અકળાય જે તેમને ભલામણુ 
છે કે તેએ આ લેખ ન વાંચે, ર્ટ્યૂઢ રહેવું એ જ એમને મારે સન'યેછું છે. 

હ્છ 


# 


૯૦ જીવતને। આત" ં 


તીચેતો સીધો અથ* થાય, છે --પગતી જઃ "હવે અમેરિકાનો માણુસ ન્ત્યારે 
“તીચે' કહે છે ત્યારે એક દિશા થાય છે, અને આપણે નીચે કહીએ છીએ 
તારે બીજી જ દિશા થાય છે. કોઈ દડા પર આપણે' જે સ્‍્થળેસ્થળે ટાંકણીઓ 
ખોસીએ તો દરેકતા પગતી દિશા _જીંદી થશે. એટલા માટે નીચે શખ્દતી 
વ્યાખ્યા છે --”“પૃથ્વીના પેટમાં જે મષ્યમિન્દુ છે તેની તરક. જો આપણે 
પૃથ્વીના ભિત્ત ભિન્ન દેશોમાં ફૂવા ખોદતા જઈએ અને પૃથ્વીના પેટમાં 
ગરમી ન હેય તો એ કૂવા છેવટે પૃથ્વીના સપ્યબિ'દુમાં મળી જશે. ને ખે 
ફૂવા એકખીન્નતી સામે આવી કય તો ગએ લાંમો કૂવો મણિ જે મોતીના છેદ 
જેવા થરો, હવે જે કેઈ કૂવામાં પથ્થર ફે'કવામાં આવે તો તે અ'દર્‌ પડશે, 
દૂ૨ દૂર જશે. આપણે કહીશું કે તે નીચે જિ રલ્રો છે, કૂવાના ખીન્ન છેદથી 
નનારા કહેશે કે તે 0૫૨ ઉપર આવી રલ છે. ખરું નેતાં એ :સષ્યખિ'દુ 
સુધી પહોંચીને થોડા આગળ જશે. પથ્થર ન્યારે આગળ વધશે ત્યારે 
ગરુત્વાકષષણુનું બળ એતે! વિરોધ ફરશે. એથી ક'*ઈકે દૂર જઈતે તે પાછે 
આવશે, ઉપરથી ન્નેવાવાળા લેકે। કહેશે કે એ નીચે પડે છે તે તીચેવાળા 
કહેશે કે એ ઉપર્‌ આવે છે. 


આ રીતે કેટલાંક આંદોલતો પછી એ પથ્થર પૃથ્વીના સપ્યમાં કેઈ 
આધા વિતા લટકતો રહેશે. કેમ કે ત્યાંથી તે જે કેઈ દિશા લેશે તે ઉપરની 
જ હશે. પૃથ્વીના મધ્યમાં જે પથ્થર કઈ પણુ આધાર વિતા લટકતો રહેશે 
તેતે કચાંય પડવું તથી. કેમ કે એણે પડવાની પરમાર્વાધિ કરી છે. 

આ વાતને સારી રીતે સમજી લેવી જેઈએ. કેમ કે જ્યોતિષશાસ્ત્ર 
સમજવાને એ અત્ય'ત જરૂરી છે. 

જ્યારે આપણી વ્યાખ્યા :એેમ કહે છે ફ્રે “તીચે? એટલે “ પૃથ્વીના પેટ 
તરફ? ત્યારે એ બિ*દુ સુધી પહોંચ્યા પછી તીચે એવુ કોઈ સ્થાન નથી 
રહેતુ. લોકો જ્યારે પૂછે છે કે પૃથ્વી જ્યારે ફરે છે ત્યારે એના ઉપર 
રહેનારાં મતુષ્ષ અને પશુ, ગાડીઓ અતે જો સમુદ્ર અતે જહાજ, તીચે 
કેમ નથી પડતાં? ત્યારે એનો અથ? એ થાય છે કે તે પૃથ્વીની ખહાર્‌ કૈમ 
નથી પડી જતાં ? આપણી વ્યાખ્યા કહે છે કે ઉપરના અથ છે પૃથ્વીના 
મપ્યમિ'દુથી વિપરીત અતે આકાશ તરક. હવે આ આકાશ પૃથ્વીતે ખધી 
ખાજીથી ઘેરી રહ્યુ” છે. એટલે આપણે પૃથ્વીના સષ્યથી ગમે તે દ્થિમાં 
જેઈએ તો તે ઉપરની જ ખાજી છે. કોઈ ખળતા કૌલસામાંથી ન્ત્યારૈ 
ઉષ્ણુતા નીકળે છે ત્યારે તે વિશ્વતોમુખી હોય છે. આ જ રીતે ઉપરની દિશા 
પૃથ્વીના પેટથી ખધી જ દિ્શિમાં “ફેલાય છે. એટલે નીચેનો અથ" થાય છે એક 
બિદુ અતે ઉપરતો અથ થાય છે એ ખિ'દુથી દૂર જનારી કોઈ પણુ દિશા. 


ગતિભ્રસ “* લવ 


આ રીતે ઉત્તર અને દક્ષિણ, પૂવ" અને પશ્ચિમ, ઉપર્‌ અને નીચે આ 
સુખ્ય દિશાઓનો અર્થ. સપણ ન્નણ્યા પછી આગ્તેય અતે વાયવ્ય, નેત્રેત્ય , 
અને પશિાન્ય એ દિશાઓતેો કોઈ ખાસ વિચાર ખારી નથી રહેતો. આ 
બિચારી દિશાએા ખખ્બે દિશાએની વચમાં હોવાથી થાડીક આગળ વધતાં જ 
કાં તો કચરાઈ ન્નય છે કે વિરલ થઈ ને ઊડી ન્નય છે. 

ભૂગાળ અને ખગોળ જેતે શીખવું છે એતે પોતાની વૈજ્ઞાનિક કલ્પના 
ખહુ જ તેજ કરવી પડે છે. ત્યાર પછી જ તેએ આ શાસ્રોની વાતા સમજી 
શકે છે. અને ત્યારે અધરામાં અધરી જ્ઞાતા પણુ સહેલી થઈ ન્નય છે. 

સે, ૧૯૬૪૦ દ 


૪ 


ગતિભ્રમ 


, આપણે દ્શાઓની વાતો રોજ કરીએ છીએ પણુ આપણને એમનો 
સપણ "ખ્યાલ નથી હોતો એ આપણું એક વખત જેઈ ગયા. જે આપણે 
“તીચે? ઊતરવાતે માટે પૃથ્વીની આરપાર્‌ છેદ કરીએ તો નીચે જતાં જતાં 
આપણે પૃથ્વીતી ખીજ ખાજુએ “ઉપર્‌' જ તીકળીશું. પૃથ્વીની આરપાર 
જતાં અર્ધા રસ્તા સુધા તીચે જઈએ છીએ એમ ગણાશે અને ખાઈીનો અધો 
રસ્તો ઉપર્‌ જવાતો ગણાશે. એટલા માટે “નીચે' એ ડ્ોઈ નિશ્ચિત દિશા 
નથી; તે તો પૃથ્વીની અ'દરતું ખરાખર્‌ સપ્યબિ'દુ જ છે. 

એ જ રીતે “ઉપર? એવા અથની પણુ કોઈ ચોક્કસ દિશા નથી, 
પૃથ્વીના મષ્યબિદુથી દૂર કોઈ પણુ દિશાસાં જાએ તો તે “ ઉપર ? જ ગણાશે. 

એ જ રીતે ઉત્તર અને દક્ષિણુ પણુ છેવટે કોઈ નિશ્ચિત દિશાએ નથી. 
એ તો પૃથ્વીતી ધરીના બે છેડા છે -- માત્ર ખે ખિ'દુએઓ જ છે. પૃથ્વીનું ઉત્તર્‌. 
મુવતું બિ'દુ એ ઉત્તર ખરી પણુ ઉત્તર “દિશા? નહી. આ ખિ'દુથી આપણે 
ગમે તે ખાજુ સીધા ચાલીએ તો દક્ષિણુમાં જ જઈશ. 

દક્ષિણુ ધૂવની બાખત પણુ એમ જ છે. 

પૂવ: અને પથિમ તો દિશાએ કહી શકાય “ખરી. પણુ પૃથ્વીની ખણાર 
અ'તરિક્ષસાં તેમનો કશે જ અર્થ નથી. પૂવ" અને પશ્ચિમ એ તો પૃથ્વીના 
ભ્રમણુની દિશાનાં નામ છે. પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ભ્રમણુ ફરે છે તેને 
આપણે પૃથ્વીનું પશ્ચિમથી પૂર્વ: તરકતું ફરવુ' એમ કહીએ ઈ ૫ ” સાણુસ 


હર #: જવનનેપદ સપ્ત*& 


પૃથ્વીતી ગતિતી દિશા તરક જાય છે તે પૂર્વમાં નનય છે એમ આપણે કહીએ 
છીએ અતે પૃથ્વીની ગતિની ઊલટી દિશામાં જાય છે તે પશ્ચિમ તરફ જાય 
છે એમ કહીએ છીએ. ઉત્તર યૂવ ઉપર ક રહેલા માણુસને_ સાટે ન્યાં 
 નજર્‌ નાખો ત્યાં દક્ષિણુ ને દક્ષિણુ દિશા જ હોય છે, ત્યાં પૂવ" કે પથ્ચિમ 
એવી કોઈ દિશા જ નથી. માત્ર ' આવત? એટલે ડે ભ્રમણુ છે. ત્યાં પૂરવ* 
એટલે દક્ષિણાવત" અને પશ્ચિમ એટલે વામાવત*. 

આ થઈ મુખ્ય દિશાઓની વાત. આગ્નેમ, નેત્રેત્ય, વાયવ્ય અને ઈશાન્ય 
એ ઉપદિશાએ કચાંક હોય છે તો કયાંક ગુમ થાય છે, અને હમેશાં 
ચિત્રવિચિત્ર આકાર ધારણુ ફરે છે. ઉત્તર અને દક્ષિણુ ધૂવ ઉપર તો તેમને! 
પણુ કશે જ અથ* તથી. 

ઉપરતી વિગતો નહી ન્નણુનાર લેડ્ઠો દસ દિશાઓની વાતો કરતા હોવા 
છ્તાં દિહ્મૂઢ જ હૈ છે. 

દ્ર દ્ર 

આ જ પ્રમાણે ગતિની દિશા 1વષે પણુ આપણને ભ્રમ થાય છે. પૃથ્વી 
ફરે છે, સૂય ફરે છે, ચ", ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા વગેરે પણુ ફૂરે છે; કોઈઈ સ્થિર 
નથી. જે અન'ત આકાશમાં આ ખધા ભ્રમણુ કરે છે તે આકાશ કાં સુધી 
ફેલાયેલું છે? તે પણુ 1સ્થર્‌ છે કે કોઈ આગગાડીના ડખાની અ'દરના . 
આકાશના જેવું દોડતું હોય છે ? આ પણુ આપણે કહી શફીએ એમ નથી. 
આ સ્થિતિમાં ગતિતી ખાખતમાં મતિભ્રમ થાય તમાં કરાં આશ્ચય નથી અહી 
એ ગતિભ્રમં વિષે કાંઈક વિચારીશું. 

એક દોર્‌ાના છેડા ખે'ચવાથી તેતી જે તણાયેલી સ્થિતિ થાય છે તેને 
આપણે સીધી લીટી કહીએ છીએ. પણુ શું તે ખરેખર સીધી છે? નને કોઈ 
ખે માણસો એક ખૂખ લાંખી દોરીના બન્ને છેડા પકડીને એકબીજાથી દૂર 
ન્નય તો તે દૉરી તો સીધી રહેશે પણુ પગ તળેનતી જમીત ટેનિસ-કોર્ટની 
પેઠે કે પાણીની સપાટી જેવી સીધી જ. હોય તો એ બન્ને માણુસો એકબીન્નથી 
એક માઈલ દૂર ન્નય તાપણું દોરી સીધી જ રહેશે. અને જે તે ખરખર 
ખે'ચાચેલી રહે તો તે જમીનને સમાંતર પણુ રહે. આ સ્થિતિમાં કોઈ દોરી 
કે દાસ હોય તો! આપણે કહી શકીશું કે તે સીધો જ છે? ના. 

જો આપણે આખી પૃથ્વીનો ટેનિસ-ક્ાર્ટ બનાવીએ અને ન્યાં નજર 
નાખીએ ત્યાં જમીન સમતળ દેખાય તોપણુ તે ખરેખર તેવી છે? ના; તે 
ટેનિસના દડાના ટુકડાની જેમ ઊપસેલી છે. સ'સ્કૃતમાં આવા આકારને 
“ફૂમપૃૂછ? કહે છે. આપણે તાવડાતે જમીન ઉપર ઊ'ધો પાડીએ ત્યારે જે 
આકાર થાય છે તે “ ફૂમેપૃછ 'નો આકાર છે. 


ગતિભ્રસ ટ્ર 


સમુદ્રની લહેરો શાંત યઈ ન્નય અતે તે તળાવની જેમ સ્થિર્‌ બની 
કય ત્યારે તેની સપાટીતો થોડોક ભાગ જેઈ એ તો તે ખરાબર સમતલ 
રૃખાશે. પણુ જે તેનું પ્રમાણુ વધારીએ, પાંચ પચીસ માાલિના વિસ્તાર ઉપર. 
નજર્‌ નાખીએ, તો તે ફૂમપૂૃછ અથવા ઊ'ધા તાવડાના આકારનો દેખાશે. 
. એવા શાન્ત સમુદ્ર ઉ૫ર જે વહાણુ સીધું ચાલે છે તે ખરી રીતે "તો વાંકી 
ગતિથી જ આગળ વધે છે. જે આખી પૃથ્વી જળમય જ હોત તો વહાણુ 
જ્યાંથી તીકન્યું ત્યાં જ પાછું આવત. પૃથ્વીતો ઘેરાવો આશરે પચીસ હનર 
સાપકિતો છે અને તેતા ઉપર ફરતું વહાણુ માતે છે કે પોતે સીધુ' જાય છે; 
પણુ તે ખરેખર્‌ પૃથ્વીના સપષ્યબિ'દુતે સમાંતર એટલે કે ચકગતિથી 
ચાલે છે. - 


હુવે સવાલ એવે ઊભે થાય છે ડે સૂય, ચ, ગ્રહે, નક્ષત્ર, તારા 
વગેરેતો પ્રકાશ આપણી તરફ સીધી લીટીમાં આવતો દેખાય છે તે પણુ 
ખરેખર્‌ સીધે છે કે વાંકો ? પચીસ હક્નર્‌ માઈલના વર્તુળમાં એકાદ માધલિ 
જેટલો ભાગ સીધો દેખાય તો અખન્ને માઈલ પણુ ન્યાં એક ઇચ જેટલા 
જ તુશ્છ છે એવા ન્ત્યાતિષતી ગણુતરીમાં પ્રકાશનાં ફિરણ। સીધાં હે!ઈઈ શકે ? કે 
પછી તે પણુ વાંકાં છે € 

સંભવ છે કે તે તો વાંકાં જ છે. : 


આ પ્રશ્વવી ખીજ ખાજુ એ છે કે આકાશનો આકાર કેવો જે ?. 
અ'ગડીવાળા કેટલીક વખતે એક દ્વોરીમાં પાંચ-પચાસ ખ'ગડીએઓ પરોવીને તે 
રારીતા છેડાની ગાંઠ મારીને ખ'ગડીઓ મજબૂત રીતે ખાંધે છે. આમ થાય 
ત્યારે એ ખંગડીઓનો આકાર્‌ કેવો થાય છે તે કદી ન્નેયુ છે? રારીનુ' તો 
નાતું ફૂ'ડાછુ' ખને છે, પણુ બંગડીઓ તર્ક નજર નાખીએ તો ન્નણે દોરીની 
ગાંઠમાંથી કાચના કુવારા ઊડી રહા હોય અતે ખહાર નીકળીને પોતાનુ” 
ટૅ'ડાછીં' પૂરું કરીને પોતાના ઉગમસ્થાન તરક પાછા પહોંચતા હોય એવુ 
દૃખારે. તો રું આકાશ પણુ એવુ જ છે? આપણે તે વિષે ચોક્કસ કશા કહી 
શકીએ નહો. પણુ આકાશની ખાખતમાં પણુ જે વસ્તુઓતે આપણે સીધી 
સાતીએ છીએ તે ખરી રીતે વર્તુળાકાર હોવાનો સ'ભવ વિશેષ છે. 

આટલી વાત થઈ “સીધા કે વાંકાપણા 'ની. હવે આપણે ગાંતેની દિશાની 
પણુ તપાસ કરીએ. 

“ધારો કે એક દોડતી રૅલગાડીમાં ખે મિત્રો સામસામા ખેદ છે. તેઓ 
એકખીન્ન તરક દડો ફેકંવાની રસત રમે છે. ખેમાંના એક. મિત્ર એ ડખ્ખ।ાની 
એ'જિન તરફની બાજુએ બેઠો છે અને બીજને પૂ"છડા તરક. જે સાણુસ 


લ્૪ જીવનનો. આત“ 


એ'જિન તરફ ખેઠે છે તે પોતાનો દડો ખીન્ન છેંડા તરક ફે'કે છે. ડખ્ખામાં 
ઠેલા લેકે કહેશે કે દડો છેડા તરફ જ્નય છે. પણુ ગાડી તો એ'જિનની 
દિશામાં જ જબરદસ્ત વેગથી દોડી રહી છે. તો આ દડો ખરેખર ડઈ 
દિશામાં નજ્નય છે ? ગાડી જે પશ્ચિમ તરફ જતી હોય તો ડખ્બામાં બેઠૅલા 
લેકે કહેશે કે દડો પૂવ તરફ જઈ રલ્રો છે, જ્યારે ખહાર્થી નેનારા લોકે - 
કહેશે કે ગાડી પશ્ચિમ તરફ જઈ રહી છે અતે દડો પણુ સહેજ ઓછી 
ગતિથી પણુ એ પથ્ચિમ દિશામાં જ જઈ ર્યો છે, પૃથ્વીની ખહાર્‌ જઈ ને 
આપણે જેઈએ તો પૃથ્વી પૂવ" તરફ જઈ રહી છે અને ગાડી પણુ પૃથ્વીની 
સાથે જ પૂર્વ તરફ જઈ રહી છે, માત્ર તેની ગતિ થોડી ઓછી છે.. અને 
ગાડીની અ'દરનો દડો ગાડીમાં જ વિશેષ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. તો 
આમાં કઈ ગતિ ખરી કહેવી અતે કઈ ખોટી તે આપણે કેવી રીતે 
કહી ડ્રાકીએ ? 

ખીજે દાખલો લઈએ: ચ" પૃથ્વીની આજીુખાજી વર્તુળાકારે ફરે છે; 
પરતુ પૃથ્વી સ્થિર નથી. તે પણુ સૂયની ચારે ખાજુ ચકાકારે ફરે છે. તો 
આ રીતે ફરતી પૃથ્વીની આજીખાજી ફરતો ચદ સય'ની આસપાસ અ'તરિક્ષમાં 
જે રસ્તે ફરી રલો હશે તે રસ્તાનો આકાર્‌ કેવા હશે ? “ ૩? અથવા “૭? 
નો આંકડો લખતાં લખતાં એક વર્તુળ પૂ રું કરીએ ત્યારે જેવો આકાર થાય 
તેવા આકારતુ એક મોડું ગાંઠાળ' વર્તુળ ખને છે; તેને અ'ગ્રેજમાં “એપિસાઈ- 
કલોઈડે' કહે છે અને આપણે “ ઉપવૃત્તકલ્પ' કહીએ છીએ. ચ% પૃથ્વીની 
આસપાસ ચકાકાર કરે છે ત્યારે એ જ ગતિ સૂયની આસપાસ ઉપજૃત્ત ક્લ્પની 
આસૃતિ ધારણુ કરે છે. પણુ સૂર્ય પણુ કચાં સ્થિર છે |! 

એટલે “શુદ્ધ' અ'તરિક્ષમાં (એવી કેઈ વસ્તુ હોય તો !) જુદી જુદી 
વસ્તુઓની ગતિ છેવટે કેવી છે તે કહેવું કહણુ “છે. 

આપણે પૃથ્વી ઉપર્‌ રહીએ છીએ. હિ'દુસ્તાનમાં આપણે ભૂમપ્યરેખાની 
પાસે પણુ નથી અતે ઉત્તર કૂવનીચે પાસે નથી. આકાશના તારા પૂવ*થી 
પશ્ચિમ તરફ નય છે, તેમનો માગ* વાંકો ઉત્તર તરફ ઢળેલો હોય છે. એકે 
સીધો માથા ઉપર નથી આવતો, ખ્રુધ, મ'ગળ, શુક વગેરે ગ્રહો કોઈ વખત 
આકાશમાં આગળ ન્નય છે, તો કોઈ વખત પાછળ જાય છે; કેઈ વખત 
તેમની ગતિ વધે છે, તો કેઈઈ વખત ઘટે છે. (શુક જ્યાર પૃથ્વીની નજીક આવે 
છે ત્યાર તે આકાશમાં ખૂખ સેો!ટો દેખાય છે પણુ પ્રકાશમાં તે મદ હોય છે, 
જણે કે શિવરાત્રિના ચ%. તે જ શાક જ્યારે દૂર કય છે ત્યારે તેતું બિખ 
નાનું ખતે છે. પણુ પૂણિ માના ચ'્રની જેમ તે સકળ કળાયુક્ત બતી #નય છે. ) 


કર ન નરઃ 


રવિસપ્ગ'તા વિભાગ - લ્પ 


જેમને આકાશતી જ્યોાતિઓતું સાન પ્રાપ્ત કરીને તેનો પૂરેપૂરો આનદ 
મેળવવો છે, તેમણે પોતાની વૈત્તાનિક કલ્પનાશક્તિ વિશાળ કરવી જેઈ એ અને 
પોતાતી શ્નતને જુદી જુદી સ્થિતિમાં કલ્પીને જુદી જુદી વખતે કેવાં કેવાં 
ર્ય હશે તેની કલપના કરવી જેઈ એ. પ્રેમી લોકો જે રીતે સ્વપ્નાં જીએ છે 
તેવી જ રીતે વિજ્ઞાનશુદ્ધ સ્તરપ્નાં નનેવાની શક્તિ તેમણે વધારવી જેઈ એ, 
મહી' તો તેમને પ્રથમ ગતિભ્રમ થશે અને સાથે સાથે એટલો જ મતિભ્રમ પણુ 
થશે. ભક્ત જેવી રીતે માનસપૂન્ન સાંગાપાંગ ફરે છે તેવી જ રીતે ન્યોતિષ- 
ગ્રેમીઆએ માનસિક પ્રયોગો કરવાની પણુ ટેવ પાડવી જેઈએ, અને તે વાટે 
ગણિતશુદ્દ કલ્પનાવિહાર્‌ કરવાની શક્તિ વધારવી જેઈએ. આમ ચાય તો જ 
તેમને જ્યોતિષાન'દ પ્રાપ્ત થશે. 

ડિસે'બર, ૬૯૪૦ 


પ્‌ 


રવિમાર્ગના વિભાગ 


આપણે 4્નણીએ છીએ કે પૃથ્વી સરજતી આસપાસ ફરે છે. પૃથ્વીની 
દૃણિએ કહી શકાય કે સૂર્ય પોતાની જગ્યાએ રિથિર્‌ છે અને પૃથ્વી ૩૬૫ 
દિવસોમાં તેતી એક પરિક્રમા કરે છે. એ સ્પષ્ટ જાણુતા હોવા છતાં આપણે 
પેલા જૂતા વખતતી ભાષા છોડી નથી કે જે વખતે આપણે માનતા હતા કૈ 
પૃથ્વી સ્થિર છે અને સૂય તથા ગ્રહો, નક્ષત્રો, તારા અને આખુ આકાર 
પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. આજે પણુ આપણે* કહીએ છીએ કે સૂર્ય પૂર્વ 
દિશામાં ઊગે છે તથા ઊ'ચેતે ઊ'ચે ચડે છે અતે સાંજે પશ્ચિમ તરફ ઢળીને 
અસ્ત પામે છે; અતે રાત્રે પૃથ્વીની તીચેતી ખાજીતી યાત્રા પૂરી કરીને ખીજે 
દિવસે સવારે ફરીથી દર્શન આપવા માટે એ' પૂત દિશાએ આવે છે. 

આપણે એય્લુ તો સમજએ છીએ કે ન્યોતિષશોસ્રમાં “ઉપર? અને 
“તીચે 'ઞ કેઈ ભેદ નથી. “ઉપર? અતે “ નીચે? કેવળ પૃથ્વીના મપ્યબિ” દુની 
અપેક્ષાથી જ કહી શકાય છે. પૃથ્વીની ખહાર્‌ ગયા પછી ્યોતિષરાસ્્રમાં 
- “ઉપર? અને “નીચે' એવી કોઈ _વસ્તુજ રહેતી નથી. રાત્રે જે આકાશખ'ડતે 
આપણે “ઉપર્‌' કહીએ છીએ, તે દ્વિસે “નીચે' થઈ નય છે. 

આ ખધું ન્તણુવા ૭તાં આપણે “ઉપર્‌' અતે “નીચે બી ભાષા છોડી નથી. 
સુરજ ઊગતો નથી; પૃથ્વી જ પશ્ચિમમાંથી પૂવષ્તી ખાજીએ ફરે છે; જેઓ 
એ વાત જણે છે તેમણે શુદ્ધ ભાષાનો પ્રયોગ કરવો હોય તો. કહેનુ* પડે કે 


લ્«્ જીવનનેઃ॥ આત" 


આકાશમાં ગણિતની ૬ણ્થિ ૨૭ સમસમાન ભાગો કરવામાં આવ્યા છે 
તેતે “ગણિત વિભાગ કહે છે, અને આકાશમાં જે ચમકતાં નક્ષત્રો જવામાં આવે 
છે તેના પરથી પાડેલા નાના મોટા વિભાગોને “નક્ષત્ર વિભાગ કહે છે. ચ% રોજ 
એક એક નક્ષત્રની સાથે રહે છે, અતે રછ દિવસમાં આકાશતી એક પરિક્રમા 
પૂરી કરે છે. પરતુ ૨૭ દિવસ પૃથ્વી તો એક જગ્યા પર્‌ સ્થિર રહેતી નથી. 
તેતે પોતાની સૂય*પ્રદક્ષિણા કરવી જ છે. ર૭ દિવસમાં પૃથ્વી જેટલી આગળ 
વધે છે એટલુ' અ'તર્‌ પૂર્‌' કરવાને માટે ચદ્રતે ખીજ પણુ અદી દિવસ અથવા 
અદી નક્ષત્રોની યાત્રા કરવી પડે છે. એથી ચ'દ્રતો મહિતો ૨૯1 દ્વિસનો થાય 
છે (અને ચ%તું વષ" એ હિસાબે ૩૫૪ દિવસતું થાય છે). હવે જે રીતે 
પૃથ્વીના ફરવાથી એક દિવસ ખતે છે, એ રીતે ચદ્રતી એક પૃથ્વી-૫રિક્રેમાંથી 
મહિનો થાય છે. અશગ્રેજમાં ચ%્રને “મૂન ' કહે છે, અને મહિનાને “મન્થ? 
કહે છે. સ'સ્કૃતમાં પૂણુ"મહિનાને “ પૂણિ'મા ? કહે છે -- વૂર્નસાસે તુ પાળિયા. 


દિવસ અને મહિનાતી વ્યુત્પત્તિ આપણુને મળી ગઈ. વ્ષ*ની વ્યુત્પત્તિ 
પણુ એવી જ છે, સામાન્ય લોકોની ભાષામાં વાત કરીએ તો વષ'તો હિસાખ 
સૂયષ્તી ઉપર છે. ઉત્તરાયણુથી માંડીને ઉત્તરાયણુ સુધીનુ અથવા દક્ષિણાયનથી 
માંડીને દક્ષિણાયન સુધીતુ' સેક વર્ષ છે. વષ* શખ્દ “વર્ષા? -- વરસાદ પરથી 
આવ્યા છે. એક વર્ષાકાળથી ખીન્ન વર્ષાકાળ સુધીમાં આખુ ત્રડ્તુચક્ર પૃ ર્‌! થાય 
છે. મૂળા વાત એ છે કે પૃથ્વી જેટલા સમયમાં સય તી ગક પ્રદક્ષિણા પૂરી 
કર્‌ છે એટલા કાળને એક વષ કહે છે. આ એક વર્ષમાં ચજ્રના ૧૨ માસ 
ખેસે છે, પરતુ ચજ્રના બાર્‌ માસમાં એક વષ* પૂરું નથી થતું. તેથી હિસાબની 
સરળતા માટે મહિનાના ૩૦ દિવિસ સુકરર કરવામાં “આવ્યા અતે વષ* ૩૬ ૦ 
દિવસનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. ખર્‌* વર્ષ તો ૩૬૫ દ્િવિસથી સહેજ વધુ 
સમયતુ' થાય છે. 

આ કારણુથી સૃય'માર્ગનતા સમસમાન ૩૬૦ વિભાગો કરવામાં આવ્યા. 
ઝેક એક વિભાગતે એક એક અ'શ ડહેવામાં આવે છે. એ માગના 
ખાર સમસમાન વિભાગો કરીને એક એકતે “રાશિ 'તુ' નામ આપવામાં 
આવ્યું. આમ એક એક રાશિમાં હિસાખે સવાખબે નક્ષત્ર ખેસે છે, અર્થાત, ત્રીસ 
ત્રીસ દિવિસ ખેસે છે. ચ'# એક એક નક્ષત્રમાં એક એક દિવસ રહે છે. 
સયષતે એક વષ*માં ર નક્ષત્ર પૂરાં કરવાનાં હોય છે અર્થાત્‌ સય એક એક _ 
નક્ષત્રમાં ૧૩॥ દિવિસ રહે છે. 

આ ખધે હિસાબ પ'ચાંગ સમજવા માટે તો કામનો છે જ. પરતુ 
તેતો ખરો ઉપમષોગ આકાશ-નિરીક્ષણુ માટે છે. સય, ચ, ત્રણ, નક્ષત્ર, તારા 


- રપત્રિની સસૃર્ટ્રિ--૧ ઓ લ્લ 


અને આકાશગ'ગાનુ* નિરીક્ષણ કરવાને માટે જે આવશ્યક જ્ઞાન છે, તે પ્રાપ્ત 
ઝર્યા ખાદ આકાશ-નિરીક્ષણુતા આન'દ કાંઈક જુદો જ મળે છે; કારણુ કે 
તેથી આપણુ પહેલેથી જ જણુતા હોઈએ છીએ કે ક્યા વખતે કયું દશ્ય 
આપણે જેઈ શકીશું. 


પ"ચાંગતુ”' આ પ્રાથમિક જ્તાન જેને હોય છે તે રાએ ચ”ને જતાં જ 
સહેલાઈથી કહી શકે છે કે આજે કઈ તિથિ છે, કયું પખવાડિયું છે અને કચેો 
મહિને! છે; પ'ચાંગ જેવાની કે કેઈ તે પૃષ્ઠ્તાની 'પાસ જરૃર જ રહેતી નથી. 


ડિસે'બર, ૧૯૪૦ 


દ્‌ 
રાત્રિની સમૃદ્ધિ-૧ 


કુદરતનાં રમણીય અને લવ્ય દશ્યો! જનેવા માટે આપણે દૂરદૂરની 
મુસાફરી કરીએપય છીએ. કેઈઈ વાર્‌ એ રસ આપણી પાસે જવનાં જખમો 
પણુ ખેડાવે છે. પણ્‌ ન્યાં છીએ ત્યાં જ આપણી પૃથ્વી કરતાં અન'તગણી 
તેજસ્વી સૃષ્ટિ આપણે માથે ચળકતી છતાં એનું સો'દય નિહાળવાની ધણા- 
ખરાને બુદ્ધિ પણુ થતી નથી એ કેટલું આશ્ચર્ય ! ડોહિનર્‌ જેવા હીરા પોતાની 
પાસે રાખવા માટે રાત્ર કેટલા લડયા છે, લદ્્મીપુત્રોએ કેટલાં કાવતરાં 
કર્યા* છે ! પણુ પૃથ્વીના કઈ પણુ રત્ન કરતાં જેમતી કાંતિ હુન્નર ગણી વધારે 
છે એવા આકાશના તારા પોતાના કરવા આપણે જર્‌ાસરખી તસ્દી નથી લેતા 
એ કેટલું આશ્રય* ! જહાજમાં ખેઠાં આપણા પગ તળેના સાગરતું ગાંભીય* પ્યાનમાં 
આણી આપણે પોતે ગ'ભીર્‌ થઈ જઈએ છીએ, અને આપણુતે ગૂઢાતિગૂઢ 
વિચાર આવે છે. કોઈ પણુ મહાસાગરની ઊંડાઈ જેતી આગળ ગોષ્પદ સમાન 
પણુ ન ગણાય એવા અન'તગભીર આકાશને માથા પર્‌ વિસ્તરેલું જનેવા ૭તાં 
માણુસ છીછરો ને, છીછરા જ રહી ન્નય છે એ કેટલું આશ્થય* ! 


ત્રાચીન કાળમાં આપણુને તારાઓતું ત્તાન હતું એના કરતાં હન્નર્‌ ગણું 
સાન છેલ્લાં સો વરસમાં આપણે મેળવ્યું છે. પણુ પ્રાચીન કવિઓએ તારાઓ 
વિષે જેટલું કાવ્ય લખ્યું છે તેતા હન્નરમા ભાગ પણુ આજના કવિઓને 
સ્ફુર્યી નથી એ કેટ્લું દુઃખદ આશ્ચય* છે ! 


૧૦૦ જીવતનેો. આન'દહ 


અથવા આશ્રય5 શાનું? માણુશ્તી કલ્પતાનાં સર્વોચ્ચ ઉડ્ુયનો જ્યાં 
થાકી ન્નય છે ત્યાં તારાસૃણ્તી પ્રથમ ઝાંખી શરૂ થાય છે. માણુસની કલ્પના- 
શક્તિ કરતાં તારાઓ નું વાસ્તવિક રહસ્ય દરેક રીતે ઊડ છે. વિશ્ચરૂષદર્શનથી 
અજીત જેટલો અસ્વસ્થ થયો એના કરતાં. અધિક અસ્વરથ થવાતું કારણુ 
શૂપચાપ સળગતા રાતના તારા આપણુને આપી રલ્રા છે. ન્યાં સુધી આપણે 
તારાઓના વિસ્તારની શોધ કરી ન હતી ત્યાં સુધી આપણુતે “ અન'ત ? શખ્દનેો 
ખ્યાલ જ ન હતો. આકાશતુ' ઊંડાણુ, તેમ જ સતુષ્યહેદયતનુ' ઊ'ડાણુ "ખરેખર 
કાળના ઊ'ડાણુ જેગ્છુ જ અન'ત છે એતે! દરરોજ નવે નવે સાક્ષાત્કાર થતો 
નાય છે. અને આજના જ્ઞાન કરતાં આવતી કાલતુ' જ્ઞાન એકાએક હન્નર ગણું 
વધતાં ૭તાં આપણુ હજી એ ત્તાનસાગરના કિનારા પર્‌ જ છીએ એમ ડહેવું 
પડે છે. અતે અ'તે પ્રતીતિ થાય છે કૈ અન'તતી યથાથ* ડલપના કરવા માટે 
પણુ જ્ઞાનની આ શોધ અનત કાળ સુધી ચલાવવી ન્નેઈ શે. 


કાશતી ગતિ એક સેક'ડે એક લાખ, છયાસી હન્નર, ચારસો! વીસ 
માઈલતી છે. મુબઈથી ન્યૂયોકતુ' અ'તર્‌ જેમ આપણે ઇંચ, આંગળ કે દોરાથી 
માપતા નથી, માઈલથી માપીએ છીએ, તેમ પ્રકાશતી ગતિતો। વિચાર કરતી 
વખતે નાનામાં નાતો એકાંક (યુનિટ ) એટલે કે એકમ માઈલના ન ગણાતાં ઉપર 
ખતાવેલી ગતિએ પ્રકાશ એક વરસ સુધી એટલે કે ત્રણુ કરોડ,ન અગિયાર લાખ, 
ચાર હત્નર સેક'ડ સુંધી દોડીને જેટલુ અ'તર કાપે તેટલા માધ્લિનો ગણાય 
છે. આ ૫,૭૯,૮૪૦ કરોડ માઈલનું અ'તર એ તારાઓતુ' અ'તર માપવાનો 
એક હાથ છે. આ અ'તરતે -- કાલને નહી -- તારા ન્ત્યોતિષમાં “ તેન્નેવત્સર' 
અથવા “તેક્નબ્દ' કહે છે, આકાશના અનેક તારાઓ આપણે ત્યાંથી કેટલા 
દૂર છે એ આજતા ખગેળશાસ્ત્રીએ માપી શકયા છે. દક્ષિણુ તરકફૃતા જમવિજય- 
માંતા એક તારો આપણે માટે નજીકમાં નજીકનો ગણાય. એ કેવળ જ્ઞ 
તેજેવત્સર દૂર્‌ છે, જ્યારે આજકાલ સવારે પવ" તરક પૂર જેશમાં ઊગનાર 
સ્વાતિતુ અ'તર્‌ ૧૩૬ તેન્ેવત્સર છે. 


ગતો અથ એ થષોા કે સવારે ઊઠતાંવે'ત સ્વાતિતો જે તાજગીભર્યે 
પ્રકાશ આપણુતે મળે છે તેતે રવાતિથી તીકળ્યે ૧૨૬ વરસ થયાં છે. સ્વાતિના 
કારા લઈ જે એમાંથી ત્યાંતી ક'ઈ માહિતી મળી શક્તી હોય તો તે નાના 
દ્ડનવીસનતા વખતની અથવા શોાન્સના વિપ્લવના વખતની સાહિતી હશે. 

રાત્રે ઉત્તર તરક આપણે કવને જેઈ એ છીએ એ પ્રકાશ ૬૫ વગ્સતેો 
વાસી છે. એટલે કે આજે રાત્રે જે પ્રકાશતે કૂવ તરીકે આપણુ ઓળખીએ 
છીશ્ે તે ગાંધીજના જન્મના અગ્સામાં ત્યાંથી તીકન્યો હતો, અને દર સેફ'ડૅ 


રાત્રિની સસૃદ્ધિ -૨ ૧૦૧ 


૧,૮૬,૪૨૦ માઈલતે પ્રચ'ડ વેગે દોડતો અહીં આવી પહોંચ્યો છે. તારાઓને 
પ્રકાશ ઝબૂક ઝખૂક હાંકે છે તે અમસ્તો નહીં! 

તારાઓના પ્રકાશમાં જને તારાઓ પરતુ” આખુ દશ્ય આપણે ન્નેઈ 
શકતા 'હોઈએ તો આપણુને સેકડો, હશ્નરા અને લાખો વરસનો નૂતે 
ઇતિહાસ પ્રત્યક્ષ -- આપણી નજર્‌ આગળ ભજવાતા ન્નેવા મળે. પૃથ્વીતુ' 
તેજ પણુ ખીત્વ ગૃહ કે તારા પર ચ“દ્રતી પેઠે દેખાતું હોય અને ત્યાંના લોકે 
એ પ્રકાશમાં અહીંનો આખો ઇતિહાસ જેઈ શકતા હોય તો આપણુ જૂતા 
ઇતિહાસ પણુ આજે પ્રત્યક્ષ ભજવાતો એમને દણ્રિગાચર થવો જેઈ એ. * 

આવા; અદ્ભુત પ્રકાશની અપ્ખૂટ લીલા રોજ તે રોજ આપણુતે જ્નેવા 
મળે છે,, તો તેને વિષે આપણે સહેજસાજ ન્નણી લઈ એ તો નિર્દોષ આનદ, 
મેળવવા ઉપરાંત, આપણે પશ્ચિર્ને જ્નણી શકતા નથી એ ભાન પણુ તાજાં 
કરી શઝીએ અતે આપણા જવનવ્યવહાર્‌માં નમ્રતા અને ઉદારતા આણી 
શકીએ. શિયાળાની દીધ રાત્રિએ આઠ વાગ્યે અને સવારે ચાર્‌ પાંચ વાગ્યે 
જ્યારે વ્યવહારના કામમાંથી આપણે સુક્ત હોઈએ છીએ ત્યારે જો આકાશ 
તરક જ્ેધશિં તો પૃથ્વી પર જેતી આપણુતે કલ્પના પણુ ન થાય એવા ન્નત- 
જાતના આન'દો મળશે. 

૬-૨૨-૩૨ 


૭ 
રાત્રિની સમૃદ્ધિ-૨ 


અ'ધારી રાત્રિએ જ્યારે ખધા જ તારા પ્રગટ થયેલા હોય છે ત્યારે 
આકાશ વધારે ઊ'ડુ' લાગે છે અને એતી શોભા કાંઈક એર્‌ જ હોય છે. 
આજકાલ સાંજે ચાંદરણું હોવાથી આકાશના નાના નાના તાર ચળાઈ કતય 
છે. મોટા મોટા ધીકતા તારા તેટલા જ દેખાય છે. એક રીતેં એ સારુ છે. 
અ'ધારી રાત્રે તારાની સમૃદ્ધિમાં શિખાઉ માણુસ મૃ'ઝાઈ ન્નય છે. ચાંદરણાએ 
ગાળી રહેવા દીધેલા સુખ્ય મુખ્ય તારાઓ ઓળખવા સહેલા. આપણે રાત્રે 
સાડાસાત આઠે વાગ્યે આકાશ નિહાળશું. "ખર ન્નેતાં પૂર્વ દિશા તરફ નવા નવા 
તારાઓનું સરદ્યસ આવતુ જ્નેવાનાો આન'દ વિશેષ હોય છે, હતાં પ્રથમ પશ્ચિમ 
તરફ જરાક નજર નાખીએ તો ઠીક; ડેમ કે ત્યાં શુક્ર અને શનિ ખ'ને 
આથમવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આપણે જરાક મોડા પડયા તો બ'તે જણા 
પશ્ચિમ ક્તિતિજમાં ડુખી જવાના. શનિતુ" આખુ નામ શનૈશ્ર છે, ડેમ ડે એ 


૧૦૨ જછવનને આન“ 


ખહછુ ધીમા ચાલે છે, એતે ચ્રરજ્તી આસપાસ એક દક્ષિણા પૂરી કરતાં 
આપણાં એગણુત્રીસ વપ" જેઈ એ છે. થોડાક દિવસ પહેલાં શુક્ર શનિથી ખહુ 
દૂર તીચોા હતો, પણુ એ ઉતાવળે ચડતો ચડતો શનિની નક આવવા 
લાગ્યો છે. શુક-શનિ ચળકે છે ખુબ, પણુ એ કાંઈ તારા નથી. એ સૂરજતી 
આસપાસ ફરનારા મ્રહો છે. ત્રહો તારાતી પેઠે ઝબૂકતા નથી, પણુ આથમતી 
વખતે % ઊગતી વખતે વાતાવર્ણુતી અસરને લીંધે ઝબૂકતા હોય એવું લાગે 
છે. એજ કારણે શુક્ર આથમતી વખતે લાલ દેખાય છે --જાણે મોથ 
થયેલો મ'ગળ. 

' કજોાઈપણુ ક્ષણે આકાશને જે ભાગ આપણુને દખાય છે તે જ આક શ 
ખીજે દિવસે ગે જ દૈકાણે લગભગ ચરાર્‌ મિનિટ વહેલુ' આવે છે. જે તારે આજે 
આઠ વાગ્યે ઊગે કે આથમે તે આવતી કાલે આઠમાં" ચાર મિનિટ ખાકી હોય 
ત્યારે જ ઊગતો કે આથમતો હોય, આટલી શ્રેકડ વરછુ પ્યાનમાં રાખવાથી 
ઘણી વાતો એની મેળે સપણ થશે. આકાશના તારા રજ પૂવમાં ઊગીને 
પશ્ચિમ તરફ આથમે છે એ એમની ગતિ સાચી નથી. આપણી પૃથ્વી 
પશ્ચિમથી પૂર્વ* તરક ભમર્ડાતી માકક ફરે છે તેથી આખુ* આકાશ પૂવ'થી 
પશ્ચિમ તર્ક જતુ હેય એમ લાગે છે. ૭તાં આપણે તો આકાશની કા 
કરતી વખતે આકાશતી ગતિને જે શાસ થાય છે તે જ ન્નણે સાચો છે 
ગવી રીતે બોલીશું. શમાં સગવડ છે 

આજકાલ પશ્રિમ તરક શ્રવણુ આથમતો ન્ેવાની ખાસ ખૂુખી છે, 
શ્રવણુ નક્ષત્ર તિતાન્ત સુ'દર છે, આકાશગ'ગાનતે ફંઠિં એના ત્રણુ તારા એક 
લીટીમાં હોય છે, એમાં વચલો ચળકતા તારે તે પિતૃભક્ત શ્રવણ. એની ખે 
ખાજી ઉપર બે તારા છે તે એનાં માતપિતા. કાવડ લઈને ગગાતે કિનારે 
આવ્યો ત્યાં દશર્થતું ખાણ એને વાગ્યું. એ ત્રણુ તારાને જ ખાણુ ગણીએ અને 
એએ કઈ દિશાગએથી આવ્યું છે એ તપાસવા જો જમણી તરક નજર ફેરવીએ 
તો બરાબર એ ત્રણુ તારાની દિશામાં મોટો થળકતો તારો દેખાશે, એનું નાસ 
અભિજિત. અગ્રેછમાં અભિજિતને ૧7૦ટ& (વીગા) કહે છે. ખરુ જતાં 
આપણે એતે દશસ્થ કહેવો નેઈએ. "દશરથના ખાણુથી જ શ્રવણુ ગતમ્રાણુ 
થયો હતા ને | શ્રવણતે અશ્રેજીમાં 4111: (આલ્ટેઅર) કહે છે. 

પશ્ચિમ તરક જેવાતુ' છોડી-દઈ હવે આપણે જમણી બાજી ઉત્તર તરક 
વળીએ, ત્યાં ધવ દેખાશે, કૂવ બરાબર ઉત્તર તર્ક ઇ'મેશ ગએ ને એ જ 
ડૈકાણું હોય છે. નકશાની ચોઉપડીમાં તમારા શહેરના જે અક્ષાંશ ખતાવ્યા હોય 
તેટલા જ અશ કુવનતો તારો તમારા ક્ષિતિજથી ઊચા હોય છે. અગાસી 
ઉપર્‌ એકાદ ગોળ મેજ જેવું કઈ રાખી એના પૃઇભાગથી કૃત કૈટલા અ'શે 


રાત્રિની સમદ --૨ ૧૦૩ 


ઊ'ચો છે એ માપી લેવું અતે ગૈઝીટિયરમાં આપણા સ્થાનના અક્ષાંશ કેટલા 
છે એ ન્નેઈ લેવુ”; ખ'તે ખરાખર હોવા જ જેઈ એ. કવ જે સાંજે ન એળખી 
શકાય તો સવારે પાંચ વાગ્યે ઊડીને આપણે એના સમાચાર્‌ કાઢીશું અત્યારે 
સાંજે ધવને માથે એક વાંકોચૂકો /૫/ પોતાના યંટિયા ફેલાવીને ઊભે! છે એને 
નનેઈસં. એના બન્ને ખભા સરખા ઊચા નથી. એકાદ આરાસખુરશી આપણે 
આજીથી નેતા હોઈએ તેવો આ ર દેખાય છે. અગ્રેજમાં એ નક્ષત્રમ'ડળને 
€દ્૩૩૦[ઝંદ્ર (કેસિયોપિયા ) કહે છે; એને 1.૩ લૌદ્વાં? પણુ કહે છે. 
આપણે ત્યાં એને માટે જૂનું નામ નથી. એક મિત્ર કહે છે કે ઉત્તર યૂવ તે 
શેષશાયી ભગવાન વિષ્ણુ, અને કેસિયોપિયા તે લદ્મી છે. ખાળશાસ્ત્રી 
જા'ભેકરે એતુ' નામ પાડયું શસિ'છા. આપણે ત્યાં યયાતિ, શમિ'છા અને 
રૃવયાનીની વાર્તા છે તેમ ગ્રીક પુરાણોમાં પસ્યુષસ, એન્ડ્રોમીડા અને કેસિયો- 
પિયાની વાર્તા છે. પણુ કૅસિયોપિયાને આપણે શમિ"છા ન કહેતાં દેવયાની 
કહીએ તો શં ખોટું ? દેવોનું યાન, વાહન તે આ આરાસખુરથશી. 


ઇવયાનીને ન્નેઈ ને આપણે પૂવ" તરક વળીશં, કૈમ ડે ત્યાં મૃગ નહ્ષત્ર 
ઊગે છે. પૃગ નક્ષત્ર આળખવાને જરા કલ્પનાશક્તિ વાપરવી જેઈએ. આકાશ 
જાણુ કાચનો એક મોટો ધુમ્મટ છે. એના ઉપર એક હરણુ દાડે છે. એના 
ચાર પગતી ચાર "ખરી આપણે નીચેથી જેઈ શકવાના, "ખરીના “ચાર તારા 
છે. મૃગ ઉત્તર તરફે દોડે છે. એના પેટમાં ત્રણુ તારાતુ' ગએક ખાણું છે. 
મૃગતા ચાર પગમાંનો ઉત્તર્‌ તરકતો એટલે કે આગળનો જમણે! પગ ઠીક ઠીક 
ચળકે છે. એને જ આર્દ્રા કહે છે. પાછળના પગમાંથી ડાખો એટલે કે નીચલો 
વધારે ચળકે છે, એને અ'ચ્રેજમાં રાયગેલ કહે છે. પાછળના બે પગ વચ્ચે, 
પણુ લગભગ ખાણુ પાસે, તારાતુ' એક ઝૂમખુ' છે. ગએ દોડનાર હરણૂતુ* 
પૂછડુ' કલ્પાય. અતે આગળના ખે પગ વચ્ચે પણુ જરા ખહાર આડે આવેલું 
ઝૂમખુ તે માથુ. 

ખરું ન્નેતાં તારાની માહિતી સાથે એની આયૃતિ આપવી જેઈ એ. પણુ 
આપણે એહી” આસૃતિ દોર્યા વગર્‌ શખ્દ્ મારફતે જ ખધુ* સમજી લેવાના 
છીએ. એમાં કહેનાર અતે સાંભળનાર ખ'નેની શક્તિની સેમી છે. 

૨૦-૨૨-૩૨ 


૧૦૨ જવનનો આન'& 


ખહુ ધીમા ચાલે છે. એતે પૂરજ્તી આસપાસ એક પ્રદક્ષિણા પૂરી કરતાં 
આપણાં ઓગણુત્રીસ વષ" જેઈ એ છે. થોડાક દિવસ પહેલાં શુક્ક શનિથી ખહુ 
દૂર્‌ તીચો હતો, પણુ એ ઉતાવળે ચડતો ચડતો શનિની નજક આવવા 
લાગ્યો છે. શુક્-શનિ ચળક્ે છે ખૂખ, પણુ એ કાંઈ તારા નથી. એ સૂરજતી 
આસપાસ ॥ૂર્નારા ગ્રહે છે. મ્રહો તારાની પેઠે ઝબૂકતા નથી, પણુ આથમતી 
વખતે કે ઊગતી વખતે વાતાવરણુતી અસરને લીધે ઝખૂકતા હોય એવું લાગે 
છે. એજ કારણે શુક 'આથમતી વખતે લાલ દેખાય છે -- નાણે મોટે 
થયેલો સ'ગળ, 

કોઈ પણુ હ્ષણુ આકાશનો જે ભાગ આપણુતે દખાય છે તે જ આકાશ , 
ખીજે લ્વિસે એ જ જૈકાણે લગભગ ચાર્‌ મિનિટ વહેલુ” આવે છે. જે તારે આજે 
આઠ વાગ્યે ઊગે કે આથમે તે આવતી કાલે આઠમાં * ચાર મિનિટ ખાફી હોય 
ત્યારે જ ઊગતા કે આથમતા હોય, આટલી એક વશ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાથી 
ધણી વાતો એતી મેળે સપણ થશે, આકાશના તારા રોજ પૂવ'માં ઊગીને 
પશ્રિમ તરફ આથમે છે એ એમની ગતિ સાચી નથી, આપણી પૃથ્વી 
પશ્રિમથી પૂવ તરફ ભમરડાની માકક ફરે છે તેથી આખુ* આકાશ પૂવ'થી 
પશ્ચિમ તરફ જતું હોય એમ લાગે છે. ૭તાં આપણે તો આકાશની વાતો 
કરતી વખતે આકાશની ગતિતાો જે ભાસ થાય છે તે જ ન્તણે સાચો હોય 
એવી રીતે બોલીશું. એમાં સગવડ છે. 

આજકાલ પશ્રિમ તરફ થ્વણુ આથમતો જેવાની ખાસ પખૂખી છે. 
શ્રવણુ નક્ષત્ર નિતાન્ત સુ'દર છે. આકાશગ'ગાતે કાંઠે એના ત્રણુ તારા એક 
લીટીમાં હેય છે, એમાં વચલો! ચળકતો તારે તે પિતૃભક્ત થ્રવણુ. એવી ખે 
ખાજી ઉપર્‌ ખે તારા છે તે એનાં માતપિતા, કાવડ લઈને ગ'ગાને કિનારે 
આવ્યો ત્યાં દશરથતું ખાણુ એને વાગ્યું. એ ત્રણુ તારાને જ ખાણુ ગણીએ અને 
એ કઈ દિશાએથી આવ્યુ છે એ તપાસવા જે જમણી તરક નજર્‌ ફેરવીએ 
તો! ખરાખર્‌ એ ત્રણુ તારાતી દિશામાં સોટા ચળકતો તારો દેખાશે, એતું' નામ 
અભિજિત, અ'ગ્રેજમાં અભિજિતને ૧/૯૪છદ્ (વીગા) કહે છે. ખરૂ જેતાં 
* આપણે એતે દશરથ કહેવો જેઈ એ. 'દશર્થના ખાણુથી જ શ્રવણુ ગતગ્રાણુ 
થયો હતો ને | શ્રવણતે અ'ગ્રેજમાં &1તા₹ (આલ્ટેઅર) કહે છે. 

પથિમ તરક જેવાતું છોડી-દઈ હવે આપણે જમણી ખાજી ઉત્તર તરફે 
વળીએ, ત્યાં ધુવ દેખારો. પૂવ ખરાખર ઉત્તર તરક હમેશ એ ને એ જ 
ડૈકાણુ હોય છે, નકશાની ચોપડીમાં તમારા શહેરના જે અક્ષાંશ ખતાવ્યા હોય 
તૈટલા જ અ'શ કવતો તારો તમારા ક્ષિતિજથી ઊ'ચા હોય છે. અગાસી 
ઉપર એકાદ ગોળ મેજ જેવું ક'ઈ રાખી એતા પૃછભાગથી કવ કેટલા અરે 


રાત્રિની સમૃદ્િ --૨ ૧૦૩ 


ઊચો છે એ માપી લેવું અતે ગેઝીટિયરમાં આપણા સ્થાનના અક્ષાંશ કેટલા 
છે એ જેઈ લેવુ; ખ'તે ખરાખર હોવા જ જેઈ એ. કવ જે સાંજે ન આળખી 
શકાય તો સવારે પાંચ વાગ્યે ઊડીને આપણુ એના સસાચાર્‌ કાટીશું અત્યારે 
સાંજે ધૂવને માથે એક વાંકોચૂકો /૫/ પોતાના ટાંટિયા ફેલાવીને ઊભે! છે એને 
જઈશું. એના ખન્તે ખભા સરખા ઊંચા નથી. એકાદ આરામખુરશી આપણે 
આજુથી નેતા હોઈએ તેવો આ ર દેખાય છે. અ'ગ્રેજમાં એ નક્ષત્રમ'ડળને 
€ત્રડડાં૦[ઝંદ્ (કેસિયોપિયા ) કહે છે; એને 1.કત'ડ લદ્વાં' પણુ કહે છે. 
- આપણે ત્યાં એતે માટે જૂનું નામ નથી. એક મિત્ર કહે છે કે ઉત્તર યવ તે 
શેષશાયી ભગવાન વિષ્ણુ, અને કેસિયોઈપિયા તે લદ્દમી છે. ખબાળશાસ્ત્રી 
જા'ભેકરે એતુ' નામ પાડ્યુ' શમિ"છ્ઠા. આપણે ત્યાં યયાતિ, શમિ“છા અને 
રૃવયાતીની વાર્તા છે તેમ ગ્રીક પુરાણુમાં પસ્યુ'સ, એન્ડ્રોમીડા અતે કેસિયે.- 
પિયાની વાર્તા છે. પણુ કૅસિયોપિયાને આપણે શસિષ્છા ન કહેતાં દેવયાની 
કહીએ તો શું ખોટું ? દેવોનું યાન, વાહન તે આ આર્‌ાસખુરશી. 


દૃવયાનીને જેઈ ને આપણે પૂવ" તરક વળીશું, કૈમ કે ત્યાં મૃગ નક્ષત્ર 
ઊગે છે. મૃગ નક્ષત્ર આળખવાને જર્‌ા કલ્પનાશક્તિ "વાપરવી બ્નેઈએ. આકાશ 
જાણું કાચનો એક મોટો છુમ્મટ છે. એતા ઉપર એક હરણુ દાડે છે. એના 
ચાર પગતી ચાર ખરી આપણે તીચેથી જેઈ શકવાના. 'ખરીના *ચાર્‌ તારા 
છે. મૃગ ઉત્તર તરક દોડે છે, એના પેટમાં ત્રણુ તારાતું એક ખાણુ છે. 
મૃગતા ચાર્‌ પગમાંતે ઉત્તર તરફતો એટલે કે આગળનો જમણે! પગ ઠીક ઠીક 
ચળકે છે. એને જ આર્દ્ર કહે છે. પાછળના પગમાંથ। ડાખો એટલે કે નીચલે 
વધારે ચળકે છે, એને અગ્રેજીમાં રાયગેલ કહે છે. પાઠ્ળાના ખે પગ વચ્ચે, 
પણુ લગભગ ખાણુ પાસે, તારાનુ' એક ઝૂમખું છે. એ દેડનાર્‌ હરણુનુ' 
પૂછડુ' કલ્પાય. અને આગળના ખે પગ વચ્ચે પણુ જરા ખહાર આડે. આવેલું 
ઝૂસખુ તે માથુ. 

ખરું ન્નેતાં તારાની માહિતી સાથે એની આગૃતિ આપવી જેઈ એ. પણુ 
આપશે એહી આકૃતિ દોર્યા વગર્‌ શખ્દ્ત મારફતે જ ખધુ* સમજી લેવાના 
છીએ. એમાં કહેનાર અને સાંભળનાર ખ'નેની શક્તિની કસોટી છે. 

૨૦-૧૨-૩૨ 


રહ 
રાત્રિની સમૃદ્ધિ-૩ 


ડિસે'બર્‌ અતે ન્નન્યુઆરી વચ્ચેના ટાઢના દિવસ। છે. આ લેખ લખી 
રલો છું ૨૭મીની સવારે પ્રાર્થના પછી પાંચ વાગ્યે. અને વાચકો એનો 
ઉપયોગ કરરે ચોથી તે સેસવારે સવારે. આ ક્ષણે જે આકાશ હુ જેઈ ર્યો 
છું એ જ આકાશ તે સોમવારે સવારે સાડાચાર વાગ્યે આપણી આગળ 
ફેલાયેલું હશે (કેમ કે બધા તારાઓ રોજ ચાર ચાર સિનિટ વહેલા ઊગે 
છે, એ હિસાખે આઠ દ્વિસમાં અડધો! કલાક ગણાય ): પણુ વાચકે! પાંચ 
વાગ્યે આકાશને નેશે તોયે ખહુ | ફેર પડવાનો નથી. ગયે ડ્રેરે કહ્યુ હતું 
તેમ જરા ઉતાવળે પશ્ચિમ દિશા જેઈ લેવી, કેમ કે ત્યાંતી જ્યોતિએ ડૂબવાની 
તૈયારીમાં હોય છે. 


અત્યારે પશ્રિમ તરફ મૃગ નક્ષત્ર આથસવાતી તૈયારીમાં છે. એના પેટના 
ત્રણુ તારાનું બાણુ સરસ ચળકે છે. આ મૃગ નક્ષત્રની ડાબી ખાજીએ એટલે 
જુ સહેજ દક્ષિણુ દિશા તરફ સૌથી ચળકતો તારો વ્યાધને છે, લગભગ ખાણુની 
લીટીમાં એ વ્યાધને જ એક ફૂતરાનુ માથુ' કલ્પી પાશ્ચાત્ય લોકોએ એક 
સુંદર. શ્વાન ન્નેડી કાઢ્યો છે, એ વ્યાધના તારા તળે સહેજ જમણી ખાજી 
ઝૂકતો એક તારો છે એ ફૂતરાતો આગલે પગ. વ્યાધના જ લેવલમાં દક્ષિણુ 
તરફ જઈએ એટલે જે પહેલે ચળકતો તારો જડે છે ત્યાં સધી ફૂતરાતી 
પીઠ છે. એથી જરાક આગળ જઈએ એટલે લેવલ કરતાં સહેજ ઊ'ચે એક 
તારો દૈખાય છે ત્યાં સધી ફૂતરાનુ પૂ૭્ડુ' ટટાર્‌ છે. પૂઠડાના કાટખૂણામાં 
પાછળતો પગ બતાવનાર તારે સહેજે ન્નેઈ શકાય છે. આગલા પગ કરતાં 
પાછળતેો! પગ કાંપકિ ટૂ'કો છે. આ આખા ફૂતરા તરક જેતાં સહેજે કલ્પના 
ચાય છે કે મ્રગ પાછળ દોડતાં એ ફૂતરું પણુ પશ્ચિમ સાગરમાં ભૂસકો મારવાની 
તૈયારી કરી રહ્યું છે તેથી પાછળનો પગ ફ'ઈકિ ઊચો છે અને શિકારના 

છ લીધે પૂહડુ' ટટાર થયું છે. 

આ ડૂતરાનુ પૂ૭ડુ', ફૂતરાની પીઠ, હરણુતો આર્દ્રાવાળા આગલો પગ જ 
ખધા લગભગ એક હારમાં આવી ન્નય છે. એ જ હાર્‌ આગળ ચલાવીએ 
તો બહ્મમ'ડળના ખે તારાઓ દેખાય. આપણે લીટીની વાત નથી કરી, પણુ 
હારની કરી છે. લીટી સીધી હોય છે ન્ત્યારે હાર્‌ ખે થાંભલા વચ્ચે લટકતા 
તારતી પેઠે સહેજ વાંકવાળા હોય છે. 


૧૬૦૪ 
શ 


શત્રિની સપૃદ્ધિ--૩ ૧૦૫ 


ખહમ'ડળના સુખ્ય તારા પાંચ. એમાંનો સોથી નીચલો તો આથમી 
ગયો હશે. આપણી હારમાં આવતા ખે તારાઓના જમણી ખાજુતો છેડે 
સૌથી વધારે ચળકે છે. એનું નાસ બ્હાહેદય છે. અગ્રેજમાં એને કૅપેલ્લા કહે 
છે. વચલા તારાને અ'ગ્રેજમાં નાથ કહે છે, આપણે ત્યાંતું એનું નાસ અચ્િ 
છે (આતી લીટી ઉપર સમાંતર લીટીમાં ષહ્મમ'ડળના ખીજ ખે તારા છે ). 

હવે આપણું જમણી ખાજી વળીને ઉત્તર ધૂવનો તારો જેઈ લઈશેં. 
ઉત્તર કૃવ પકડવો! હવે તો ખહુ જ સહેલો છે. ખહ્ામ'ડળની હારવાળી લીટી 
ખછ્ણહૃદયથી પણુ આગળ ખે'ચીએ તો એ ચૂપચાપ કવ સુધી પહોંચી ન્નય 
છે, પણુ ધ્રુવને પકડવાની એથીયે સરસ યુક્તિ છે. ઉત્તર્‌ તરફ મોટું રાખીને 
જરાક ઊ'ચે જઈશું તો પૂવ"રાત્રે જ્યાં દેવયાની પોતાતી ખુરશી ગોઠવીને 
બેઠી હતી એ જ .હઠેંકાણું સપ્તષિં પત'ગતી પેઠે આકાશમાં ઊડતા દેખાશે; 
ચાર્‌ તારાની એક ચોકડી અને એતી પાછળ ત્રણુ તારાનું પૂઠડુ'. ન્યાં પૃછડુ' 
ચોકડીને અડવા ન્નય છે ત્યાંનો તારો પ્રમાણુમાં ઝાંખા છે. એ જર્‌। દુ.ખની 
વાત ખરી. એનું નામ અત્રિ. ચોકડીના આગેવાન ઊભા ખે તારાઓની લીટી 
જે નીચે ખે'ચીએ તો એ લગભગ ધૂવતે અડવા જય છે. 


ખવ તારો ચોવીસે કલાક એ ને એ ડેંકાણુ હોય છે એમ કહી શકાય, 
અતે એથી જ એતે કવ કહે છે. ( હોકાય'ત્ર હમેશાં એ જ તારાની નજીક 
પોતાનો એક છેડે તાકે છે. ) આ સપ્તષિ'એ કૃવતી આસપાસ ગોળગોળ 
ફરે છે, પણુ આગેતવ્રાન ખે તારાની પૂવ સાથેની લીટી ખગડવા દેતા નથી., 
આગેવાન ખે તારાએમાં ઉપલે પુલહ અને નીચલો કતુતે નામે ઓળખાય છે. _ 
સપ્તપિ'ના પૃછ્ડાના ત્રણુ તારમાંથી વચલો તારો તે વસિષ્ઠ, વસિછની નીચે 
લગભગ અડોઅડ એક નાનકડા તારો છે એને અરૂંધતીનું નામ આપ્યા વગર્‌ 
છૂટકો છે ? હિ'દુઓ પરણે ત્યારે પતિ પોતાની પત્તીને એ અરૂંધતીનું દર્શન 
કરાવે એવો નિયમ છે. ખ'નેના જ્યોતિષના જ્ઞાનની અતે આંખના તેજની 
એમાં ઠીક કસોટી થાય છે. આજકાલનાં પતિપત્ની શું કરતાં હરે ? કો।ણુ જ્ણે- 

હવે આપણે સ્વાતિ અતે ચિત્રાના ખે મોટા તારાઓની શોધે તીકળાશું. 
* સપ્તષિના પૃછડાતો વળાંક જને આગળ જવા દઈએ તો ખૂખ ચળકતો તારો 
સ્વાતિ આપણુને જડશે. એને અ'ગ્રેજ્માં આકટયરસ કહે છે, ર્વાતિની 
દક્ષિણે આપણુ મુક્તાહાર્‌ લ'ખાવીશું તો રૂપાળી ચિત્રા ચળકતી દેખાશે. 
અલારે ચિત્રા અને સ્વાતિ બતે આકાશમાં ખૂખ ઊચે ચડયા છે.:'આ બને 
તારાઓ ઊગે છે ત્યારે એકસામટા ઊગે છે, પણુ આથમતી વખતે ચિત્રા વહેલી 
આથમે છે, સ્વાતિ ત્યાર્‌ પછી આથમે છે. આકાશના તારાએ પરસ્પર અતર 
અને દ્શા કાયમ રાખે છે, ૭તાં એકસાથે ઊગેલા તારાઓ એક જ ક્ષણે ડેમ 


૧૦૬ જવનનો આત'& 


આથમતા નથી એતું રહસ્ય આગળ જતાં આપણે જઈશું. અત્યારે તો 
ખન ખે સોટા તારાએ પૂત ક્ષિતિજ ઉપર ઊગી રલ્રા છે તેમનું દર્શન 
કરી લઈશિં. 

પવ તરક મોડું કરીને ઊભા રહીશું તો ડાળી,બજી લગભગ ઈશાન 
ખૂણે અભિજિત ઊગે છે. અગ્રેછમાં આતે વીગા કહે છે, આપણે એતું 
ખીજીં નવું નામ પાડયુ' છે દ્રશરથ, ગયે કેરે સાંજે આપણે આકાશદર્શન 
ક્યુ હતું ત્યાર અભિજિત આથમતો હતો. આજકાલ સવારે એને ઊગતો 
જેઈએ છીએ, 

પૂવ તરકતું મોટુ કાયમ રાખી આપણે કાંઈક જમણી ખાજી ન્નેઈશેં 
તો ત્યાં કાંઈક લાલાશ પડતો તારો શ્રભિજિત જેટલો જ ઊ'ગો આવેલો 
દખાશે. એનું નામ પારિન્તત છે, પાર્ત્નિતના ફૂલના પેટમાં પરવાળા જેવી 
જે લાલાશ હોય છ તેવી «7 લાલાશ આ આકાશના પારિન્તતમાં પણુ છે. 
સેમવારતે દિવસે ચળ વિશાખા નક્ષત્રમાં હશે તેથી પારિન્નતનતી ઘણીખરી 
શેભા મારી જવાની છે, પણુ એનો ઇલાજ નથી. ચારેક દિવસ પછી કરી 
ઝે જ પારિનતને જવાથી ચ%ને અભાવે એ ખૂખ ખીલશે. આ પારિન્નતની 
આસપાસ ઉપરતીચે બે ઝીણા તારાએ છે. પગના ખાણું જેટલા કૈ શ્રવણુના 
ખાણુ જેટલા એ સીધી લીટીમાં નથી, જરાક વાંકા છે; પણુ તેથી કાંઈ 
એછા શોભતા નથી. આ ત્રણુ મળી ન્યેદા નક્ષત્ર થાય છે. 

દક્ષિણ તગ ત્રિશ'કુ અને એતો પુરોહિત આજકાલ સરસ ચળકે છે. 
બન્તે મળીને સધત' કોલ થાય છે. પણુ અત્યારે એતી વાત છોડી દઈ એ. 
જયવિજય ખર્‌ાભર ઉપર આવ્યા પછી તેમતી સાથે જ ત્રિશ'કુતે આળખીાશું. 


૩-૨-૬૭ 


નિ 
દૈવાત્ુ' કાવ્ય-૧ 


જ 


સાખરમતી જેલમાં દક્ષિણૂ'ત્તર સઈ જઈ તે આકાશ જ્નેવાતી કેટલી મનન 
આવે છે જાણે હોજમાં તરતા પડ્યા છીએ. જેલની દીવાલો એ હોજને 
કિનારો છે. પગતા અ'મૂદા તરફ નજર સામે અચળ કવ વિરાજમાન છે; 
ત્યાંથી જમણી બાજુએ શીંગડાના બતાવેલા ખડિયા જેવો ધૂવમત્સ્ય ઊભે 
છે; અતે સપ્તષિ તો પાતાના ચક્કરમાં ઉપર્‌ સુધી પહોંચી નીચે ભ્ૂસકવાની 
તૈયારીમાં છે. ી હ 

પણુ રહો ! સપ્તષિ" હજી ધણા વખત ત્યાં જ રહેશે; પણુ પેલા ગરુ 
શુક્ર આથમે છે એમને જલદી જલદી પ્રણામ કરીએ. કેવી સુ'દર્‌ ન્નેડી ! ન્નણે 
મોતીને મળવા હીરે આવ્યો છે, અથવા નહી; સુરગુરુ અને અસુરગુરુ દૂર્‌ દૂરના 
૧'તરા છોડી દઈ છેલ્લી કુસ્તીમાં ખ।ાથ ભીડવા તૈયાર થાય છે. અ'તે વિજય 
જાતો! થશે એ વિષે હવે શકા રહી નથી. કાલે ડે પરમ દિવસે એમની યુતિ 
શવી જેઈ એ. યુતિ વખતે શુકાચાય* ગુરુ કરતાં ઊ'ચા આવેલા દેખાશે, પણુ 
એને! વિજય ક્ષણિક છે. ગુરુ પોતાનુ સ્થાન છેડે એમ નથી, ભીમ અને 
જર્‌ાસ'ધના મલ્લયુદ્દ જેવુ” આ યુદ્ધ જેવા એક તરફ બહાહેદય ચિત્ત દઈને 
ઊભુ” છે અને ખીજ તરફ અસ્ત થચેલા મગને છોડી દઈને આર્દ્રાનામધારી 
રુદ્ર લાલ આંખે નિહાળી રહ્યો છે. 


ખહ્દામ'ડળ આખુ દેખાવું જેઈએ, પણુ અઢાર લીમડાનાં પાંદડાં આડે 
આવ્યાં છે એટલે “ કેપેલ્લા' ને પડખેનાં ધેટાંતાં'એ ખચ્ચાં જ દેખાય છે. 

ખછામ'ડળ એ મારે મન તો હસેશાં ખીચડીતું વાસણુ જ છે. આથમે છે 
ત્યારે અદર કડછી નાખીને અ'દરતી ખંધી જ ખીચડી જાણું ખહાર્‌ કઢાય છે. 

આથમ્યા; એ ખધા જ આથમ્યા. સ્દ્ર, ગુરુ, શક, કેઈ રહ્યું નથી. 
હવે પશ્ચિમ આકાશમાં પુતર્વસુતી એકલી હોડી તરે છે. પુનવષ્સના ચાર 
તારાને પલ'ગ ખનાવવા કરતાં હું તો પ્રશ્નનથી શરૂ થતી છ તારાની હોડી જેવી 
કમાન છે તેને જ વધારે સુ'દર ગણુ' છું. અને “ડેસ્ટર્‌? ને “પોલોકસ ? ને એ 
હોડીનું પાળતુ સુકાન કલ્પું છું. એ હોડી દક્ષિણુ તરક પ્રયાણુ ડરે છે. હોડીમાં 
ચડવાની વ્યાધનતી ઉમેદવારી નિષ્કૂળા જવાની છે. મૃગતી પા૭ળ દોડવું” તે 


જ૦છ 


ઇન 


૧૦૮ જીવનનો આન" 


પુનવસુતી હોડીમાં ચડવાની આશા રાખવી આ બે લોભ રાખવાથી ખીચારો 
ત્યાં ને ત્યાં જ રલ્દો છે. એકેમાં સફળ થયો નથી. ખાવાના ખેઉ ખગડયા. 
ર ક જો 

પેલાનુ' સાચુ" નામ કયું ? પુષ્ય કે તિષ્ય ? લ'કાનો મહાવ'શ વાંચુ છું 
ભારે તિષ્ય નામ ગમે છે; પણુ આકાશમાં નને છુ ત્યારે લાગે છે કે એ 
તિષ્ય તો નથી જ. પણુ પુષ્યને ખદલે પુષ્પ હોવુ' જેઈ એ. પુનવ'સતી 
નૌકામાં ખેઠેલી કોઈ અપ્સરાએ ઉપર્‌ ઉછાળેલુ' અને ત્યાગતે લીધે ખ'ડિત 
થયેલુ' એ મ્લાન પુષ્પ છે. 

હવે આપણુ આશ્લેષાને વટાવીને મધા તરફ આવીએ. મધા એટલે સિ'હ 
રાશિતો પ્રાર“ભ. આકાશમાં તો કેમે કરીને સિ'હની આકૃતિ ખનતી નથી, પણુ 
વેદ્તુ' વચન* યાદ આવે છે. સ'સ્કૃતમાં ત્યારે શુ' એ સિહતુ' પરાકમ હશે ? 
આપણા સપ્તષિષ્આએ હમેશને માટે મધા નક્ષત્રમાં રહેવાતું કેમ પસદ કર્યું” 
હરો? મધાના પાણીમાં નાહવાની સગવડ બજ્નેઈ ને ? 

પણુ આટલી વારમાં સપ્તષિ* ઊતરવા માંડયા અને જેલના નવના 
ટકોરા થયા. કહે છે કે મધાતો ચથોગતારો ખલાસીઓને માટે ખહુ મહત્વનો 
છે. આકાશના ચાર રાજમાનો તે એક છે. મધા એટલે દાતરડુ' એ તો હવે 
મગજમાં ઠસી જ ગયું છે. એના હાથાને છેડે ખે દોરીઓ ખાંધી છે. ખ'નેને 
છેડે એકએક ફૂમતું છે. એક પશ્ચિમ તરક ઊડે છે અને ખીજું નનણે દક્ષિણુ- 
પશ્ચિમ તરફ ઊડે છે. અને એ બે ફૂમતાં વચ્ચે ખરાખર સીધી લીટીમાં એક 
ઝાંખો તારે પોતાનું અસ્તિત્વ પ્રગટ કરવું કે ન કરવું એની શ'કામાં ઊભે। છે. 

ચાલો હવે' આપણે ખબ-તે પ્રાલ્ગુનીઓનો પરાસષ લઈએ. એ ચોરસ તે 
ન જ કહેવાય. ઉત્તરા દ્રાલ્ગુનીની પેલી ચળકતી તારા રૂપગવિ'તા થઈ, ન્ને 
સ્થાન પરથી ખસી ન હોત તો એ ખાસો ચતુષ્કાણુ થયો હોત. પણુ જાણે 
પોતે ખરાખર્‌ સ્થાન ૫૨ છે તે પોતાની સખીઓનો જ વાંક છે એમ ટગરટગર 
તે આપણા તરક જેયા કરે છે. સ્રીઓ સાથે ધ્લીલ શી ? એતુ' અગ્રેજી 
નામ “ડેતેખોલા ' મૂળે ત્રીક કે અરખી? 

હસ્તને જનેવા માટે માથાને તાણુ આપવા કરતાં ક્રમભ'ગને। દોષ વહોરી 
લઈને આપણે પ્રથમ સ્વાતિને જ જેઈ લઈએ. તેતે ' મે* પહેલવહેલી 
નવસારીમાં જેઈ હતી. ત્યાંના પ્રદશશ'ન આગળના મેદાનમાં ચળકતી હતી. તે 
દિવસથી એણે મારી સાથે કેટલીયે મુસાફરી કરી છે. એ કાશ્મીરમાં પણુ 
આવી હતી; અને લ'કામાં પણુ એણુ મને દશન દીધાં હતાં. 


* સઘાયુ માવો દન્યન્તે, 


રવલેોું કાવ્ય-૧ ૧૦૯ 


દ 


ચિત્રા તો મારું જન્મનક્ષત્ર. ક્ષણેક્ષણે' રગ બદલવાની સ્વાતિતી કળા 
ચિત્રામાં નથી. એને તો એક જ તેજ હમેશને માટે ધારણુ કરવું છે. 

જ્યાં સુધી જ્યોતિષના ગાલમિતિ ગણિતનો 'ખ્યાલ ન આવે ત્યાં સુધી 
આ ઝોાયડાતો ઉકેલ જડતો નથીઃ ચિત્રા ને સ્વાતિ સાથે જ ઊગતાં છતાં 
ચિત્રા જલદી આથમી કેમ જતી હુશૅ ? ખરુ" જતાં બૂવથી ચિત્રા વધુ દૂર્‌ 
હોવાથી એને જ આકાશને વધુ માગ કાપવો પડે. _ 

પણુ સ્વાતિ તળે લટકતા આ ફિરીટતું શું કરીશુ? એના સાત 
તારાઓ માં કોહિનૂર જરાક આગળ ખેસાડયો છે એ ઘડનારની કુશળતા ખતાવે 
છે. છેક માથા પર રહે એના કરતાં સહેજ કપાળ તરફે ઝૂકે તો! વધારે 
ઉઠાવદાર દેખાય જ. આ કિરીટને કોતે માથે મૂકી દઈશ] ? જેતે માથે, 
મૂઈીએ તે આકાશની રાણી થાય. અત્યારે પાસે ઉમેધ્વાર્‌ તો બે જ છેઃ 
* ચિત્રા અતે સ્તાતિ. સ્વાતિ કહેશે કે તેજ તો મારું જ કહેવાય. હું નમ્રતાથી 
એતે કહીશ, માટે જ સુષ્ટટ વિના તારું ચાલી શકે એસ છે. હું તો એ સુકુટ 
સારી ચિત્રાને જ આપું. 

પણુ હવે દિશા ફેરવીને ઉત્તર તરક માથુ કરીને ચિત્રાનું સીધું દર્શન 
કરીએ એ જ ખર્‌ાખર છે. હસ્તતી આટલી સુંદર્‌ અતે સપણ આકૃતિ હોવા છતાં 
પેલા બ'ગાળીએ ' ભગોલચિત્ર 'માં કેવી ભમરાળી આપૃતિ ચીતરી છે ? પેલો તીચે 
અ'ગૂદો છે : ઉપર્‌ તજ”તી, મપ્યમાં અતે અનામિકા છે; અને કનિષિકાએ 
જેમતેમ સ્થૌન મેળવ્યું છે. ચિત્રલેખાએ તેન્નેર્સમાં પોતાની પાંચે આંગળીઓ 
બોળીને શ્માકાશના ફલક ઉપર પોતાનો પ'ન્ને મુદ્રિત ક્ચો અને તે હસ્ત થયો. 
હસ્ત ઉપરથી એનું હાથિયો નામ પડે એમાં આશ્ચય નથી થતું; પણુ પશ્ચિમના 
લોકોએ એને કાગડો શી રીતે ખનાવ્યો એ તો કલ્પનાતી બહારની વાત છે. 

સાવ દક્ષિણુમાં ત્રિશ'જુ સ્વગે* ચડવાની મથામણુ કરે છે; પણુ એનાં 
ભાગ્ય જ એષા; એતે તો દૂરથી જ સ્વર્ગ'ની ઝાંખી ટરી નીચે ઊતરવું 
પડે છે. સ્વર્ગના દ્ાર્પાળ જયવિજય ગેમને દિલાસો આપે છે. પણુ અત્યારે 
તા તાજેતરમાં જુવાન થયેલો પીપળા ગએ બ'તેતી આડે આવે છે એટલે 
આપણે એમને છૌડીને વિશાખાને ખારણુ પહોંચી જઈ એ. 

વિશાખાનું જે નૂનું નામ રાધા જ હોય તો એ ક્રોણે ફેરવ્યું? શા 
માટે ફેરવ્યુ ? ટયા ૧ક્ષતી એ ખે શાખાએ છે ? એ ખધુ કેણુ કહી શકે ? 

ર જર ન ર્ર" 


થાભે।, થોભો ! આ દીવાલ પરથી વૃશ્ચિક ઉપર આવે છે. અનુરાધા 
તો! પૂરી ઉપર આવી. ૨શ્ચિકના પેટમાંથી પ્રવાલ જેવો! ચળકતો પારિક્નત 
પણુ ડોકિયું કરે છે. પણુ ઊગતા ૬૧થિકનું દર્શન ઝોણુ ફરે ? એને તો સવારે 


૧૧૦ જીવતનેો  આન'ટ 


દસખોલીવાળા મકાન ઉપર આડે પડેલો જ જેવાની મનન. એટલે અત્યારે 

તો આ દિવોતુ વિસ્તરેલું સુંદર્‌ કાવ્ય અહી' જ સમાપ્ત કરી કાવ્યાન'દમાં 

નિમગ્ન થઈશું અને નિદ્રાદે્વીને કહીશું કે પોતાના સ્વભાવને અતુસરી એ 

ચૂપચાપ ગમે ત્યારે ધેરો ઘાલે. નિદ્રાદેવીને છડેચોક આવતાં આટલી શરમ 

શાની ? એતું સામ્રાજ્ય તો હકનું છે. પણુ નહો; ઉધાડી રીતે એ નહો જ 

આવે. એનો ખધેો આન'૬ આપણુને છેતરવામાં જ છે ! 
ત્ર ત્ર 


ક, 
ન્ન 


ત્યારે શું આ બધા તારાઓ આકાશના દેવો હશે ?, મતે લાગે છે કે એ 
રૃવાનાં આસન છે. કોઈનાં મોટાં તો કોઈનાં નાનાં. દેવો કે!ઈઈ કાળે સૂએ નહીં 
એટલે એમને પથારીની શી જરૂર ? આસન ઉપર ખેઠ્ાં ખેહાં પરમાત્માના વૈભવતુ 
ગાન કરતા હશે અને અન'ત કાળની ગણુના કરવાને પ્રયત્ન કરતા હશે. 

રાત શી રીતે વીતી ગઈ તેતી ખખરે ન પડી. અતે અત્યારે તો 
વૃશ્ચિક દસખોલી પર્‌ આથમવા આવ્યો છે. હળ જમીન ખોદતું હોય એવું 
એતુ માથુ ત્રાંસું છે અને એતુ' પેટ જ્યેછાનું' ખતેલું છે. 

ત્રણત્રણુ તારાતી શોભા આપણુને ત્રણ ઠેકાણે મળે છે : પગના પેટમાં 
ધશિત્રિકાંડવાળા ખાણુતી; ૬શ્ચિકના પેટમાં જ્યેદાતી; અને આ માથે આવેલી 
આકાશગ'ગાતે કિનારે માખાપની કાવડ લઈને ઊભેલા શ્રવણુની. શ્રવણુ કેવે 
નાક સામે આકાશમાં લટકે છે ! અને ઉપર જરા ઉત્તર તરફ નજર ફેીએ 
એટલે અભિજિત તૈયાર છે જ. અભિજિત એ જ દશરથ એમ મતે કેમ 
થાય છે ? શ્રવણુ નક્ષત્ર એતુ ખાણુ છે એવા ખ્યાલથી ? પરતુ અહી' એ 
કલ્પનાતે જવા દઈએ. એને માટે તો રામાયણુમાં પુરાવો ખોળવે! પડસે. 
પણુ પેલે! પાટલવણી પારિન્નત, પેલી આથમતી સ્વાતિ અને આ દશરથ ર્‌ાન્ન 
અભિન્તત ત્રણુનો કેવો સુ'દર્‌ અને વિશાળ ત્રિકોણુ થાય છે ! આ અભિજિતની 
જમણી ખાજીએ શોરી -- હુડર્યુ લિસ પથરાયો છે, જ્યારે ડાખી ખાજુએ 
આયકાશગગગામાં ચાંચ ખોળતું હસ પક્ષી છે. 

પણુ એને ઊડવા દઈ આપણે ફક્ત સત્તાવીસ ઠે ઓગણુત્રીસ દિવસતી 
આકાશતી પ્રદક્ષિણા કરનાર ચદ્રતુ' અને છેક એઓગણુત્રીસ વષે” પોતાની પ્રદક્ષિણા 
પૂરી કરનાર શતીચરતનુ' દશન કરીએ. શનિની કાળાશ પૃષ્ણુપક્ષમાં ચદ 
સાથે કેટલી ભળી ન્નય છે ! 

હવે તો ૬ૃશ્ચિકતો ફક્ત ડખ જ દેખાય છે. પણુ એનો ડોળ તો 
જીઓ ! ડ“ખતા એ ખે તારા ન્યાં ભોંકાયા ત્યાં તો વેદના જ વ્યાપી 
રહેવાની. પૂર્વાષાઢા અને ઉત્તરાષાઢા એ ડ'ખતો માર ખચાવવા જીઓ કેવી 
પોતાની શ*તને ખચાવે છે. 


'“રવોનું કાવ્ય -૧ ૧૧૧ 


પેલો અટ્લો અજર્દ આગ્તેય દિશામાં ઊગ્યો. એતુ' એકાકીપણું એ જ 
એની ખૂખી છે. પૂર્વા ભાદ્રપદાની લીટીમાં દૂર દક્ષિણુમાં જઈ ને બેઠે છે. એ 
રિસાયો છે કે તપ કરે છે એ કેોણુ કહી શકે ? અન્તે કૂવને જ પૃષ્વું પડશે. 

પૂર્વા ભાદ્રપદાને માથે ઉપર્‌ ચડાવેલા બે હાથ જેવા ખે તારા દેખાય 
છે એ આથમતી વખતે જ મન્ના લાગે છે. અત્યારે એનો આકાર ગળણી 
જેવા પણુ નહી' કહી શકાય. પૂર્વા ભાદ્રપદા અને ઉત્તરા મળીને સુ'દર ચોરસ 
થાય છે. એને “સ્ક્વેઅર ઓફ પેગૅસસ? કહે છે એટલું જણુતા છતાં એ 
પેગૅસસ ધેડાતી વાર્તા મને યાદ નથી એ કેટલી દુઃખતી વાત ? આ ચારમાંથી 
ત્રણુને જ લઈ ને પાંખવાળા ધોડાનુ ખતેલુ' ચિત્ર માત્ર હજ યાદ છે. 

અટ્ટલાથી પણુ દૂર દેખાતો પેલો દક્ષિણુ તરફનો તારો કેણુ છે ? 
યમુના કે યામમત્સ્ય ? અત્યારે એતો નિર્ણય કરવા નહીં બેસીએ. અગસ્ત્યની 
હારમાં એ ઊભે। થશે ત્યારે એતી વાત. 

હવે પહેલાંતી પેઠે - દક્ષિણુ તરફ માથુ કરીને વિષ્ણુતું' પ્યાન ધરતા 
કવને દરી નમસ્કાર કરીએ. 

હીરાલાલભાઈ કહે છે કે યુવ તે જ વિષ્ણુ અને કૅસિયોપિયા તે લદ્યમી. 
પણુ મે* કૅસિયાપિયાને દેવયાની ખનાવી છે એતુ શું ? દેવા જેના ઉપર્‌ ખેસીને 
કરે છે એવી એ આર્‌ામખુરશી દેવયાતીને નામે જ પ્રસિદ્ધ થવી જ્નેઈ એ. 


સપ્તષિનના તો હવે ફક્ત ત્રણુ જ તારા દેખાય છે. એ ચિત્રશિખ'ડીને 
પિચ્છભાર છે. સપ્તષિને મોર્‌ ખનાવનારનો કલ્પનાશક્તિ ભારે હોવી જેઈ એ. 

સ્વાતિ હમણાં લીમડાનાં પાંદડાંમાં અલોપ થશે. ન્યાં સુધી “ એન્ડ્રોમીડા * 
ઉપર આવે નહી ત્યાં સુધી “ શૌરી 'તુ પ્યાન ધરીને જ ખેસવું જઈ એ. આ 
શૌરી --“હકચુ“લિસ? -- મોરે! કે “ઓરાયન? મોટો ? એમ તો આ શૌરીનું 
કશું મહત્તત નથી. પણુ આપણો સર્જ દોડતો દોડતો એ શોરી તરષૃ ય 
છે એવું ન્યોતિધરોએ નકી કયુ” ત્યારથી એતું મહતવ વપ્યુ છે. ચ" 
પૃથ્વીની આસપાસ ફરે, પૃથ્વી સૂરજની આસપાસ કરે, સૂરજ શોરી ઉપરથી 
નક્કી થાય એવા કોઈ અજ્ઞાત તારાની આસપાસ પૂરે | આમ કયાં સુધી 
ચાલવાનુ ? પેલી સસ્કૃત કહેવત યાદ આવે છે : સિિમગિજ-શિોવ્યસ્તિ” 
તર્હામછપ્યસ્તિ રાઘવ ।* ભગવાને ટૂ'કામાં કહી દીધું કે : સાસ્સ્યસ્સો વિસ્તરસ્થ મે । 

૧૬--૫-*૩૦ 

જિમી એ મોર્ટાવહાણા ગળો જનાર એક માછલી. એને ખાઈ ન્નય તે તિમિ'ગિલ. 


એને ખાનાર તિમિ'ગિલગિલ પણ્‌ હેોચ છે. અને તેને ગળી ન્તચ એવી રશાધવ નામની 
માછલી પણુ હોચ છે. 


જ૧૪ જીવતનોા આત'&ટ . 


ઘણી વાર્‌ છે એવું જનેયા પછી એક ખાજીએ આન'દ થાય છે કે પ્રિયજનને 
થોડોક વખત વધારે મળાશે અને ખીજી તરફથી વિદાયની વસમી ધડી લ'ખાતી 
ન્નેઈ એ તાણુ સહન નથી થતી. હવે એ ગાડી ન્નય અને છૂટા પડવાના 
છીએ તો ઝટ પડીએ તો સારું એવું થાય છે. બીન્ત' કામા પણુ નથી હોતાં 
એમ નહી, એટલે ઊભા રહેતાં આનદ અતે અકળામણુ એકીસાથે અતુભવાય 
છે. બરાખર એ જ ન્નતતી લાગણી ધવુષ્ય લાંખો વખત સુધી ટકયાથી મનમાં 
ઉદૂભૂત થઈ અને ખીંજી તર્ક પ્રાથ'-તાતો સમય થઈ રહલો હતા તે ન ચૂકવાની 
ઇતે”્નરી પણુ ખરી. 

છાધતુષ્ય માણુસતે કેમ ગાંડા ળી દેવુ હશે? સાત રગ તા જ 
ત્યાં જોવા મળે છે, અને વતુળ તો આખા ક્ષિતિજ ઉપર હમેશાં પડેલુ 
છે; પછી આ ઇધનુષ્યમાં એટલું આકષ'ણુ, એટલું કાવ્ય, એટલી ણ 
કયાંથી આવી હશે? એને જેઈ ને અથવા જેવાને ખધા જ કેમ ખાળક 
અતતા હરે ? 

પ્રાથનામાં આ ખધા આનદ સાથે ઈશ્વરતું સ્મરણુ વણી દીણું' અને 
આન'દ સાથે પ્રસન્‍્ન-શાંતિ અતુભવી. 

૨૦-૫-૩૦ 
ગ 


ચજ્રતી શોભા રાતે એટલી ખધી હોય છે કે દહાડે એને પ્યાનપૂવ*ક 
ન્નેવાનું મન જ નથી થતું. અતે જેને એના તરફ નજર ગઈ તો અકસ્માત્‌ 
વિલાસ-ચતુર્‌ પણુ ગરીબ થયેલા ચારૃદત્તનું સ્મરણુ કરાવે છે. આજે સવારના 
નવ વાગ્યે પરિક્ષીણુ ચ%્રલેખા નજરે પડી. દીવાલની બાજીએ હુ સતો હતો 
એટલે સયનાં ઉમ્ર કિર્ણુતી આંખ ઉપર્‌ અસર થતી ન હતી. ઢટેલ્સ્ટોયતી 
કેળવણીની મીમાંસાનું ચિ'તન કરતાં કરતાં ચ%્લેખાએ પ્યાન ખે'ચ્યું. ચ'દ 
નજરને ફ્િકોો ન લાગ્યો. ખટાશથી ઉજ્જવલ ફરેલા ત્રાંબાના રગ અને 
તેના ચળકાટની શોભા કરતાં ચ"્રલેખાની શોભા વધારે હતી. તેમાંયે જે 
કોર્‌ સાવ સૂરજ બાજીની હતી એના લાવણ્યનતી તો રાતનો ચદ્ર પણુ 
અદેખાઈ કરે. ચ આના કરતાં નાનો હોત તોયે ન શોભત અને મોટો 
હોત તોથે ન શેભત. એનાં બે બાજુનાં શીંગડાંતી અણીએ સહેજ અસ્પજ 
હોવાને લીધે રસિક જનોનાં મમપ્રચન જેવી લાગતી હતી. આવા ચ%ખ'ડને 
ભાંગેલા ઈંડાની ઉપમા કોઈ આપે તો અન્નાહારી હિ'દુને ર્સહ્ષતિ જેવું 
લાગે. ચજ્લેખા આના કરતાં પાતળી હોત તો ઉતારેલા નખતી ઉપસા 
આપી શકાત, એ પણુ આપણા લેકે અભદ્ર જ ગણુ કૈમ કે ઊતરેલા 


'રવેપું કપ્વ્ય-૧ ૧૧૫ 
વાળ કે નખ શખતી પેંટ અસ્પૃશ્ય જ ગણાયા છે, આવો વિચાર ડરતો 
હતો એટલામાં મતે સ્મરણુ થયુ કે નાનપણમાં મારે માટે સોનાની કલ્લી 
કરાવવા માટે સેતું ખરીઘુ' હતું. એને ચ% જેવો જ કુલડીનો આકાર હતો. 
માત્ર અ'દરની ખાજીએ એ ખરઅચડી હતી. પણુ ખહારના ચળકાટમાં ચદ્ર 
કરતાં જરાયે ઊતરતી શોભા ન હતી. ચ“ જેઈ તે આજે એતુ કેટલે વષે 
સ્મરણુ થયું ! છેલ્લાં ત્રીસ વરસમાં એ સોનાનું સ્મરણુ યયાતું યાદ નથી. 

ત્યારે શું સાચેસાચ આપણે કશું ભૂકી જ જતા નથી ? ન્નેયેલું 
અતુભવેલું બધુ” કયાંક દટાયેલું રહે છે તે પ્રસંગ આવ્યે પાપપષુણ્યની પેઠે 
ઊસુ” થાય છે ! તો તો સ્વગમાં કોઈ સ્તતત્ર ચિત્રગુપ્ત કે એના ચોપડા 
હોવાતી જરૂર નથી. દરેકતુ' ચિત્ત એ જ ચિત્રગુપ્તનો ચોપડા. ચ'દ્રને જેઈ ને 
જે પાંત્રીસ ચાલીસ વરસ પહેલાંતી વાત યાદ આવી તો સરજનહાર આગળ 
ઊભા થઈશેં ત્યારે શું શું યાદ નહીં આવે | 


દહાડે દૂરબીન લઈને કોઈએ ચ'દ્રવનો પૃછભાગ તપાસ્યા છે ? એના 
ખાડાટેકરા અને સમુદ્ર દહાડે કેવાં દેખાતાં “હશે ? નાનપણુમાં ખેલગામની સરદાર્સ 
હાઈસ્કૂલમાં ભણુતો હતો ત્યારે એક મોટું દૂરબીન વાપરવાને મળતું. 
કેટલીયે રાતો હાઈસ્કૂલના બાંકડા ઉપર્‌ સઈ ને ગાળી છે. ત્યારે ચજ્ધબિબ 
દહાડે નિહાળવાતુ' કેમ ન સૂઝયુ' ? જેલમાં આજે દૂરખીન કયાંથી આણીએ ? 
હૈ રજનિનાથ ! હવે તારી ઉપાસના આ ભવે તો શકય નથી. એટલે ભક્તિથી 
ડેવળ એક નમસ્કાર પાઠવું છું તેટલાથી સ'તોષ માનજે, તારાનાથ ! 


આખી રાત તારાઓએ ચમક્યા કયું”. કેટલી સુ'દરતા |! જેમ દેવો 
મરતા નથી, અપ્સરાઓતુ' લાવણ્ય મ્લાન થતું નથી તેમ તારાઓની તાજગી 
પણુ વાસી થતી નથી. ડે 

ક ન્ડ ન્ન 

ખે ગ્રહો વચ્ચે કેટલું બધું અ'તર્‌ | અને એ પણુ અદલાતું ! તારાઓ વચ્ચે 
તો એથીયે કેટલું બધું અતર ! પૃથ્વી અતે સૂરજ વચ્ચે જ ૯ કર્‌ા્‌ડ ર૦ 
લાખ માઈલનું અ'તર છે. અ'તર એટલે નયુ પોલાણુ. ન્યાં ત્યાં પાલાણુ જ 
ભરેલું છે. અને તાં મૂરખ લોડે આ વિશ્વને જડ કહે છે! આ અન'ત 
આકાશમાં જડ વસ્તુ એટલી ખંધી ઓછી છે કે કરોડે માઈલ ખોજતા કરીએ 
ત્યારે એકાદ કટકો જડી આવે. સહરાના હક્તરો માઈલના ર્ણુમાં પાંચ દસ 
નાળિયેરનાં છૂટાંક્વાયાં ઝાડ મળવાથી કેઈ એને જગલ કે મહાકાંતાર કહેતુ' 
નથી; એવી જ રીતે આ વિશ્વને પણુ કેઈઈ જડ કહી ન શકે. વિશ્વ એટલે 
સનાતન શાંતિનું અન'ત પોલાણુ. એ પોલાણુનો વિસ્તાર ખર્‌ાખર્‌ પ્યાનમાં 


જ 


૧૧૮ જવતનેો આનદ 


ડૂબી ગઈ એમ આપણે જેમા જ કરીએે છીગે અને ડોણયુ કેટલી ટઈી રછે 
છે એ જેઈને એક ગઝેકતી કદર કરીઝે છીગે. અતે ત્તયારે સુગ્જ ઊગ્યા 
૭તાં શુક પોતાનું મોહુ' શજળુ' રાખે છે ત્યારે એતી બહાદુરી વિષે અસાધારણ 
આદ- ઉત્પન્ન થાય છે, 

સુર્યાસ્ત પછી ઝોધી ખરાખર ઊલરયા આનદ હોમ છે, સય ગમો એટલે 
આકાશ ચાંલ્લા વગર્ના વિધવાના કપાળ જેવું ચામ છે. વાદળાં ન હેય અને 
સ'પ્યાતી રક્તિમાં ગોછી થઈ ગઈ હોય ગેટલે આડાશ તર જેવાતુમે મત 
ન થાય. (આજે ગ્યમાસતી રાત છે ગેટલે ચળનું સ્મરણ કચાંધી જ થામ? 
સરજ ગયો એેતી માથે ગજ પણુ ગયે]. રલ. સમેન્ટ-ગપ જ. ) પછી સ્‍તૃરતાથી 
આપણે દેવાના આ દર્બાગ્માં કોણૂ કેય પ્રવેશ કરે છે જોતી રાહ નેપ એ 
છીઝે, આ સ્તર્ગના દેવો! કમાકધી આવીતે પોતાને સ્થળે નથી વિરાજમાન 
થતા પણુ તમાં છે ત્યાં જ છતા થાય છે. ઝેમનું રુવારતા અલોપ થવું અને 
સાંજના હતા થવું ઝો જેઈ તે જ જતા લોકોને તિરસ્કરિણી વિવ્વાનો "માલ 
આવ્યો હરશે. 

ગમે તે સાંજ હોય. શક ગેરટાજર ન હોય તો પળેલવણેલું દશન 
ધવાનુ' માન ઝોન” જ. તપામ પછી 27 બીશ્તગોનુ' પ્રાગ#થ ચાય, નાનપાગુમાં 
કોકે કહેલુ' કે સાંજે એક જ તાગ દખાય જે અશભ છે એટલે તરત ળાજતી 
રોધમાં આંખો દોડ્યા જ કરે. પરિગામે તમાં તારા નથી ત્યાં પણુ દેખાયાનો 
ભાસ થાય. આજે શુ# સાથે પુતવ'સના પ્રશ્નન દર્શન છથી પહેયું થડું 
જેઈતું હતું પણુ એ વાદળાંમાં ૮'કાયો હતો. માધે એક તાગ દેખાતી હતી. 
ખે મઘાતી છે કૈ કફાલ્ગુતીની ગેના નિર્ણય ન થાય, તાગના તેજથધી એમને 
ઝોળખવા અશકય નથીં પણુ સાંજે ગે કસોટી કામ નઘી આવતી, સયના 
તેજમાં પણુ તારામોને ઝાંખા પાડવાની શક્તિ હેય એટલે નશ જરા પૂર્વા 
તરક દોડાવી. ત્યાં સ્વાતિમે દર્શન દીધાં. ચિત્રા કહે હું હાજર ખું હો ! પુ 
સ્ત દેખાય ની. યિત્રા-સ્વાતિ જનેયા પછી પેલી તારા મઘાના દાતરડાની 
એ વિષે શ'કા ન રહી. ધોડા જ વખતમાં કાલ્મુતી ( ડેનેબોલા ) એ મિત્રાન્સ્વાતિ 
સાથેનો પોતાનો સુદર મિકોણુ પરો કર્યો. આ તારકત્રયીનો આન'દ નિહાળતો 
હતો એવામાં મઘાની ત્રણુ તાગાએગે એક કાટપખૃષુ-નિકેણુ કરી બતાવ્યો, 
મઘામાં એવા ખે કાટખૂગા પાસે પાસે પડેલા હેય છે. અથવા ખે કાટખૂણા 
એકબીત્ત ઉપર્‌ પડેલા હોય છે એમ કહીએ તો ચાલે. 

હવે તો કાલ્ગુતીના ચોર્સમાંથી કણુતી ખે તારાઓ દેખાવા લાગી 
અતે હસ્તતી ખે આંગળીઓ પ્રગટ થઈ છે. હવે તો અગૂંડે પણુ કલ્પનાથી હું 
જેઈ શક છું. સ્વાતિ પૂછે છે કે કિસિટ પરતો પેલે કોહિનૂર જેમા ? 


રવોાનું કાવ્ય -૧ વ્વ્હ 


જાહિનૂર નનેતાં જતાં જાણુ પારિન્નતના ઝાડતે ફૂલનો ખહાર આવ્યો 
હોય તેમ આકાશમાં કેટલીયે તારાએ એકસામટી દેખાવા લાગી. કોઈ પરદેશી 
સામ્રાજ્યનો અસ્ત થાય અને પછી દેશના ક્જત્વવાન લોડો પોતપોતાના 
પર્‌ાકમતોા પરિચય અનાયાસે બતાવતા ત્નય તેમ અસ'ખ્ય તારાઓ ન્યાં 
જીએ ત્યાં ચળકનત્ના લાગી. સપ્તષિ" આવ્યા. હસ્ત આવ્યો. પુનરવસુતી હોડીને 
પૃષ્વશ દેખાવા લાગ્યો. હવે ક'ઈ ખેસી રહેવાય ! આંખોએ કલ્ુ', પગે માન્યું 
અને અમે દશ'તે ઊપડ્યા, એ પેલો દક્ષિણુ તરફનો પીપળા, જે આખો 
દિવસ પોતાનાં પાંદડાં દ્દારા ખોલાવી ખોલાવી આન'દ દે છે. એ હવે વેરી 
થયા છે.* એ ન હોત તો સ્વર્ગના દ્ાર્પાળ સમા ખને જયવિજય ખરાખર 
દખાત, પણુ પીપળતી ઘટા ખહુ ભારે નથી એટલે ખેમાંથી એકે તો દશષન 
દીધાં. ત્રિશ'કુના ત્રણુ તારાઓ છાપરા ઉપર મોભનાં નળિયાં બેસે એવી રીતે 
અરાફ ઉપર્‌ ખેઠા છે. અને ખે હાથ ઊ'ચે ફેલાવ્યા હોય એમ એમના ઉપર્‌ 
એ તારાએ ચળકે છે. 

શ્ર 2 ન્ન 

હવામાંથી કેઈ ,તવી સુગંધ આવે એટલે માણુસતી સ્મરણુશક્તિ એ જ 
કતતી સુગધ કચારે અતુભવી હતી એ તરત શૈધીને એ સ'સ્કારને તાજે કરે છે 
તેમ આ તારા વિષે પણુ થાય છે. સપ્તષિ'ને જનેઉ એટલે થ્રીનગર્‌ ( કાશ્મીર )ના 
નારયણુમદ્દમાં ખેસીતે હું તારાઓ જેતો હતો એ આન'દ જ્મગ્રત થાય છે. 
યાં તો સપ્તષિષતુ' પૂ'૭ડુ' બરાખર અમારે માથે આવી પહોંચતું. જે જય- 
વિજય ને ત્રિશ'કુ હું સહામુસીખતે અહીં ન્નેઉ' છું અને દખલગીરી માટે પીપળા 
ઉપર્‌ ચિડાઉ* છું એ જયવિજય ખેલગામમાં તો કેટલાયે ઊ'ચા હોય છે અને 
કન્યાકુમારી કે સિલોનમાં તો પૃષ્વું જ શું? આખુ દક્ષિણુ આકાશ ન્ણે 
માથે ચડી બેડું હોય એવું તે વખતે લાગતુ હતું અને મુ'ખઈથી સિલોન જ્તા 
કેર્‌બા ખોટમાં જે જે તારા જેયા હતા એની તો વાત જ શી કરવી ? જ્યાં 
જુએ ત્યાં કાળુ' કાળુ' મેશ પાણી અને ઉપર્‌ એટલુ* જ કાળું પણુ નિર્મળ 
,આકાશ અતે એ આકાશ ઉપર આકાશગગાની યાત્રાએ આવેલી તારાઓ. 
ઉપર્‌ આકાશગ'ગાનો પટો અતે નીચે સમુદ્રમાં અમારા જહાજે સમુદ્ર ઉપર્‌ 
ખેડેલી ચળકતી લીટી. કેટલુ' મજ્નનુ' સામ્ય હતું ! 


હવે પુનવસુને આથમવા દઈએ; નહી" તો માખાપની કાવડ લઈ 
ઉપર્‌ આવતાં શ્રવણુને સુશ્કેલી પડશે, અને ૬ૃશ્વિકતો ડખ ત્યાં દૂર પાંદડામાં 
સપડાયો છે એ પણુ ખહાર નહી" નીકળે. તારાઓ જનેતા હોઈએ એટલે એ 
આનદ લખવાતું' મન ચાય છે અતે લખતા હોઈએ એટલે વખત દશનનો 


૧૨૦ ##ત્રનનતા શ્ાત્જ 


ભાનજદ બયાન દુઃખ થાક છે. તગ્હદિ ભટ લગ છે એલે ગળે 
કકલામટાં થઈ શકે છે છતાં આનતજ લેતી તઅલે વાળી ભીત ગહ એ જ 
કતથ, ભાતજતી જીમા તાળીતા દબલ વજુ જઠત ત કરરે અત, લાવતી 
વખતે બાંખા તાર તમક જોય તોથે તલા શ્રાતદ તથા મ શકતી, કબા 
જાબઈ બ થાય છે ત્યા? «૪ ઢાબ્દાતું ઝી વળે છ, એટલે દશન અતે લેબખત 
બતે ત્યાધાટ વેળીતી ધ ગાય છે. કેમ દૃ છાં કતાશક્તિતી ત્રીજ 
હટ કય છે 

૬૦-૫-૭2 


ધ 


મે કમાર લાગલાગટ આલ્યા બછી શજદકઇનત તો પડ્વાતે દિવંણ જ 
થાક, કત તે પ્રથાઉ] થડું મળુ જર, 


શક, ચજ અતે ગુરુ ક્યારે ધાલે પાસ જોવ કે ત્યાર આકાશી આંખાતી 
માદ! જૈગાતત્રતિતા ધાડ તથી ગતો. લડીકમાં શક તક તજર જય છે; એટલામાં 
ચજ ધતાતા કોંકય'વતી બીત એ તજર ધાતતા તરક લઈ તતય છે. શરતે 
ઘરા કૃજ્યુથજ કથો અતે ઊજળો! બાળથજ કશો એતી થધશાં બડયા છેઈ એ 
એટલામાં “બૈ ભારે શ્રવિધક થયો હાય એવા બશ્ચાત્તાપથી નત શુરુ 
મહાગ?/ તશ્ક કાઈ છે અવે એભની થેલામાં ચાંટે છે. શક અતે થટ આગળ 
શુટત' ત? તો કિજુ' કોય છે; બધ તે જ ટાગ્બુ એઇ" મુરબ્બાપાળું, એનુ' 
પીદ્પું ન ત્યક્ત થાવ છે, શ્રજ ભત 2 શક્તા તેતે આ ગુરૃતા તૅજેવધ 
નથી થતો. કોઈ ઘરગ? વીડ કુવાતાતે દઈરી ધટ કગ કોઇ અતે ધછા 
એ ગૃતરાતા કદી હધ ન થઈ ડાક એવી પરકમતી ત કૈ કરી બતાવતા 
ઊય તયાર કએ લદે તથી થડ, વળ એક તતતતી કુતાર્થતાં અનુભવે છે. 
કેતા ૦૮માતામાં બળે ગથુ' કદી બતાવી વિશ્યન' થીદળ મેળવ્યું છે. હવે 
કતા શિધા બમ બતાવતા કોય તવ? એતે થાન જ થાય તે? હય એ 
ભઆભજાદામાં «રીક તર્ઈઇ તથી લરતરતાર બુ કશળ વર્શીદષકક તરીટે, જતા 
#4ળકાર તરીકે તટટથ ઝહીતે બધુ તિઢાળ છે. ગરના ત્જ્માં કૈ તરલ 
નતી પ્રસત્તતા ઊઠ છ, કેટલે લં છુ? ળીષણુ' તા કૉનુ' જ. 


ભતે બાકાકાર્થા કુછ ધાતા ટથાન જણ ઝટઝટ નથી કેસ્‍્વતો, શક તો 
ઊ'ધાતીધા થયાં જ કર છે, શત કત્રિયતિ વળ તો રજ એક એક લરતી 
પકાળાભત લેવાતી છવ છે એટલે વરરાળતી બેદ - અથવા સાચું કહીએ તો 
થાનધદા ઉદ્રગાવતા રાઇ્ટપતિંતી શદ એ ના હોય છ. બીજને દિવસે શુક 


રેલેપ્તું કાવ્ય-૧ ૧૨૧ 


અને ગુરુ સાથે ચદ્રે કાટખૂણુ। કર્યો હતો, પણુ ત્રીજને દ્વિસે એ બધુ તદ્દન 
અદલાયું, આકરણું ખે'ચેલા ધતુષ્યમાંથી તેજસ્વી ખાણુ છૂટે તેવી રીતે ચ"દરથી 
દૂર પશ્ચિમ તરફ ચળકતો શુક દેખાતો હતો. જાણે પશ્રિમમાં કોઈ અસુર 
અલે।પ થયો છે એતી પાઠળ જ " એ ખાણુ દોડતું ન હોય ! પણુ આ 
કલ્પનામાં ભૂલ છે. શુકન ખાણુ ખને તોયે એ અસુરતો ગોર અસુરોતો ધાત 
કરવા પ્રશૃત્ત ન થાય. પણુ એવા કલ્પનાના ગોટાળા પુરાણુકારાએ હમેશાં 
કર્યા છે; માટે ચુતેગાર હોઈ એ તોયે એમાં પ્ુરાણુકારાના અતુયાયી જ છીએ. 


હર ૧૫% ૧૧૪ ર ૬૫ જૂ, 


કૃષ્ણુચ*દ્રે પોતે જ નથી કહ્યું કે “ પૂવજેએ કરેલુ” જૂતુ' કમ ,જ કરજે !' 

પણુ હવે તો સવાર થઈ. વાજિતીવતી ઉષા ડહે છે, હવે ઊઠો, કામે 
વળગે. પણુ રસ લોભી નજરે કહે છે, “તમારા દશ*તમાં મારી હાજરી 
, પૂરીને જ ઊઠોને!' અભિનિત કહે છે, “ત્યાં શ્રવણુ છે એતી પણુ તૉંધ 
ક્ષેતા ન્નએ.' અને સારક્ષ કહે છૈ કે “કલાક પહેલાં યમુના અતે યામ્સત્સ્ય 
દખાતા હતા તેમનો પણુ નામોચ્ચાર કરો એટ્લે નૂ તુ' ઉધરાણુ' રહે નહી.” 


ભીતી વાદળી કોઈ સ્લેટ પરના દાખલાઓ ભૂંસી નાખતી હોય તેમ 
નવજલમીનાં વાદળાંઓ નીલ આકાશ પર્‌ દોડતાં દોડતાં કહે છે : હવે રાતને 
ખેલ ખલાસ. દિનકર સવિતાનાર્‌ાયણુનું' સ્વાગત કરવાને, એતુ' ઉપસ્થાન 
ગાવાને તૈયાર થાઓ; હાથમાં અધ્ય લે; ભગવાન આવે છે. પૂવ" દિશાના 
મુખ પરતી લાવણ્ય-કાન્તિ ન્નેયા પછી ભગવાનનાં ૬શત થયાં જ 
સમજવાં જેઈએ. 
૨-૬-૩૦ 


૧૦ 
તારાઓનું સખ્ય 


“ આસ ઉપર શું જીઓ છે ? ” એક ગામડિયા છોકરાએ મને પૃષ્યુ*. 
“ આકાશના તારાઓ જ્નેઉ” છું. ” મે' જવાખ વાળ્યો. 

“ માં તે શું જવાનું હોય ? તારાઓ તો છે જ. હરણિરયું, હાથિયો, 
વી'છુડો ને એવા ખંધા તારાઓ રોજ ઊગે છે તે આથમે છે. એ જઈને શું 
મળવાનું હું ? નકામી ડોક તાણી તાણીને હેરાન શાના થાઓ છો ! ” 

આ ગામડિયા છોકરાને તારાના આનદની શી ખખર્‌ હોય | જાનવરો 
પણુ રાત્રે તારાઓ જ્નેતાં હશે. પણુ એમને ક'ઈ એમાં ઉત્સાહ જેવું લાગતુ 
હશે ? એતે માટે તો સંસ્કારિતા જેઈએ છે. તારાઓનું ભવ્ય દશ'ન, 
તારાઓતું કાવ્ય, તારાની શાન્તિ અતે એમનો આપ્યાત્મિક સ'દેશ એ તો 
આ ગામડિયા માટે કયાંથી હોય ? 

દ્ર ત્ર ર 

થોડા દ્વિસ ગયા. હું શહેરમાં પાછો ગયો, થારે એ જ છોકરાને 
ઘરના તે।કર તરીકે લઈ ગયો. છોકરો! અમારે ત્યાં જ રહે. અમારી સાથે જમે, 
ઘરના છોકરાઓ સાથે રમે અતે મારી ઓરડી ખહાર સૂએ. તુકારાસતે ઉપદેશ 
મારે હેયે ઠસેલો; દયા વરને ગે જુત્રાસી | તેફિ સા લાળ ઘસી | જે 
દયાભાવ પોતાના દીકરા પ્રત્યે હોય તે જ ઘરના નોકરે પ્રત્યે રાખવો ઘટે છે. 
એટલે છોકરાને ધર્‌ જેવુ" લાગે એવો પ્રયત્ન હું કરતો હતો. પદર દિવસ 
ગયા હશે અતે છોકરો મૂ'ઝાતો આવીને મતે કહે : “ મારે અહી' નથી રહેવુ, 
મને જવા દો |” સતે આશ્રય થયું, મે' પૂઠ્યુ', “કેમ? શું થયું ? ખાવાનુ 
નથી ભાવતું ? કોઈ કનડે છે ?” “ના” કહીને છોકરા મૂંગો જ રલો. ખહુ પૂછતાં 
તેણે કહ્યુ': “ અહી ખધુ' સુખ છે, પણુ ઢોરો પાઠળ દોડવાની મજન અહી 
નથી, અને રાત્રે સ છું ત્યારે માથે તારાએ નથી દેખાતા.” મે' એને 
પૂઠ્યુ': “પણુ તુ જ મને કહેતો હતો ને કે તારાઓ નનેવાતી ગરજ શી ?” 
“ઝએ ખરું; પણુ તારા હોવા તો જેઈએ જ, એના વગર્‌ ગમે નહી'. ” છોકરાને 
મન્તી ઉપમા સૂઝી એટલે આંખો દીપાવીને કહે$ “જેમ ત'બૂરા વગર 
ગવાય નહી' તેમ તારાઓના ચ'દરવા વિના સુવાય નહીં રોજ ન્નેઉ” છું 
કે રાત્રે નનગ આવે ત્યારે તારા દેખાતા નથી, અને મૂઝાઉ' છું. જેમતેમ 
પ'દર્‌ દિવસ કાઢયા. હવે મતે જવા દો !” 

૧૨૨ 


તારાએઓપ્તું સખ્ય ૧૨૩ 


મતે તો આવુ કેઈ દિવસ થયું ન હતુ. હું તારા ન્નેઉં, એના ઉદય 
અને અસ્ત તૌંધી રાખુ. દરેક તારો આજના કરતાં આવતી કાલે લગભગ 
ચાર મિનિટ વહેલો ઊગવાતો એ મે* મારી મેળે તારવી કાઢ્યુ” હતું. મોટા 
મોટા તારાએ જે આજે નવ વાગ્યે ઊગે છે તે મહિના પછી સાંજે સાત 
વાગ્યે જ દખા દેશે એમ લોકોને સસજવતો. પણુ તારાઓતું દશષન એ કઈ 
સારે માટે હવાપાણી, ઊંધ કે ખોરાક જેવુ' થયું ન હતુ. ન્યારે એ અમોધ 
છો[કરાતે તારાઓ પ્રત્યેની ભક્તિ પોતાની મા પ્રત્યેની પ્રીતિ જેવી જ હતી. 
મા તો છે જ, એની પૂન્ત થોડી જ કરવાની હોય !, પણુ મા ન હોય ત્યારે 
આખુ અહ્યાંડ સૂનું સૂતું લાગે. ત્યારે ખરે કવિ કણુ? એ અબોધ પ્રાકૃતિક 
આઇળક ડે સ'સ્કારના ભાનથી ભારે થયેલો મારા જેવો તારાપ્રેમી ? 

જ ન્ન શ્ર 


માઈઃઆપણુને પૂછે કે “તમારા ઘરમાં કોણુ કેણુ છે ?” તો આપણે 
“એમ નથી કહેતા કે “ ધરમાં માણુસો છે.” આપણે તો એ પ્રશ્ન સાથે 
કૌટુમ્ખિક જીવનનું ભાન ન્નગ્રત થવાથી ડહીએ છીએ, “સાર્‌ ખાધા છે, 
“મારી ખા છે, વિમલા ને કમલા છે, હું છું;--અને મીતી અને મોતિયો છે. ” 
ફોઈ પૂછે કે “ તમારા ખગીચો કેવો છે ?” તો તમે એમ નથી કહેતા 
કે “ખ્‌ગીચામાં છોડ છે, પાંદડાં છે, અને ફલો છે.” પણુ તમે કહો છે કે 
“સે ગુલાખતા ચાર છોડ છે. એક ખૂણે ચપોા છે, અને ખીજે ખૂણે 
પારિન્નત છે. મોગરાના છોડ તો હમણાં જ વાવ્યા છે; અને ગુલષ્ડીને ધોળાં 
* ધૈળાં ફૂલ ખેસવાની તૈયારી છે. ” 
ત્યારે જને તમને કોઈ પૂંછે કે આકાશમાં તમે શં શું જીઓ છે ? ત્યારે 
શું તમે એવે! જ જવાખ આપવાના કે “ આકાશમાં દહાડે સૂરજ હોય છે અને 
રાત્રે ચાંદો અને તારા હોય છે ? ” નવલખ તારાતી નામાવળી કોઈ આપણી 
પાસે માગતું નથી, પણુ સવારસાંજ ખારે માસ જે તારાઓ ફરી શરી દશન 
“દ છે, જેમને સાક્ષી રાખી આપણાં ખધાં સગાંવહાલાંએ પરણે છે, જેમને 
ઈ ને ખેડૂતો વાવણી અને લણુણી કરે છે, જેમના હિસાબથી મુસાફરો રાત્રે 
દિશા નષ્ઠી કરે છે, જેમતી મદદથી અન્નણ્યા સુલકમાં પણું મોટી મોટી 
“ફાજ્ને અચૂક રસ્તો કાઢે છે, અને જેમના પરથી રાસે કેટલા વાગ્યા છે એ 
પણુ આપણે થૉડીક મહેનતથી નજી કરી શકીએ છીગ્મે તે મોટા મોટા 
તારાએ।નાં વીસ પચીસ નામાતી પણુ આપણુતે ખખર્‌ ન હોય | સપ્તપિષ, 
વીછ્ડો, હરણું, કૃત્તિકા, ચિત્રા, સ્વાતિ, છીથિયો, શ્રવણુ વગેરે વેદકાળથી 
આપણુને જગાડતા તારાઓની આકૃતિઓ. અને એમનાં સ્થાન આપણે 
-્મોળખો ન શકીએ ? 


# 


૧૨૪ ' જીવનને. આત'& 


સગીત સાંભળવામાં જે આનદ છે, ખષ્રુદ્ધિખળ અજમાવવામાં જે 
એકામ્રતા કેળવાય છે, મોટી તવલકથાતું અટપટુ' કથાનક ન્નળવવામાં જે તલ્લીનતા 
અતુભવાય છે તે ખણુ' આ તારાનિરીક્ષણુમાં આપણુને સહેજે મળે છે. આંખોને 
મારે એના કરતાં વધારે પૌદ્દિકે ખોરાક નથી. થોડાક તારાઓને પણુ જે 
એળખી ન શકે તે માણુસ સસ્કારી- નથી, અને પેલો મારો ગામડિયો 
છોકરો કહેશે કે એવા! માણુસ ગામડિયો પણુ નથી ! 

ઢોરો શું કહેશે એ આપણે ન્નણુતા નથી. વખતે એમ જ કહી ખેસશે -- 

આવ ભાઈ હરખા |! 
આપણે ખે સરખા! | 
જાન્યુઆરી, ૧૯૩૬ 


૧૧ 
. કરાંચી જતાં 
[ એક કાગળમાંથી ] 


સવારે ચાર વાગ્યે ન્નગ્યો. સ્ટીમર ડોલતી ડોલતી આગળ વધતી હતી. 
અહી' કચાંય જમીન નજરે પડતી નથી. ઉપર આકાશ તે તીચે- પાણી. 
માણુસતોા પાણી પર કેવડો વિશ્વાસ કે જમીન નજર ખહાર્‌ થયા છતાં દિવસ 
અતે રાત એ દરિયો ખેડતો જઈ શકે છે ! સ'સ્કૃતમાં પાણીને જીવન કહે છે. * 
તરસ ટાણું જે પેટમાં જાય છે તે જીવન, અને તોફાન ટાણું જેના પેટમાં 
આપણુંતે જવુ' પડે છે તે મરણુ, એવા પાણીને માટે આપણા પૂવ'જેએ 
ખે જુદા શખ્દો કલ્પ્યા નથી. 

પ્રાર્થના માટે સાથીઓતે ઉઠ્ાડુ' કે નહીં' એનો વિચાર થોડા વખત 
મનમાં ચાલ્યો. પછી મન સાથે નક્કી કર્યું” કે જહાજના પારણામાં પોઢેલા 
આ ખાળઠ્દાોને જગાડવા કરતાં ખધા વતી આપણે એકલા એકલા જ હળવેથી 
પ્રાથ્તા કરી લઈગ્એે એ સારું. પણુ તો પછી તે સાસુદાયિક પ્રાથના કૈમ 
ગણાય? મનમાં થયુ ડે ચાલે પાસેના કેનવાસના ન્નડા પડદા ઊ'ચા કરીને 
જેઉ' કે તારાએઓ- કોઈ નનગે છે કે નહી'. અતુરાધાએ કહ્યું કૈ “ અમે હમણાં 
જ ઊઠયાં છીએ. કૃષ્ણુચ%ર પધારવાતી તૈયારી છે. એટલામાં ખે શીંગડાં ઊ'ચાં 
કરીને ચ% ખોલ્યો, “ તૅયારીને કાંઈ શીં'ગડાં ઊગવાતું ખાકી નથી રહયું. આ 
જીઓ હું આવ્યો જ છું. એણુ ડાબા હાથમાં પારિન્નત ધારણુ કર્ચ હોવાથી 
ગમે વિશેષ રૂપાળા લાગતો હતો. 


કરાંચી જતાં ૧૨૫ 


નેતજનેતામાં અભિજિતે ક્ષિતિજ ઉપરથી માથુ' ઊચુ' કર્યું“૭ અને પછી 
સ્ત્રાતિ, અભિજિત અને પારિન્નત આ ત્રિકોણુનો મોટા પિરામિડ પૂવ ક્ષિતિજ 
પ્ર ઊભો થયો. ન 

ચ' કાંઈક ઉપર આવ્યો અતે અમારા જહાજથી માંડીને ચ%્રના પગ 
સુધી એક સેોતતેરી પટો પાણી પર ચળકેવા લાગ્યો. મને થયું કે ચ'%્રલોકમાં 
જવા મારે કેટલે સહેલો અતે સરેળ રસ્તો ! જહાજમાંધી ઊતરી પડીએ અને 
ચાલવા માંડીએ એટલી જ વાર્‌ ! પણુ પાશ્ચાત્ય લોકે! તો કહે છે કે ચ'્રલેોક 
૨૨ ગાંડા લોકોની જ વસ્તી છે. એટલે ફરી વિચાર થયો કે આટલી મહેનતને 
અ'તે જે ત્યાં પોતાના જ ન્યાત-ભાઈ ઓ મળવાના હોય તો એ તકલીફ શા 
સાટે ઉદાવીગમે ? 
ર્વ ન્ન 

મતે આકાશનાં વાદળાં ખહુ ગમે છે. નાનુ હોય કે મોડુ , ધોળુ” હોય કે 
કાળી, મતે આન'દ પમાડવાનું જ. પણુ રાતનાં વાદળાં મને બિલે ગમતાં 
નથી. એમનો આકાર ને રગ ખ'તે આકષક હોય છે, પણુ તારાએની વગ્ચેથી 
ભૂતતી પેઠે --- અથવા મારાઓની પેઠે લપાતાં-છુપાતાં તેએ ન્નય છે એ યુ 
મને ગમતું નથી. 

ઉપઃકાળ પહેલાં આકાશ કેટલું રમણીય દેખાતુ હુ ! ચાંદરણામાં 
સમુદ્રનાં મોક્ન એ -મોજ્'એ શાનાં ? નાજીક વિચિમાલા, અથવા સાગર ખાપાએ 
હળવું સરખુ સ્મિત કરવાથી એના મોં પર પડેલી કરત્રલીઓ --ખરાખર્‌ ગણી 
લેવાય એટલાં સપણ હતાં. પણુ આ વિદ્યસ'તોષી વાદળાએએ વચ્ચે આવીને 
અધ્રુ' અણાડી સૂકયુ'. 

અમે પૂર્‌ જ્નેસમાં ધપતા હતા. ઉગમણી ખાજીએ, એટલે કે અમારી 
જમણી ખાજીઃ્એે જમીન દેખાય છે કે કેવળ ભ્રમ છે એવી વિમાસણુમાં હું 
હતો એય્લામાં એકાએક દીવા “દેખાવા લાગ્યા, મારી ખાતરી થઈ કે અમે 
શ્રીકૃષ્ણુની દારકાની નજીક પહોંચ્યા, છીએ. થોડે અ'તરે દીવાએ1તું બીજી ઝુંડ 
ચમકતું હતું. એસાં એક દીવાદાંડીનો પ્રકાશ કેઈ ૬૯ની સ્મૃતિની પેઠે વચમાં 
વચમાં સ્પણ થતો હતો. ત્યાર પછી એક મિલના ભૂંગળામાંથી ધુમાડાતી એક 
શાંત નદી ક્ષિતિજ સાથે સમાંતર વહેવા લાગી. 

આકાશના તારાએ જેયા અને તારું સ્મરણુ થયું. સવારની ઉપા સાથે 
તારી શી દોસ્તી છે,-ફોણુ જણે ? આપણે મળ્યા તે પહેલાં જ ખોરડીમાં 
મે' પૂવ" દિશાને અનસઝ્રયા એ નામ ખદ્દયું છે. “ જવનતો આન'દ? એ ચોપડીમાં 
“અનસૂયા પ્રાચી? એ તોંધ નજ્નેઈ લેને. 


દ ર્ર - દ્ર 
૩૦-૧૨-૩૭ 


ી ૧૨ 
મનની કલ્પના* 


સવારે આકાશ ડ્વેવુ' દેખાય છે તેનું વણુંનત આજે રાત્રે કાડી કરતાં 
હતાં: “ હું સવારે દૂધ લેવા જતી હતી ત્યારે આકાશમાં ખહુ સરસ દેખાવ 
હતો. નર્હરિભાઈના ઘરથી ચદ્રશ'કરભાઈના ધર સુધી એક દરિયો દેખાતો 
હતો. દરિયામાં વહાણ! હતાં અને ખાજી ૫૨ કાંઠે એક ખાઈ છોકરાને લઈ ને 
વહાણુતી રાહ નનેઈ બેઠી હોય એવી દેખાતી હતી.” આટલું સુંદર્‌ વણું'ન 
સાંભળી મને વાલ્મીકિ યાદ આવ્યો તે મે વર્ષાવણુનમાંથી આકાશવણુ'નનો 
એક શ્લોક સ'ભળાવ્યો : 

વવસ્તિત પ્રજાશ વવસ્ચિલ્ગપ્રજાશં, વવગ્વિત્‌પ્રજોળાત્‌-૧ર₹ વિમાસિ 1 

વવચિત્‌ વ્યચ્ત્‌ પર્વત-સતિર્ટ્ટં, સવ યથા શાત-મણાર્ખવસ્ય 11 


કાફી તરત જ કહે: “અહે આમાં તો માના પ્રેમળ હદયતુ' વણુન 
છે. મા ધડીકમાં રુએ, ધડીકમાં રાજી થાય, ખાળકને ખુશ ન્નેઈ તે રીઝે -- 
એ ખધુ' આકાશના જેવું જ છે.” કવિત્તતા આ ચમકારો આહેલાદક હતો. 
પહેલાં એક દિવસ કાકીએ આકાશનું વણુ'ન કરેલું : “ સવારે ન્નણે ત્રકષિઓ 
સ'પ્યાપૂ્ત કરતા હોય એવું આકાશ લાગે છે; બપોરે છાહ્મણા યસયાગ કરતા હોય 
એવું લાગે છે, અને સ'પ્યા તો સાધુસ'તોતી.” કાકાસાહેબ કહે, “આ 
ભવ્ય 1110 5061માં ( કલ્પના-ચિત્રમાં) આખા હિ'દુરતાનના પ્રતિહાસતું 
150૪010૫01 ( વિકાસ-તત્ત્ત) સમાચરેલું છે. હિ'દુસ્તાનના ઇતિહાસની શરૂઆત 
ત્રદષિમુનિઓથી. થઈ, બ્રાહ્મણાનો --યસ્તયાગતો -- જમાતો પછી આવ્યો, 
સ'તોતો કાળ એ સ'પ્યા હતી; અને અત્યારે આપણી પર ધે!ર તમિસ્તા 
કૂરી વળી છે. ” ? ઓ 

માર્ચ, ૧૯૨૫ 


* ચ'્રશ'કરલાઈ શુકલની નોંધપોાથીમાંતું આ એક પાતું છે. આશ્રમવાસી કાકા- 
સાહેબના ઘરનું વાતાવરણુ કેવું હતું એનો ખ્યાલ એ આપે છે એટલે એમની રન્નથી_ 
એ અહી મૂકચુ' છે. 


૧૨ 


૧૩ - 
આકાશદર્શન-૧ 


[ શ«રપની સાલમાં આશ્રમમાં હસ્તલિખિત આશ્રમ-સમાચાર સાસ્ાહિક નીકળતું. 
તેમાં તે તે વખતતું આકાશટટશ*ન લખી વિદ્યાર્થીએને સુખ્ચ સુખ્ચ નક્ષત્રોના 
પરિચચ કરાવવાતું ધાર્યું" હતું. આ આકાશદટટશ'તમાં કોક કોક વાર પ્રભુદાસ ગાંધી 
પણુ લખતા. રાત્રીના તારા નેવામાં જેમને રસ પડતો તેવાઓતું એક બ'છુમ'ડળ 
જાસ્યું હતું. એ તારામ'ડળ નામે ઓળખાતું. આગળ જતાં વિદ્યાપીઠમાં અને «્ઝુદ્દી 
જીંદી જેલોમાં પણુ તારાસ'ડળ ઝૂયપાયાં હતાં, આંજે પણુ એ સ'ડળના સદસ્યેોપ એક- 
ખીનને અથવા મ'ડળના પ્રસુખને કાગળો લખે છં ત્યારે ફોક કોક વાર આડારાની ' 
દિગ્યક્યાતિની સુંદરતાના અનુભવની આપ-લે કરે છે. ] 


જૂ 
હીરા પાસે સેતી 


હમણાં સવારે સાડા ૭એ બુધ, ગુરુ અને શુક, ટાઢમાં સૂયની રાહ જનેતા 
એકખીન્નની સોડૅ બેઠેલા દેખાય છે. આજે સવારે શુક ને ગુરુની યુતિ અપૂવ* 
હતી. હીરા પાસે મોતી. શુક્ર ને બુધની ગતિ ઘણા વેગે થાય છે. સાત દિવસમાં 

એ બતે સૂય સાથે મકર રાશિમાં પહોંચશે. બુધનાં દશન, પ ચાંગ જણે, 

પાછાં કચારે થજે ! 

સત્રારે શનિ અને સાંજે મ'ગળ માથા ઉપર્‌ ચળકે છે. તે ન્નેઈ લેવા. 

સમીસાંજ સાથે જ પુનવ્ુ ઊગે છે, તેના નમવા પરથી પરેોઢ 
જણૂાય છે. 

ઉત્તર તરફ સપ્તષિ* બરાબર. માથે આવે છે, ને *.*-.*” આવી હારમાં 
માથા ઉપર ગ્રાથના કરવા ગોઠવાય છે ત્યારે ચાર વાગ્યાનો વખત થાય છે. 

દક્ષિણના * દ્ારપાળ જય અતે વિજય તથા ત્રિશ'જુ અને અગસ્ત્ય ન્નેઈ 
કસરત વખતે એ તરકૂ જ દોડવા જવાનું મન થાય છે. 

૨૧-૨૬-૨૫ 


પ 


ર્‌ 
દિવ્ય ષટ કેણણુ 
આજકાલ ચ'દ્રે ચાંદતીનું પૂર્‌ વહેવડાવ્યું છે. એ ન્ત્યાત્સ્નાસાગરમાં 
* “ગણ્યા ગણાય નડી? એવા ખધા તારા ડૂબી ગયા છે, એટલે ખાકી રહેલાં 
ર ૧૨૭ 


૧૨૮ ણ જવનને, આન'& * જ 


સુંદર્‌ સુંદર નક્ષત્રો પાર્ખવાતે! ઠીક લાગ આવ્યો છે. બે દિવસથી ચાંદારાન્ન 
પોતાના મુખ્ય સ'ત્રીઓ સાથે ભારે સ'તલસ કર્તા દેખાય છે. ગઈ કાલે રાતે 
તો એ ચળકતા તારાગ ના પટ્કોણુમ'ળમાં ખેઠા હતા. પૂર્વમાં પુનર્વસુતું ધવ 
તરકનું જેડ, જમણે પ્રશ્નન અતે ચાંદાતી અદેખાઈ કરતો વ્યાધ, અને 
પશ્રિમ તરક ઉત્તરે વ્યાધથી સહેજ ઝાંખો બહ્મહેદય, પછી રોહિણી અને છઠ્ઠો 
પૃગતો છેલ્લો પગ, એ ષરટ્કોણુના છ ખૃણાએ અથવા સ્થાનો છે, આ 
પટ્કોણુની આગળ કત્તિકાનો પેલે પેલો ચળકતે] ઝૂમખો દેખાય છે. રવિવારે થનારા 
ગ્રહણુની ચિ'તામાં પડી સૌ દ્વા રાજાની ચોકી કરતા જણાય છે 
૪-૨-૨૫ # સ 
ગે 
ચ'દ્રસૂર્યાનાં નક્ષત્ર 

આકાશમાં જે રસ્તે સૂષષ્ચ% ફરતા દેખાય છે તે ચકના રછ ભાગ 
કરેલા છે. દરેકમાં એકાદ નક્ષત્ર કે સમૂહ પસદ કરી તે વિભાગને તે નક્ષત્રનું 
નામ આપેલું હોય છે. ચ%, એક મહિનામાં આખુ ચક પૂ રુ' કરે છે. એટલે 
એક નક્ષત્રમાં એક દિવસ ર્હે છે. સૂય” એ જ ચક એક વષ'માં પૂર્‌' કરે 
છે, એટલે સૂયરટુપ - ૧૪ દિવસ એક એક નક્ષત્રમાં રહે છે. સૂય* જે નક્ષત્રમાં 
રહે છે તે નક્ષત્ર _આપણંતે દેખાતું નથી. આજકાલ સૂય પૂર્વા ભાદ્રપદા અને 
ઉત્તરા ભાદ્રપદા વચ્ચે છે. એટલે સવારે શ્રતણુ દેખાય, સાંજરે અશ્વિતી દેખાય, 
આજે ખુધ્વારે ચદ ઉત્તરા ફરાલ્ગુતીમાં અથવા એની આસપાસ હોવે! જેઈ એ 
એટલે એ સપ્તધિ* અને હસ્ત વચ્ચે દેખાશે. 

૧૧-૩-૨૫ 
જ 
તિથિ ડઈ? 


આજે તિથિ કઈ એ તો ચ“દ્રતે જનેઈ ને જ કહેતાં આવડવું જેઈ એ. 
અણમીનો ચ'્ર જીએ બરાબર અરધોઅરધ ભાખરી જેવો દેખાય છે. અને 
અર્‌ાખર્‌ સપ્યરાત્વે ઊગે છે. પૂવ તરફ સોં કરીને ઊભા રહીએ તો જમણી 
આજી પારિન્તત અને ડાખી ખાજીુ અભિજિત સામટા ઊગે છે એ આપણા 
વિદ્યાથી“ઓમાંથી કોણે ન્નેયું છે? મધરાતે જેએ ઊઠે તેને જ એ જેવાની 
મદન મળે. ચાર વાગ્યે પારિન્નત વી'છીના પેટમાં પરવાળા જેવો] ચળકે છે 
અને અભિજ્ત્તિ શ્રવણુની લીટીમાં ઊભેલો દૈખાય છે. 

૧૮-૩-૨૫ 


આઅપ્કાસદશ*ત - ૧ ૧૨૯ 


ી પ 
“ હ્ુ“સ અને ક્ાન્તિતેજ 


મૃગતે ખાણુ મારનાર વ્યાધ જો શકર ગણાય તો શ્રવણને ખાણુ 
સાર્નાર્‌ અભિન્ઝ્તિ દશરથ કેમ નહી? સવારે પૂર્વ તર્ક આકાશના એક 
છેડાથી ખીન્ન છેડા સુધી આકાશગ'ગા પથરાયેલી હોય છે. અને તેમાં હસ 
પોતાની પાંખો ફેલાવી ચાંચ ખોળે છે. એ આજકાલની ખાસ મના છે. 

સાંજરે સૂર્યાસ્ત પછી પશ્ચિમ તરફ સપ્યાતો પ્રકાશ લાંબા વખત 
સુધી દેખાય છે. તે તીકળી ગયા પછી પણુ ખરેોખર્‌ પદ્ચિમે પ્રકાશનો 
એક ઊચો ત્રાંસા પટા દેખાય છે તે શાતો છે એ કેઈ ન્નણુતુ' નથી. એને 
શ્રાન્તિતેજ કહે છે. 

૨૫-૩-૨૫ 
દ 
દેવયાની પી 


આજકાલ મત્ન તો દેવયાની ( કૅસિયોપિયા )નતા ઉદયની છે. જેને હું 
દેવયાની કહું છું તે યૂવવિષ્યુની લદ્દમી છે. અને સપ્તષિતું પૃ"ઠડુ તો કોઈ હાથીએ 
લદ્દમી ઉપર અભિષેક કરવા પોતાની સઢ ઊંચી કરી હોય તેમ દેખાય છે. 
૮-૪-૨૫ 


૭ 
અભશિજિતની રાત 


આકાશદર્શન હવે મોંધુ થયુ છે. ચદ્ર સાથે પારિન્નતની મનન જ્નેવાને 
ઊડીએ ત્યારે અદેખાં વાદળાં વચમાં અ'તરપટ રાખે. ચિત્રા, સ્વાતિ, અને 
શનિના ત્રિકોણુ વચ્ચે ચરતી શોભા ઓર્‌ જ છે એમ એમને ખખર ન 
હતી એટલે જ તે વખતે તેઓએ વચમાં ન આવ્યાં. કહે છે કે ગુર્‌ અને 
ચ જ્યારે પાસે આવે છે ત્યારે ડેટલાક માણુસની ખુદ્ધિ બહુ તેજ થાય છે. 
મૃગલાને વીંછીના ડખ લાગ્યો એટલે બિચારું અલોપ થયું છે, આખો ર્‌ાત 
ઉક્નાગરો કરીએ તોયે દેખા દે નહી" લેક કહે છે મગ નક્ષત્ર ખેડું' છે. હવે 
ચૌદ દિવસ સુધરી સર્યનારાયણુ એ ઘાયલ ષગતી સાથે જ ફરવાના. અને 
સૂર્યસ્નાનથી એને સાજી કરવાના. 

આજકાલની રાત તો અભિજિતની કહેવાય. 

૧૬-૬-૦રપ 


જ-ટ 


૧૩૦ ક જીવનનો. આન 


દ્ર 
સ'દારસાળા ી 
, વાદછાં કંઈિ એછાં હશે. ચદ્રમાગ પોતાના તેજનો ધીમે ધીમે 
સકાય કરી ધણા નાના નાના તારાએને આગળ આવવાની તક આપી છે, 
આજકાલની મુખ્ય શેભા તો સપ્તષિથી માંડીતે સ્વાતિ, ચિત્રા તે હસ્ત 
સુધી કેલાયેલી દિવ્ય રત્નમાળાની છે. 
ન ર્ન શ્ર 
હર્હિર્ભાઈ એ શુદ્ધ સાયણુ પ'ચાંગ પ્રગટ કરીતે આવતા વર્ષ સાટે 
ખૂબ સગવડ કરી ગ।ખા છે. 
૧૮-૬-૨૫ 


લ 
સપ્તષિ'એની છબીઓ 


કુ 

સપ્તષિંએની શોભા જેવી હોય તો આ જ દ્વિસોસાં, સપ્તષિ ઊગતા 
હેય છે ત્યારે નાગે ક્રેશ માંડી હોય તેમ માથુ” ઊુ' કરીતે ઊગે છે સહેજ 
ઉપર ગયા એટલે આ સપ્તર્ષિ નથી પણુ કૃવષાળ લાંબી પૂ'છડીવાળા એક 
પતગ ઉડાડતો હોય એમ દેખાય છે. બરાળર સપ્ય આકાશમાં આવે છે 
ત્યારે કોઈ બાહોશ ખલાસી કે તારાની પેઠે પગ બરેોખર્‌ પાછળ છોડીતે 
તરતા હૈય શમ લાગે છે. ત્યાંથી જરાક દળી પડે એટલે મત્તગજેન્દ્રની સૃ'ઢતે। 
આકાર ધાગ્ણુ કરે છે. એથી આગળ વધે એટલે સિગલળાર્‌ પર કેઈ 
ખેલાડી મ્રાંડ સકલ કરતો હેય એવો આભાસ થાય છે. અને ન્યારે આથ- 
મતી વખતે ચોકડી અલોપ થઈ શય અને ત્રણુ તારાનું પૃ'૭ડુ' જ ઉપર 
રહૈ છે ત્યારે કેઈઈ ખારવા માથુ' તીંચુ* કરીતે સમુદ્રમાં ડૂબી જતો હોય 
અતે એના દીલા છેડેલા પગ જરાક વાંકા થયા હોય એવું ચિત્ર તૈયાર 
થાય છે. 

રપ-૧-”ર૫ 
૧૮૦ 
વિદ્યાર'ભ ી 

આકાશમાં થજ્રતી કળા ખીલતી ન્નય છે તૅમ તેમ નાનાં નાનાં નહ્યત્રો 
અદ?ય થતાં «તય છે. સ્વાતિ, ચિત્રા અને શનિના ત્રિકેણુમાંથી પસાર થઈને 
ચ% ગઈ કાલે શનિનો પડોશી થઈ બેઠે હતો; આવતે અઠવાડિયે ચ% અતે 


આડકાશટશનત -૧ ૧૨૧ 


ગુરતો સુ'દર. યોગ ન્નેવા મળશે. એ ચોગ વિદ્યા" ભ માટે ખહુ શુભ ગણાવે 
જએ એ, કેમ કે ચ%ર મતનો અને બહસ્પતિ ખુહ્ધિતા અધિદાતા છે. 
સુ હવે આર્દદા નક્ષત્રમાં ગયો છે, ભીતી આદ્રોમાં વરસાદની હેલી ન 
થાય તો જ નવાઈઈડ આજકાલ વાદળાંતે ઉઘાડ હોય છે ત્યારે કેક વાર્‌ 
સૂર્યાસ્ત પછી પશ્ચિમમાં એક મ્રહ દેખાય છે. --સવિતાનો અતુચર અબુધ 
હોવાનો દ્યણા સભવ છે. 
૨-૭-૨૫ 
૧૧ 
જાણે વાહ્સીક્િતું કાવ્ય 
આકાશમાં કાંઈ સય, ચદ અતે મ્રહનક્ષત્રો જ જ્નેવાનાં નથી હોતાં. 
* નક્ષત્રમડળના પ્રમાણુમાં આપણી પૃથ્વી,તા ખિ'દુમાત્ર છે છતાં આપણી પૃથ્વીની 
આસપાસનાં વરાળનાં વાદળાં આખા ખગોાળને આપણા પૂરતુ ઢાંકી દઈ શકે 
છે. એ વાદળાંતી શોભા ચોમાસા પછી ખાલે છે એ ખરું, પણુ આજકાલ 
સ'પ્યા સમયે વાદળાં પાછળ અર્ધ ઢ'કાયેલા સૂર્યની શોભા વાલ્મીકિના કાવ્ય 
જેવી ઉજ્જ્વળ હોય છે. રાત્રે આકાશમાં ન્યારે વાદળાંનાં મે!ક્ન' ફેલાય 
છે ત્યારે ચદ્ર એવો તો શેભે છે કે ન્નણે સમુદ્રમાં તરતુ કોઈ સોનાનું વહાણુ. 
* આપણી ણથેળીમાંથી જેમ પાંચ આંગળી ફેલાય છે અથવા મોરની કળા 
જેમ વિસ્તરેલી હોય છે તેવાં જ વાદળાં કોઈ વખતે ઉત્તર દિશામાં ફેલાય 
છે. પછી દક્ષિણ પણુ એના જવાખમાં એવી જ જભા ખતાવે છે. 
૯-૪-ર૫ 
૧૨ 
ઉ'ટરબિલાડી 
પૂણિષ્માતે દિવસે જેમ ચ% અને સરજ ઉંદગ્બિલાડી ર્મે છે તેમ 
અભિજિત અને અગસ્ત્યનું હંમેશને માટે છે આજકાલ અગસ્ત્યતો લેપ છે 
તેથી અભિજ્િતતું રાન્‍્ત્ય ચાલે છે. અગસ્ત્ય સાથે મગનો પણુ લે।પ થાય. 
અભિનિત સાથે એક તરફે માખાપતી કાવડ ઉપાડીને શ્રવણુ ચાલતો હોય છે, 
હારે ખીજી ખાજુ ૬થિક પોતાના ડ“ખતું સતાતન પ્રશ્નચચિહન ધરીને ઊભે 
રહે છે, . 
આજકાલતી મોટી સક્ન તો સપ્તષિં અતે દેવયાતીની છે. પિતાનો 
અક્ેેક હાથ પકડી ખે ખાળકે જેમ ઉ'દર્ખિલાડી રમતાં હોય, તેમ 
સપ્તર્ષિ અતે દેવયાની (લટ્ટમી ) ધુવની આસપાસ ફરે છે. દેવયાનીતે ગ્રીક 
લોકે “કૅસિયોપિયા” કહેતા. અગ્રેછમાં એતે “લેડીઝ ચૈઅર્‌? પણુ કહે છે. 


૧૩૨ જવ્રનનો શાન 


દેવયાની વધારેમાં વધારે ઊંચી હોય ' ત્યારે જ શોભે છે. વ્યાધનું કૃતરું 
આથમવા આવે ત્યારે શબે છે. ટૃથિક દક્ષિગુમાં આડે પડવો હોય ત્યા? 
શોભે “છં. નિત્રા અન સ્ત્રાતિ સાથે સાથે ઊગતાં હોય ત્યારે શોભે છે. અતે 
મઘાનું દાતર$' બરાબર માથે ચડન' હોય ત્યારે જવાતી મનર હાય છે. 
અતે દક્ષિગુ તરક અગસ્ત્ય, યમૃના અતે યામમત્સ્ય ક્ષિતિજ સાથે સમાંતર 
થઈ «તય છે ત્યારે ત્રાજ્વાની દાંડી જેવું તેતું અદ્ભુત દર્શન વિસ્મય 
પમાડ છે. 

૧૫-૭-૨૫ ' 
૧ર 
શિ કે દેવયાની 

જયાં દા સર્યદશન પુ અનતિષશિત થાય છે ત્યાં શાથે નક્ષત્રદશન 
મૂકેલ થાય તો આશ્રય તથી. મતૃપ્ય, તથા પશુપક્ષી સોના અન્નદાતા 
મેઘરાજ ચામે તકરાર પણ ડેમ થઈ શકે ? તારકાદર્શન જેટલું દાલલ્ું થયુ 
છે તેટલું જ ગરાખોનોને ઉત્કઠિત કરતાડું પણુ થઝું છે. સાંજે જે દિવથે 
શક દખાય તે રાત ખૂબ કમન્તતામાં «ય છે. ઉત્તર તગ્ક બેડું ગખીને 
ઊભા ર્‌ ઝે અતે ગખી બાજીથી જમણી બાજી તરક જેયા કરીએ, સ્તવરાતિ- 
ના આથમ્યા પછી અભિન્તિ આથમવા ન્નય છે. માથા ૫ર હસ પોતાની 
મે પાંખા આકાશગ'ગાના બે કાઠા ૫2 પણાંચાડીતે ચાંચ પાળીનાં ડુખાડતો 
દખાય છે, એતી પાગે જ આરામખૃરથી જેવી 'કેસિયોધિયા ' ઊ'ચે ઊ'શે 
ચડતી તય છે, «્યોતિષના આપણા નવા ત્ર'થા જેતાં મારા વ્યાતમાં 
આવ્યું છે કે “ કૅસિયોપિયા 'તું નામ દેવયાતી નથી પણુ ગમિક્ા છે, આ 
નામો નૃતાં તથી. બાળમાસ્ત્રી ન'ભેકરે તે પાષલાં છે, “પમીંઉત્ર ' રાજકૃમા2 
સાથ્રે જેમનાં તામ આવે છે એમે કત્યામા એ 'ડ્રોમીડ' અતે “કેસિયોપિયા ' 
ઝે મે પરથી બાળશારીન ગઝથુ' કે પસાઉસતે બદલે યયાતિ, એ'ડ્રોમાંડાતે 
બદલે દવયાતી, અતે કંસિયોપિયાતે બદલે શિ” નામ ડાખાએ તો થાલે. 
મને થાય છે કે હિમાલયમાં “ઝ'ાન? નામનું વાશ્ન હોય છે એના જેવી જ 
કૅસિયોષિયા દેખાય છે, એતે જે દવ-્યાન અથવા “દેવયાતી? કહીએ તા વધારે 
શોભે, એટલે હૃ તો એતે દેવયાતી જ કહેવાનો, 

એતે આપણ કૃવની લશ્મી કીએ તો અધો જ મટથો. હસ અને 
લદ્પી વશ્ચે થઈને જરાક વધા? ઉપડ જેઈ એ એટલે પૂર્વા અને ઉત્તરા 
ભાદ્રપદાતા મોરા ચોગ્ચ નજ પંડે છે, આતે જ પાશ્ચાત્ય લોકો “ પેગેસમ' 
કહે છે, ક 


મપ્કાશદશત -૧ _ ૧૩૩ 


૨૪૭ નક્ષત્રોના પરિચય ધીમે ધીમે ફર્વો હોય તો આ વ'ખખત અતુ- 
રૂળ છે. અશ્વિની, ભરણી કૃત્તિકા, રોહિણી તો બરાબર દેખાય એમ છે. 
થ્રોડા દિવિસ પછી સવારના મગ પણુ દેખાતો થશે. અથવા આજકાલ દેત્માતો 
હોય તોપણુ નવાઈ નથી, કેમ કે સુયતાર્‌ાયણુ પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગયા છે. 

૨૨-૭-૨૫ 
“ ૧૪ 
મૃગ અને સહાદેવ 
સવારે પગ નક્ષત્ર હવે સરસ દેખાય છે. મૃગ નક્ષત્ર એટલે આકાશની 
છત ઉપરથી દોડતું _હરણિયુ. આપણે નીચેથી એતુ પેટ જેઈ શકીએ. ચાર 
બાજુનો તારા એ એના ચાર્‌ પગ. ઉત્તર તરફના ખે પગ વચ્ચે ઉત્તર્‌ તરફે 
એક બાજી પર્‌ ઝૂકેલો એક નાનકડા ઝાંખો તારાપુજ છે તે એતુ માથુ. 
પાછળના બે પગ વચ્ચે બીન્ને ઝાંખો તારાજ છે તે નુ પૂ'છડુ. પેટમાં 
એક લીટીમાં આવેલા ચળકતા ત્રણુ તારા (પપષુત્રિકાંડ ) છે તે વ્યાધે મારેલું, 
મી પેટને ચીરી નાખતું બાણુ. એ ત્રણુ તારાની લીટીની દક્ષિણુ કે પૂર્વ 
રફ ૬% જઈએ એકલે ક ૨1% સમો! વ્યાધ દેખાય છે. હર્ણુનુ વણન 
દ શખ્દમા કરવું હોય તો તીચલી લીટી કામમાં આવેઃ 
(પસ્તાય પ્રવિષ્ટ શર-વતત-મવાત્‌ મૂયતા પૂર્વજાયમ ' ! 
શાકુંતલની શરૂઆતમાં કાલિદાસે વ્યાધતે મહાદેવ કલ્પી કહ્યુ છે : 
 થ*નુમાનુકરળ સાક્ષાત્‌ ૫ર્યામીવ વિતાવિનમ્‌ ' 

આમાં *સાક્ષાત્‌' શખ્દ આકાશ તરક હાથ કરીતે ખોલવાને। હોય છે. 

પષુત્રિકાડતી લીટી ખીજ તરફ ખેચીએ તો રેોહિણીયા ચોગતારા તરફે 
ન્નય છે, માત્ર એ પ્યાનમાં રાખવાનુ રહ્યુ' કે આકાશતી લીટીઓ સાથા પર્‌ 
ન હોય ત્યારે વાંકી હોય છે ખીજી એક કલ્પના પ્રમણે પગ નક્ષત્ર એ કાલ- 


પુરુષ છે, પ્રન્નપતિ છે. અતે પ્રષુ-ત્રિકાંડ એના ગળામાંનુ જતે છે. 
૬-૮-૨૫ 


૧પ 
જે ચુનરીસે* ઝલક કિનારી 


ગયા શનિવારે સાંજે એક અદ્ભુત દૃશ્ય જેવા મળ્યું, સુ વાદળાં 

પાછળ હકાયો હતો વાદળાંની કિનાર સોનાની જેમ ચળકતી હતી, વાદળ)” 
“મેશ જેવું સાવ કાળુ' હતુ એટલે સોનેરી કિનાર ખાસ ખોલી નીકળતી. પણ 
* એદૂભુતતા તો એ હતી કે કિનાર્ના અસુકે ભાગમાં લાલ, પીળા અને 


૧૩૪ * જીવનના શાન'& 


પોપટિયા 2 એવા તો ખીલ્યા 'થતા કે પધતુધ પણુ લન્જિત થાય, કેટલાથે 
વખત સધી એ શેભા દેખાતી હતી. જેકે હ્રણે ક્ષણે એમાં કેર્કાર્‌ થયાં જ 
કરતા હતા, તેં જ રતે પ્રાર્થના પછી ગુટ્ટ અતે શ્રક્ન સામસામાં ઉગેલા 
દખાતા હતા, સુર્-ગુર પૂર્વમાં હતા, જ્યારે અસુર્શુરુ પાશથાાત્ય પ્રદેશમાં 
શ્રળકતા હતા. 

સાંજતું મુખ્ય આફર્ષણુ દક્ષિણ *તર્ક પથરામેલો વીંછી છે. ૦/યારે 
સવારનું, આકર્ષણ પગ પાછળ આવનાર? વ્યાધ અતે પુનર્વસુ છે, મૃગતી 
એક બાજી બહ્યમ'ળતો પ'ચરકીણશુ દેખાય છે, તેમાં ચળકતો યોગતાર્‌ બલ્મ- 
હદયને નામે એળખાય છે, તે ખાસ નેવા લાયક છે, 

19-૮-૨૫ ી 


જે. 


૧૬ / 
ખે ત્રણું હાર 

સાંજે પ્રાર્થના પછી શુક, િત્રા, શનિ, ચ%, પારિન્નત અતે ગુર્‌, એ 
ખધરાંતા હાર ખૂળ સરસ દેખાય છે. ઉત્તર તર્કતો બીજે હાર સ્વાતિ, અભિ- 
નિત, શ્રવગુ અતે ઇ'સતોા હેય છે. “કેસિયોપિયા' ઊગતી હેય છે ત્યારે 
ખહુ વિતિત્ર દેખાય છે. સાંજની મુખ્ય શોભા તો આકાશગગાની હતી, તેમાં 
ઇસ, શ્રવણ, ગુર્‌ અતે ઈછંક છેડા ૫૨ ધતુરાશિ, શતી શોભા છે. પણુ 
થાંદરણું વષ્યું એટલે આકાશગ'ગા ઝાંખી પડી છે. સવારે દક્ષિણ તરક યામ- 
મત્સ્ય એકલે એકલે ચળકે છે. એથી દર્‌ ડાળી બાજી જરાક નીચે યસ્તા 
પણુ અટલે જ છે. અગસ્ત્ય ઉપર આવે ત્યારે એમતો હાર બરાબર જમે. 

2૪-૮-૨૫ 
૧૭ * 
ડાહ્યો બુધ 

પહેલી તારીખથી પૂર્વા તરક છુધતે! ઉદય થયે! છે, ખુધ તો સર્યનારાયણુનો 
એ'તેવાસી અથવા પ્રાઈવેટ શેકેટરી છે, સર્યથી બહુ દર કેઈ કાળે નનય જ 
નહી', જેમ ચજ પૃથ્વીતી આશપાશ કરતાં પોતાતી પૂ પૃથ્વીતે બતાવે જ 
નહી', તેમ મુધ પણુ સુર્યતે પોતાતી પક બતાવતો નથી, જરાક જરાક જમાથુ' 
કે ડાળ” પડણુ' બતાવે ખરો, એ સૂર્યથી બહુ નજીક હોવાથી એટલે કૈ કકત 
૩ કરોડ ૬૦ લાખ માઈલ દૂર હોવાથી આપગા ૮૮ દિવસતી અ'દર સૂર્યની 
પ્રદક્ષિણા એટલે કે પોતાનું વર્ષ હૂ કું કર છે. ઝુધ 0૫૨ દિવશરાત્રિતું ચક તો 
હતું જ નથી, અમ્તુક ભાગમાં “'મેશાં મધરાત, અમુક ભાગમાં તરિર્સ'ધ્યા, * 
અતે અમુક ભાગ તો ઇશેશાં તડકો સહન કરવાથી ફાટી ગથેલો | ગલા 


ન 


આડફાશદશન --૧ ૧પ 


ખુધનું મગજ કાંટી ગયું છે એ સાંભળતાં કેવું લાગે છે ! દૂરબીનસાંથી નનેતાં 
આપણુતે ચરતી પૅડે એતી કળાઓ દેખાય છે. ખુધ દોડનાર પણુ જખ્બર્‌ છે. 
આપણી પૃથ્વી દર્‌ સેકડડે ૧૮ માઈલ દોડે છે. જ્યારે યુધ ર૯ સાઈલિ -- 
રાજના રપ લાખ સાઈલે --દોડે છે | 
૨૬૦-ફ-રષ 
૧૮ 
સુંદર અવસર - 

હવે. રાત્રે વાદળાં ઓષાં રહે છે અનું રાત પણુ અ'ધારી છે એટલે 
તારાએઓતે! પરિચય કરાવવાને સુંદરમાં સુંદર્‌ અવસર્‌ છે. સૂર્ય છે હસ્ત નક્ષત્રમાં. 
એટલે ત્રિશ'કુ આજકાલ દેખાય નહીં. સાંજે સૂર્યાસ્ત સાથે જ ચિત્રા લગભગ 
આથમી જવાની અને ફોાલ્ગુતી નક્ષત્ર સવારના પહોરમાં ઢંકાઈ જવાનું. આ 
દિવસે! માં સપ્તર્ષિંના બેહાલ થાય છે, સૂર્યાસ્ત વખતે એમતું પૃ'૭ડ જ ફક્ત 
દખાય છે અતે સવારે ફેક્ત એમતી ફ્રેણુ. 

ખઆકીના બધા તારા સવારે કે સાંજે સરસ દેખાય છે. ખે ભાદ્રપદાના 
ચાર તારા માથા ઉપર્‌ આવે ત્યારે ભવ્ય લાગે છે.. પરમ દિવસે ચ"રતી કેર 
તળે છુધ લટકતા હતો. યામમત્સ્ય અથવા સત્સ્યસુખ પોતાના વિભાગમાં 
અટ્દલે છે. એ પૂર્વા ભાદ્રપદાની લીટીમાં દક્ષિણુ દિશા તરફ હોય છે. સવાર 
પડવા આવે ત્યારે એ બહુ તીચે ઊતરે છે અતે એતી જ હારમાં યસુના' અથવા 
નદીમુખ અને અગસ્ત્ય આવી ન્નય છે. આ ત્રણેની લાંબી લીટી ન્ત્યાતિષ- 
શાસ્ત્રીઓતે હમેશાં, આકર્ષતી આવી છે. 

૧૭-૮-રપ૫ 
૧૯ 
એકાકી અહફોડે* 

સવારે પાંચ વાગ્યાની આસપાસ એક નવા અટ્દલા તારાની ઓળખાણુ 
કરવા જેવી છે. સવારે પુનર્વસુ ઠીક ઠીક ઉપર્‌ આવ્યા પછી મધામાંથી નીચલા 
ખે તારા સપણ દેખાય છે. એ ખે તારા સાંધીતે એ રેષા કધકિ દક્ષિણુ તરક” 
દૂર ખેંચીએ એટલે એક તારો અમસ્તો જ આપણા તરફ જેતો હોય એવો 
દખાય છે. એતે અહ્શાડ કહે છે. એ ઝાઝો ચળકતો છે એવું નથી. પણુ 
આકાશના એટલા વિભાગમાં ન્નણુ કોઈ તપસ્વી એકલો જ ઝુટી ખાંધીને 
રહેતો હોય એવા એ લાગે છે. પુનર્વસુ પાસેનો પ્રશ્વન અને સઘાની 
ચોગતારા, રગ્યુલસ સાથે આ અલ્યાર્ડ ખર્‌ાખર કાટખૂણા કરે છે, એ 
પ્યાનસાં રાપ્પવા જેવું છે. 


૧૩૨ જીવનનો. આન'& 


સવારે અગસ્ત્ય તો ઠીક્ડીક ઉપર આવે છે. હવે ત્રિશ'કુતી રાહ જેવી 
જેઈએ. સાંજે આઠ વાગ્યા પછી ૬ૃથ્િકના પૂ'૭ડામાંથી તીકળતી આકાશગગા 
હુ'સતે નવડાવતી આગળ નય છે. એ ૬શ્ય સુદર હોય છે, સ્વાતિતો! ઉદય 
અતે, અસ્ત બન્ને ખાસ આકર્ષક હોય છે. આજ કાલ સાંજે એ આથમે છે ' 
ત્યારે પારિન્નતની પેંઠ્દે લાલ દેખપાય છે. સ્વાતિ ઊગે છે ત્યારે વ્યાધ જેવી ભૂર્‌ાશ 
એનામાં હોય છે. આજકાલ સાંજે સ્વાતિતું તેજ અતે સવારે વ્યાધતી કાંતિ 
એ જ સૌથી વધારે આકર્ષક છે, . 
ર૪-૯-ઃરપ૫ 
રું મુ 
ત્રથમ શ્રોણીના તારા! 
હવે પછી આકાશગંગા ખરાખર પથરાઈ રહે છે. તેના તારાનાં ઝૂમખાંમાંથી 
ત્રણુ તારાનો સસદ્ભિજ ત્રિકોણ પ્રાર્થના વખતે આપણા માથા પર્‌ ખર્‌ાબર 
તરી આવેલે। હોય છે. તે ત્રિકોણુનુ શિરોબિ'દુ તે શ્રવણુ. પાયાના ખેમાંતો 
વધારે ચળકતો તારે! તે વીણઞામ'ડળનો થોગતારો અભિન્તત અને ખાકી રજ્લો 
તે મોતી ચર'તા હ'સની ચાંચ, આ ત્રણે પહેલા વર્ગના તારા છે. 
નરી આંખે દેખાતા તારાના ૭ વર્ગ પાડવામાં આવે છે. આંખે ઊડીને 
ખાઝે .તેવા તેજસ્વી તે પહેલા વર્ગના. સપ્તષિની સોડે આવેલો અરુંધતી તારો 
૭ઠ્ઠા વર્ગતો ગણાય છે. પહેલા વર્ગના તારા બહુ ઓછા છે. હાલ તેમાંના 
૭ સાંજે, અતે નવ સવારે પાંચેક વાગ્યે દેખાય છે. સાંજના ૭માં હસ, 
અભિજિત ને શ્રવણુ. ઉપરાંત દક્ષિણે વી'છછીમાંતો પારિન્નત, પશ્ચિમ ક્ષિતિજનો 
રાન્ન સ્વાતિ અતે છઠ્ઠો સ્વાતિતી બરાબર સામે પૂર્વમાં યામમત્સ્ય જે 
અમદાવાદતી ધૂણીમાં ઢ'કાઈ ઝાંખો દેખાય છે તે. 
સવારે ચદ્ધના પ્રકાશમાં બાકીના નવ તાર તરી આવે છે. તેમાં વ્યાધ 
અને અગસ્ત્ય ઉપરાંત માથા પર્‌ ખે ષગતા તારા, રોહિણી, રેહિણીની ઉત્તર 
બાજુ બહ્મહદય, પુનર્વસુના ખે ચળકતા તારા અને મધા એ નવ. આ પદર 
તારા અતે ગુર, શુક, બે ચ્રહ એટલાની ઓળખાણુ આ ,વેળા પૃર્તી છે. 
૮-૧૦-૨૫ 
રો ૨૧ 
અઆશ્િની નક્ષત્ર 
આ વેળા આકશ્ષિતી નક્ષત્રનાં દર્શન કરીએ. શરદપૂનમનો ચ%્ર આ 
અશ્વિતીમાં આવી ગયા પછી મોડી રાતે અશ્વિતીનાં દર્શન થતાં, પણુ હવે 
તો સમીસાંજના જ ઈશાન તરફે ક્ષિતિજ્થી આડેક અ'શે એ નક્ષત્ર ચળકતુ 


સપ્કાશદશ'ન -૧ ૧૩ 


હોયછે. તેમાં ત્રણુ તારા છે : ખે છે દેવોના વૈધ અશ્વિતીકુમારા અને ત્રીન્ને 
પાંચમા વર્ગનો આછો તારો, જે અશ્ચિતીકુમાર્તી લીટી સાથે પહેોળે ખૂણે 
નજીકમાં જ છે. આ તારા પરથી કૈશવાળવાળી અશ્વતી ડોક કલ્પી શકાય 
છે એટલે એ નક્ષત્રને અશ્વ .અથવા અશ્ચિતી કહે છે. 

અશ્વિતી મેષ રાશિમાં છે. રાશિ સાર અને નક્ષત્ર સત્તાવીસ: એટલે 
દરેક રાશિમાં સવાખે નક્ષત્ર આવ્યાં. મેષ રાશિનાં બીન્ન નક્ષત્ર ભરણી અને 
* શોડે અશે કૃત્તિકા. ભરણીના પણુ ત્રણુ તારા છે; પણુ ચોથા પાંચમા વગના 
હોવાથી તે નક્ષત્ર સહેજે દેખાતું નથી. કૃત્તિકા છ તારાતુ ઝૂમખુ' છે; પણ્‌ 
તે નિહાળવાની મન્ન તો દેવદિવાળી પછી. ધોડાનુ મોહું મે'હહાના મોઢા જેવુય 
કલ્પી શકાય. માટે અશ્વિનીવાળી રાશિતે મેષ કહી. ી 

અશ્વિતી નક્ષત્ર માથે ચઢે છે ત્યાં સુધી તો પાણીદાર ધેાડે ન્નણે 
ચાલ્યો. પણુ સવારે આથમતાં ઊ'ધી ડોકે તે ધોડા જેવો લાગતા મટી જાય 
છે. ત્યારે તો એના ચળકતા બે તારા જ ન્નેવાતી મનન રહે છે. 

આકાશમાં અશ્ચિની શોધવી હોય તો લગભગ માથે આવેલા ભાદ્રપદના 
મોઢા ચોર્સતી નીચે અથવા સાથે ચડતી દેવયાતીતી પૂવ તરફ એના જ 
હારમાં જેવું આ ખે તારાસમૂહો અશ્ચિતીતે દીક ઓપ પૂરે છે. , 

છેલ્લા પત્રમાં દર્શાવેલા બધા પ્રથમ વર્ગના તાર્‌। તો હજી દેખાય છે : 
સાંજે અભિન્ત્તિ, શ્રવણુ, હ હસ, પારિજ્વત અને યામસત્સ્ય. સવારે અમસ્ત્ય, 
વ્યાધ, પૃગશીષના ખે, પુનવઃ સુના ખે, રાહિણીને યોગતારો, ખહ્મહેદથ અને 
સઘ્યાતો યોગતારે।, કેક્ત સ્વાતિ સય તેજમાં €કાઈ ગયો. * 

આવતી વેળા અગસ્ત્ય ત્રદષિનાં દર્શન કરીશું. 

૨૯-૧૦-૨૫ 
ર ૨ર 
ગુરુ-શુક યુતિ 

ખે ચાર માસ પહેલાં ગુરુ પૃવ્માં અતે શુક પશ્ચિમમાં એકખીન્નતી 
સ્પર્ધા કરી રહ્યા હતા. ત્યાંથી શુકન સય પાછળ પડતો પડતો એનાથી ચડાય 
ત્યાં સુધી ઊંચે ચડયો છે. ગુર્‌ આગળ વધતા વધતા યામ્યોત્તર્‌ થઈ ક 
હળવા લાગ્યો છે. એટલે હવે ગુરૃશુક આપણુતે એક લીટીમાં દેખાવાના. 
'સચોાગતે ગુર્‌-શક્ન યુતિ કહે છે. 

જ્યારે બે ગ્રહો દૂર્‌ હતા ત્યારે કોણુ વધારે ચળકે છે તે પ્રશ્ન થઈ 
પડતો. સ'જ્યાના તેજે શુક થોડા તેજનેહીન થતો તો ગુર્‌ પૃવષક્ષિતિજનાં કાળાં 
વાદળાંની ભૂમિકા પર્‌ ખુબ ચળકતા હતો. ખન્તે ન્યારે પાસે આવ્યા છે 


૧૩૮ : જીવતનો. આન 


અને શુદ્ધ સ્પર્ધા કરી શકે તેમ છે ત્યારે જણાય છે કે ગુર્‌ ક. અધો 
પણુ તેજસ્વી નથી. 

શનિને છેલ્લો આપણે શુક્ર તીચે જેયો. હતો. ત્યાં તો હમણાં ખ્રુધ 
આવે છે. જ 

૨૬-૧૬-૨૫ * ન 
૨૩ 
' જીની ઝર્ઢા ે ક 

રાત મોટી, એટલે આકાશદર્શન માટે વધારે અતુફૂળ છે, એક ૬ૃશ્ચિક 
રાશિ બાદ કરીએ તો જેવા લાયક ખધા જ તારા આજકાલ મળે છે, ગયા 
શનિવારે રાત્રે કે ર્વિતી સવારે ખે વિશાખા વચ્ચે જર્‌ાક ત્રાંસી ચ%્તી કેર 
અને તીચે શનિમ'ગળતી ન્ેડી કે।ણું જેઈ લીધી હતી ? 

આરદ્રોતો તારે કથે એમાં મતભેદ છે. કેટલાક તો મગના, ઉત્તર 
તર્પના, આકાશગ'ગામાં મૂકેલા, એક પગતે જ આર્દ્રા ગણે છે. આર્દ્ર ને 
ર્ત્ર સબધ જેડવામાં આવે છે. સર્જ આર્દ્રા નહ્ષત્રમાં જય છે ત્યારે 
વરસાદ પૃર્‌ જેસમાં વરસે છે. તેથી જ એતે આર્દ્ર ફહે છે. આર્દ્ર એટલે 
ભીનું નક્ષત્ર, 

વ્યાધ, એણે મારેલું પપુત્રિકાંડ ખાણુ અને રોહિણીતે થોગતારે એ ત્રણે 
લગભગ એક લીટીમાં હોય છે. 

૧૭-૧૨-૨૫ 
૨૪ 
બધાની હાજરી -- દિગ્વિજય 


હમણાં જેવા જેવા ખધા જ તારાઓ સાંજે સવારે મળીને જેઈ 
શકાય છે. માત્ર, સાંજે પૂર્વથી ન ન્નેતાં પશ્ચિમથી શરૂ કરવું, જેથી કોઈ 
આપણી આંખમાંથી છટકી ન જવા પામે. પ્રથમ દક્ષિણ દિશા જેઈ એ. 
ત્યાં જોવાના તારા તે “ગત્રસ' અથવા “ખક? “ફ્ેમલહોટ' અથવા યામ- 
મસ્ત, “ આચરનાર? યા યમુના, “ કતોપસ ' અથવા અગસ્ત્ય, “ સધર્નકોસ ' 
અથવા ત્રિશઝુ, અતે “ પોપ્તન્ટ્સ ' અથવા જયવિજય, આટલા નયા ટલે 
દક્ષિણુ દિશા જતી કહેવાય. 

ઉત્તર્તી જત હમેશાં સહેલી જ છે. સાંજથી શરૂત્માત કરીએ તો 
પ્રથમ ખાહાહુદય ( કેપેલ્લા ); પછી પુનવસુના ખે “કેસ્ટર્‌ અતે પોલેક્સ ?, 
પછી સપ્તર્ષિ, કિરીટમ'ડળ, 'શૌરી અતે વીણામ'ડળ. છેલ્લે હસ અને 


તદ 


અપ્કાશદશત -૧ જ જર 


દવયાવી યયાતિ. કૂવમત્સ્ય તો ગણાય જ નહી કેમ કે એ તો જા પડી કે 
હાજર જ હોંય. 
ગ્રહોમાં આજકાલ રજન પર્‌ કોઈ નથી. તેમાં ખુધતી શોભા વિશેષ છે. 
"૪-૬-૨૬ 
" શ્ય 
શુકે અને અ્રવળો પ્રશ્ષ 


પોણા પાંચ વાગ્યે દક્ષિણુ તરફ આકાશદર્શન કરવા હૈ ઊભે. ત્યાં મે' શું 
નનેયું ? છેક દક્ષિણે ત્રિશંકુ તો આથમી ગયે છે. ષ્તાં જયવિજય ચોકી ફરે 
છે, ત્યાંથી દણ્િ જરા આંગળ અને ઉપર ચલાવી તે નરતુરગ વટાવી હસ્ત 
ઉપર્‌ ઠરી. હસ્ત પાસે ચિત્રા તો હોય જ. ત્યાંથી આગળ જતાં માથા ૫૨ 
સ્વાતિ નક્ષત્ર દેખાયું. એધી આગળ જવું ન હતુ એટલે મે અભિજિત તરફે 
નજર ફેંકી. માખાપતે લઈ તે આકાશગ'ગાતે કિનારે ઊભેલા શ્રવણુતે એતું 
આણુ વાગે છે. શ્રવણુના ત્રણુ તારાઓ અને અભિનિત એફ જ લીટીમાં 
લગભગ આવે છે. આજે તો શુદ પણુ એ જ લીટીમાં હતો અને થોડા 
દિવસ રહેશે. શુદ્ટ એટલે ધોળા, તૅજસ્વી. પણું સવારે ઊગતી વખતે 
આપણા વાતાવરણને લીધે એ લાલચોળ દેખાય છે. સતે થયું કે દશરથે 
ધનુષ્ય આક ણુ ખે'ચીને ખાણુ ફ્રેક્યુ' તે તે શ્રવણતે_ વી'ીતે શુક્રતે વાગ્યું, 
અતે તે પણુ એતી _ફૂટેલી આંખમાં; તેથી જ એતું મોડું આમ લેોહી- 
કા થયું છે. શકે મગળતું સ્મરણુ કરાવ્યું, તે ભાઈસાહેબ હગમેશાં 
લાલ હોય છે. પાસે પાસે હોવાથી મ'ગળ અતે વશ્ચિક્તેો પારિજાત એ ખે 
વચ્ચે સરખામણી સરસ થઈ શકે છે. આજકાલ વશ્ચિકતું દર્શન ભવ્ય હોય 
છે. એની પૂછડી એટલે અવળુ' પ્રશ્નચિહન. એ પ્રશ્નનો જવાખ કેોણુ આપી 
ણ! જ્યાં સવળા પ્રશ્નો પણુ અધરા હોય છે, ત્યાં અવળા પ્રશ્નની વાત જ 
શી? વૃશ્ચિકતે માથે હાલ શનેશ્વર વિરાજે છે. વિશાખાનો દરવાજે વટાવીને 
શનેશ્ર હાલ અતુરાધા પાસે આવ્યા છે. ન્સવારે ઊઠીને જુએ તેતે માટે ચિત્રા, 
સ્વાતિ અને શનિ એ ત્રણનો ત્રિકાણુ જવા લાયક ખન્યો છે, આટલામાં તૌ 
મુરૂરાજ બહસ્પતિ પધાર્યા છે એટલે તેમને નમસ્કાર કરી આપણે નિત્યકર્મ 
શરૃ કરીએ. 
૧૮-૩-2૬ - 


૧૪ 
દેવાતું' કાવ્ય-૨ 


આ જ નામની પહેલી લેખમાળામાં સે' જે લખેછું તે, રાત્રિની સમૃદ્દિ નેઈને 
મને થયેલો આન'દ મારી “વાસરી ? (ડાયરી ) માટે રાબ્ટબદ્ધ કરતો હતો તે હતુ. 
એ પ્રવૃત્તિ મારા નિન્તૃત દતી, આત્મનેપદી અને “સ્વાન્તઃસુખાય” હતી; જ્યારે આ 
નવી લેખમાળા પરરમપદી લખાણુ છે. મને થયું કે આ વખતે અધ્યાયનશક્તિનો 
જરા ઉપયોગ કરુ' અને માત્ર સૂચતાએ જ આપીને અટકુ'. * 


પણુ સારે કમતસીખે વાચકો પુસ્તટી આંખે જ ખબુ જીએ છે. એનો ઉપાય રે ? 


જ 


સત ૧૯૩૨ માં ગાંધીજએ યરોડા જેલમાં આકાશનાં નક્ષત્રોતું કઈક 
અપ્યયન કયું” અતે" આકાશદર્શન કર્તાં કરતાં તેમના મનમાં જે વિચારે 
આવ્યા તે એક ખે પત્રોમાં એમણે વ્યક્ત કર્યા. એ પને।માં ગાંધીજએ જે 
લખ્યુ છે તેતો સાર્‌ આ છેડ * 


“સત્યના પૂશ્નરીના રસતે અ'ત જ ન હોય. જે જ્ઞાનથી હુ સત્યદેવની 
વધારે પાસે ન્નઉ એમ લાગે તેતી પાછળ જવામાં ધડપણુ આડે નથી 
આવ્યુ. જ્યાં સહેજે ૬શ્વિર છે તેતુ નિરીક્ષણુ/ હુ કેમ ન કરું? ઈશ્વરની 

) મહાન લીલા નીરખવાની આ તક કેમ જવા દેવાય ? 


શ્ર તર જ 


“આકાશ એટલે અવકાશ. “આપણાં શરીરમાં અવકાશ ન હોય તો 
આપણે એક ક્ષણુ પણુ ન જવી શકીએ. જેમ શરીરતે વિષે તેમ જ જ્ગતતે 
વિષે સમજવું. પૃથ્વી અન'ત આકાશથી વી'ટળાથેલી છે. તેતી ધરી ૭,૯૦૦ 
માઈલ લાંબી છે. પણુ આકાશ પોલું છે. આ અન'ત આકાશમાં પૃથ્વી 
ગએેક રજકણુસમાન છે, ને તે રજકણુ ઉપર આપણે તો રજકણુનુ પણુ 
એક એવું તુચ્છ રજકણુ છીએ કે તેતી ગણુતરી જ ન થઈ શકે. આમ 
શરીરરૂપે આપણે શ્ત્ય છીએ એમ કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ 


૧૪૦ 


રેવોપ્તું કાવ્ય -૨ ૧૪૧ 


૦ રૂ 


કે અલ્પાક્તિ નથી. આપણું શરીર તુચ્છ છે. તેતો મોહ શે? તે પડે 
તા'શોક શે? ૫ 


ર્ર ત્ર શ્ર્દ 


“આ શરીર આમ તુચ્છ હોવા હતાં તેતી મોટી કિંમત છે; કેમ કૈ 
તે આત્માનું, અતે સમજએ તો પરમાત્માનું -- સત્યનારાયણુનુ --- નિવાસ- 
સ્થાન છે. 


# 


“ આ વિચાર જે આપણા હદયમાં ધર્‌ કરે તો આપણે શરીરને 
વિકારનુ ભાજન બનાવવાનુ ભૂલી જઈએ. પણુ નને આફાશની સાથે આપણે 
ઓતપ્રોત થઈ એ અતે તેતો મહિમા સમજી આપણી અધિકાધિક ઇચ્છતા 
સમજી લઈએ તો આપણા બધા સદ ઊતરી નય. . . . આકાશમાં 
સરયનારાયણુ એક દ્વિસતે સાર્‌ પણુ પોતાની અતદ્રિત તપશ્ચર્યા ખ'ધ કરે તો 
આપણે નાશ થાય તેમ જ ચ પોતાનાં શીત કિરણો ખેચી લે તોપણુ 
આપણા એ જ હાલ થાય અને અતુમાનથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે 
રાત્રિના આકાશમાં જે અસ“ખ્ય તારાગણુ આપણે જેઈ એ છીએ તે ખધાને 
આ જગતને નિભાવવામાં સ્થાન છે. એમ આપણા આ વિશ્વમાં ખધા 
જવેોની સાથે, ખધા દેખાવાની સાથે ખહુ ગાઢ સાબ'ધ છે, તે એકખીન્નના 
આશ્રયે આપણે ટફીએ છીએ. એટલે આપણું આપણા આશ્રેયદાતા આકાશમાં 
વિચરતા દિત્ય -ગણોાને! થોડોઘણો પરિચય કરવો જ જેઈ એ. 


ન 
વ જ 2૬ # 


“ એમાં તો શકા જ નથી કે આકાશ અતે આપણી વચ્ચે જેટલા 
અ'તરાય આપણે મૂકીએ છીએ તેટલે અશે આપણે શરીરતે, મનને અને 
આત્માને હાનિ પહોંચાડીએ છીએ. આપણે સ્વાભાવિક રીતે રહેતા હોઈ એ 
તો ચોવીસે ક્લાક આકાશ નીચે જ રહીએ તેમ ન થઈ શકે તો જેટલે 
સમય તેમ કરી શકાય તેટલો સમય રહીએ. આકાશદર્શન એટલે તાર્‌ાદર્શન 
તો રાત્રિના જ થાય. અને વધારે સારામાં સારું તે* સૂતા થઈ શડ્ડે છે. 
એગ્લે આ દશનો જે પૂરા લાભ ઉડાવવા માગે તેણે તો સીધા આકાશ 
નીચે જ સૂવું જનેઈએ. આસપાસ ઊ'ચાં મકાતો કે ઝાડો હોય તો તે 'વિદ્ય 
કરે છે. 


સિટન 
ષ્ટ ડટ દઝ 


“ આકાશ નિહાળતાં આંખતે શાંતિ થાય છે. ફ્રેક્સાંતે શુદ્ધ હવા મળે 
છે. . . . જેમ જેમ આપણે આ ઈશ્વિર્ના ચમત્કારનું પ્યાન કરીએ છીએ 


૧૪૨ જીવતનેોઃ સત'દ 


તેમ તેમ આત્માતો વિકાસ જ થાય, જેતે રોજ મેલા વિચારે, અતે રાત્રિના 
સ્વપ્નાં આવતાં હોય તે ખહાર્‌ સૂઈ આકાશદ્શતમાં લીન થવાતે। પ્રયત્ન કરી 
જીએ. તેને તુરત નિર્દોષ નિદ્રાના અતુભવ થશે. આકાશમાં રહેલા ગણે કેમ 
નનણે ધશ્વિરતુ મૂકસ્તવન કરતા ન હોય, એમ આપણે ન્ત્યારે એ મહાદર્શનમાં 
ઓતપ્રોત 'થઈએ ત્યારે આપણે સાંભળતા. જણાઈ ઝે એ છીએ. જેને આંખ 
હોય તે આ નિત્યનવૌ નાચ જીએ. જેતે કાન છે તે આ અસખ્ય ગધવેનુ 
મૂકગાન સાંભળે. 


ન ર્ર ન 


“ (સાંજતી) પ્રાર્થના પછી તુર્ત આકાશદર્શન કરવું એ સારું છે. 
તેમાં ૨૦ મિનિટથી વધારે એક સાથે દેવાની જરૂર નથી. સમજે -તે 'આતે 
પ્રાર્થનાનો વિભાગ જ ગણુશે. બહાર સૂવાવાળા એકલા જેટલો સમય પ્યાન 
ધરવું હોય તેટલો સમય ધરે, થોડા જ વખતમાં તે જ પષ્યાનમાં તેઓ 
ઊ'ધી જશે. રાતના ન્નગી ન્ય તો વળી ફરી થે!ડુ' દર્શન કરીએ. આકાશ 


પ્રતિક્ષણુ ફરતુ દેખાય છે, તેથી ક્ષણે ક્ષણુ દર્શન બદલાયાં જ કરે છે, 


% ષન હો 


“સાર્‌ સાર્‌ આ નક્ષત્રો ઈશ્વિરસ્તી સાથે અતુસ'ધાન કરવાનું એક 
સાધન થઈ પડ્યુ' છે. આશ્રમવાસીને પણુ તેમ થાએ. 


શ ર્ર ન્ડ 
“ જેવુ આકાશ સ્વચ્છ છે તેવાં આપણે સ્વચ્છ થઈએ. જેવા તારા 
તેજસ્વી છે તેવાં આપણે તેજસ્વી થઈએ. તેઓ જેમ ઈ્િસ્તુ, મૂકસ્તવન ' 


કર્તા લાગે છે તેમ આપણે કરીએ. તેએ જેમ પોતાનો માર્ગ એક ક્ષણુને 
સાર્‌ પણુ છોડતા નથી તેમ આપણું આપણુ કર્તવ્ય ન છોડીએ.”* 


ન 


ગાંધીજએ ઉપરના પત્રમાં જે આકાશદ્શનેતી ભલામણુ કરી છે તેની 
કઈક ઓળખાણુ (યથોસ'ભવ દર્‌ મહિને ) કરાવવાતો અમારો ઇરાદો છે. 
એક ખે મહિનાઓ સુધી પ્રાર'ભિક સામાન્ય વાતા લખી વાચકે।માં આ વિષે 
રુચિ ઉત્પન્ન કરવાને! પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. આગળ જતાં કરોડો તારાઓ 
આખો રાલ પોતાતી મંગળ અતે અથાક દશ્રિએ આપણતે નિહાળ્યા જ ડરે 
છે તેમાંથી સુખ્ય સુખ્ય જ્યોતિઓની અને તેમનાથી ખનતી કાવ્યમય 
આયૃતિઓની એઓળખાણુ કરાવવામાં આવશે. 


ક જીઓ “ આશ્રમજ્વન ”, પૃણ ૩૫ થી ૫૨. 


'રવેતું કાવ્ય-૨ ૧૪૩ " 


ને વાચકો પાસે જ્યોતિષના કેઈ ત્રનથ હોય તો તેમનો ઉપચેોગ 
કરવા સૈયાર રાખે. અહી' ન્યાોતિષથી મતલબ છે આકાશની તાસ્કિાએ, મ્રહે! 
. ભગેરે ન્યોતિ, તેમનું દર્શન અને ગણિત. કલજ્યોતિષ સાથે અમારે અહી 
કુઈ નિસ્બત નથી. ક્લજ્યોતિષ વિષે પણુ યોગ્ય સમયે લખવામાં આવશે. 
પણુ તે આપણાં આ દશન, અષ્યયન અતે રસાસ્વાદતો વિષય નહી ખતે.. 
આપણે તો દૈવતી પરખ નથી કરવી, પણુ દેવોના અજરામર દિવ્ય કાવ્યતો 
રસાસ્વાદ લેવા છે. જેતે માટે વેદોએ પણુ આજ્ઞા કરી છે: 


“સતહત વાવ્ષ પશ્ય, ત ગગાર ત શ્રીશલે,। ' 


ઓકટોબર, ૧૬૯૩૮ 
૨્‌ ા 

કેટલાયે લોકે પૂછે છે, “આ તારાઓ જ્ેવાથી લાભ શો છે? 

“સગીત સાંભળવાથી અતે કવિતા વાંચવાથી આપણતે શું મળે છે?? 
એવો પ્રશ્ષ જે કોઈ કરે તા તેતે શો જવાબ આપવો? પાસાદાર્‌ અને ર'ગીન 
પથ્થરો સાટે આટલી ભારે કિંમત આપી લોકે શા માટે ખરીદે છેઃ અતે 
તેમને નનેઈ શા માટે આટલા ખુશ થાય છે? આવું જે કેઈ પૂછે તો આપણે 
તેતે શો જ્વાખ આપીશું? ખરેખર, દર્‌ સાંજે નવી નવી રીતે દશન આપતા 
આ તારાઓ અને ગ્રહો દેવાતુ એક અપ્રતિમ અતે ચિર્ન્તન કવ્ય જ છે. 
એમતે જ્નેવાથી આપણુતે સાત્તિક આનદ પ્રાપ્ત થાય છે, અપાર્‌ શાંતિ મળે 
છે અતે જેમનામાં યોગ્યતા છે તેમતે આમાંથી અદ્ભુત પ્રેરણા પણ્‌ મળે છે. 
તેમનું અપ્યયન કર્વાથી જીવનના આન'દતી સાથે જીવનતતી એક ' ફ્િલસૂટ્રી 
પણુ પ્રાપ્ત થાય છે. છ આસ્તિક દશનેોમાં તાર્કાદશનને ઉમેરી આપણે 
સાત દર્શનો પણુ ગણાવીએ ! ર 


તાર્કાદર્શન અને તેમના અપ્યયનથી વ્યાવહારિક લાભ "પણુ ક'ઈ 
ઓછા નથી. રાત્રે આપણું જલ અથવા સ્થલ- ઉપર” ગમે ત્યાં હોઈ એ, 
આપણે કયાં છીએ, કઈ દિશામાં આપણે જવું છે અતે રાતના કેટલા વાગ્યા 
છે એ ખતાવનાગ આ એક ઘડિયાળ છે. ફરક એટલે જ કે સાધાર્ણુ 
ઘડિયાળાતે આપણા ખખિસ્સામા રાખવાં પડે છે ત્યારે આ સનાતન ઘડિયાળના 
ખિસ્સામાં આપણે બધાને રહેવું પડે છે ! સ્થલ-કાળસૂચક આ અજબ ઘડિયાળ 
આપણા અસખ્ય વડવાએઓને પોતાના ખિસ્સામાં રાખતી આવી છે.. અને 
આપણા અન'ત વ'શન્નેતે પોતાના ગ્િસ્સામાં એટલી -જ સહેલાર્ધથી રાખશે. 
કંઈ ખખર્‌ નથી કે આ વિરાટ ઘડિયાળને કોણે ચાલુ કરી અતે કચારે એને 


ડ્ર રી જ 


૧૪૪ જવનનો આન'દ 


ચાવી આપવામાં આવી. લાખા, કરેડી અને અબજ્ને વર્ષોનો તો ઝોતી આગળ 
ક'ઈ હિસાખ જ નથી, લાખો, કરડે અતે અખન્ને માઈ લેતો હિસાબ તો 
એના પ્રાથમિક ગણિતમાં આવે છે. «ત્યારે આપણા ગામના જ્યોતિષી . 
આપણી જન્મપત્રી બનાવી આષે છે તયારે તેઓ આ વિરાટ લક્વિળતા 
અનત કાળમાં આપણા જન્મ કચારે થયો તેની ક્ષણુ ટાંકી આષે છે. આપણે 
આપણા કાળતેો આરભ વિક્રમ, શાલિવાહન, ક્રાઈસ્ટ અથવા યુધિષ્ટિસ્થી 
ગણી છીશ્મે. પણુ એ જ શકકર્તાએતો જન્મકાળ આપણે કયા કાળાર'ભ- 
થી ગણીશું? અન'ત કાળમાં કોઈ વિક્રિષ્ ક્ષણુલવતે આપણે કઈ રીતે 
ઓળખીએ? તે મારે તો આકાશના ગ્રહ નદ્યત્રોતી સ્થિતિના જ સછારે 
લેવો! પડમે, જે 


રાતના અમુક વખતે કેટલા વાગ્યા છે એ જેવાતી અતે સમજવાની 
જરૂર પાંચ કકાર્તાં માણસોને રહૈ જ છે. ત્યારે ધડિયાળા ન હતી અને 
સતરી ઘટા વગાડતો ન હતા ત્યારે લોકો આકાશ તરક જેઈ તે જ સમયતો 
નિશ્ચય કરતા હતા શાંકુતલમાં કણ્વ ત્રડઘિતો શિષ્ય રાતતા કેટલા વાગ્યા છે 
તે ન્નણુવા આકાશતી આ ઘડિયાળને જ પૃછે છે. 

(૧) મોડી રાત ગધી વાંચનાર અતે સવારે ખાહમમુદ્તે" વહેલા ઊદનાર 
વિદ્યાર્થી તારાએ પરથી વખત એળખવાની જરૂર સમજે છે. ( ર ) સવારે 
ઊઠી પોતાને ખેતરે જનાર ખેડૂત તારાગએતે જ સમય પૃછે છે ( ૩ ર ભરતી- 
ગોટ નઈ દગ્ડિમાં વટાણુ લઈ જનાર ખલાસીને તો નક્ષત્રવિધા વિના એક 
પળ પણુ ચાલી શકે નછી'. (૪ ) ગરમ દેશોમાં અથવા ઉતાળામાં ર્‌ાતતી 
દ'ડકમાં પ્રવાસ કરનાર સુસાફરેને તારાઓ વડે જ દિશાદર્શન અતે કાળનાન 
થાય છે. (૫) રાતના પોતાના લશ્કરતે ફૂચ કરાવનાર સેનાપતિ માટે તો 
આ તાગ જ ભોમિયાતું કામ કરે છે. 

આપણી ખી ધાર્મિક ક્રિયાઓ સૂર્ય, ચ'%, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારાઓના 
હિસાબે જ કરવામાં આવે છે. જ્યારે સયશ્રહણુ થાય છે અથવા આકાશમાં 
કોધી ધૂમકેતુ દેખાય છે ત્યારે તેશ્લા સમય માટે બધા લેકે નક્ષત્રવિઘાના 
રસિયા અથવા અભ્યાસી બતી ન્નય છે 

આ વિદ્યાના અન'ત લાભો છે અતે આ છેલ્લાં સો વર્ષમાં તો આ 
વિધાતો એટલે ખધે વિકાસ થયો છે કે બધી વાતોતો વિચાર કર્યા પછી 
માંમાંથી ઉદ્ગાર નીકળે છે કે આજ સુધી અનતતા એ આપણે માટે માત્ર 
શ”દ જ હતો. આપણુતે તેતો વાસ્તવિક ખ્યાલ ને હતો હવે આપણે 
સમન્યા છીએ કે અન'તતાતેો ખ્યાલ કરવો એ કેટલુ દુષ્કર છે. 


રજાનું કાવ્ય-ર૨ ૧૪૫ 


સામાન્ય માણુસે સૌથી પહેલાં પૃથ્વીની ગતિ, દિવસ રાત્રિતું' સ્વરૂપ અને 
અક્ષાંશ રેખાંશ વગેરે પ્રાથમિક ખાબતો વિષે ન્નણુવું નનેઈએ અને ત્યાર 
પછી જ્યોતિષતેો કોઈ પણુ ગ્ર*થ વાંચતાં પહેલાં અથવા કોઈવી મદદ લેતાં 
પહેલાં પોતાની કુદરતી જિજ્તાસાને આધારે સવાર સાંજ આકાશ તરફ બ્મૈતા 
રહેવું જઈએ. જતાં જતાં સોથી પહેલા તારાઓના ઉદય અને અસ્ત તર્ક 
પ્યાન જશે સાથે એ વાત પણુ સમન્નશે કે કેટલાક તારા બહુ સોટા હોય 
છે, ને શુક્લપક્ષતી પૂર્વરાત્રિ હશે અથવા ગૃપ્ણુપહ્નષતી પાઠલી રાત હશે 
તો જણાશે કે ચ% દરરોજ પોતાનું સ્થાન આ તારાઓની વચ્ચે બદલતો 
રહે છે. એ ભાઈસાહેબ દરરોજ અડતાળીસ મિનિટ મોડા ઊગે છે, અને 
કૃષ્ણુપક્ષ હોય તો દરરોજ ક્ષીણુ થતા જ્નય છે અતે એ જ ચદ્ર શુક્લપક્ષ 
એસતાં ન્નડા થતો જાય છે. પણુ તારાઓમાં ન્નેતાં દરરોજ એક નક્ષત્ર 
આગળ જ દોડે છે. કારણુ કે નક્ષત્રોતો કમ પશ્ચિમથી પૂવ તરફ ગણાય છે. 

કેટલાક દિવસો! સુધી દરરોજ જેવાથી આપણુને સમનજ્નશે કે આજે 
ઊગનાર્‌ તારો કાલે તે જ જગ્યાએ લગભગ ચાર શમિનિટ વહેલો ઊગે છે 
અતે દરરોજની પોતાની ગણુતરી પ્રમાણૅ પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધીતા પોતાતે માર્ગ 
વટાવતો ન્નય છે, 

નવા શીખનાર માટે દક્ષિણુ ખાજુએથી નતેવાતી શરૂઆત કરવી સારી 
નથી. તેમણું શરૂઆતમાં પશ્ચિમ ખાજીએ ન્નેવું જ્નેઈએ કારણુ કે ત્યાંના 
તારા જલદી આથમી ન્નય છે./પશ્ચિમને પોતાની ડરી લીધા પછી પોતાની 
દણ્િ પૂર્વ બાજુએ લઈ જવી જેઈ એ અને ત્યાં મરજ પ્રમાણે તારાઓને 
ઉદય નિહાળવો નનેઈ એ. 

ને ઉત્તર દિશા બરાબર હાથ આવી નય તો ત્યાં પોતાનું' સ્થાન 
કદીયે ન છોડનાર સુતીતિ-કુમાર ધવ દેખાશે અતે તેતી ચારે બાજુએ ભ્રમણુ 
કરનારા કેટલાક તારાઓના સમૂહ દેખાશે. અગ્રેછ એમ (4) ના જેવેા 
પણુ બહુ જ વાંકો એક તારાસમૂહ પણુ દખાશે. એતે જો સવારે ચાર પાંચ 
વાગ્યે ઊડી નવામાં આવે તો તે પની પાછળ પાઠળ આવનાર સાત 
તારાએ એક પતંગ અને તની પૂછડી જેવા જમણી ખાજુએથી ઊચે 
આવેલા દેખાશે. 

દક્ષિણુ આજુએ ઉપર જ્નેવાથી તો અનેક કેહિનરોથી શોભતી ગોવલકોંડાની 
ખાણુ જણાગે. આપણી કલ્પના અહીં પણુ અનેક આકૃતિઓની રચના કરી શકે 
કે. ક્રોઈતે પૃછ્યા વિના આપણી કલ્પનાને દોડવા દેવી જેઈ એ. વેદકાળના 
ત્રડાપિઓ, ઇજિપ્ત અતે એખિસિનિયાના હખસીઓ, ખાહ્ડિયાના ન્યોતિષીઓ 
અને ચીનના મડારિનો (પ'ડિતો ) જ્યારે આકાશ તરક જેતા હતા ત્યારે તેમતે 


૬2-૧૦ 


દ 


૧૪૬ જીવનનેદ આનત'દ& 


શીખવનાર કેોણુ હતું? આશ્રય પામી તેમણે ન્નેયું, જેઈ તે કલ્પના દોડાવી અને 
ધા? ધીરે નક્ષત્રવિધા વિકાસ પામી. આપણું પણુ તે જ ત્રડપિઓતુ' અને 
અરખ મુસાકફરાતુ' અતુકરણુ કરવું જોઈએ. આમ પોતાની નક્ષત્રવિદ્યાનો ઠીક 
ઠીક પ્રારંભ થયા પછી ખીન્તઓનતી મદદ લેવી જેઈએ. વાચકે પોતાની 
નજિજ્તાસાશૃત્તિતે ન્નશ્રત કરી સવાર-સાંજ રાતના આઠ વાગ્યે તથા મળસકે પાંચ 
વાગ્યે કેવળ દસ દસ મિનિટ આપશે તો તેમને અમૂલ્ય રત્તલાભ થશે. 
થોડોક સમય અતે થોડક ધ્યાન અપાય તો પછી એથી ક કઈ વિશેષ આપવું 
પડશે તહીં. બાકીનું બધું મફત જ મળી શકશે. 
રી નવેસ્બર, ૬૯૩૭૮ 


ન 


કુવતો તારે! ગમે ત્યાંથી જીઓ, તે ઉત્તર બાજુએ એક જ જગ્યાએ 
સ્થિર અતે અચલ જેવો! દેખાય છે. આપણે જે સ્થળે હોઈને તે સ્થળના જે 
અક્ષાંશ હોય તેટલા જ અ'શ ક્ષિતિજથી ઊચે એ નજરે પડે છે, હિ'દુસ્તાનના 
અક્ષાંશ ૬ અતે ૩૬ વચ્ચે છે. કન્યાકુમારીથી નને ન્નેવામાં આવે તો કૂવતે 
તારો લગભગ ક્તિતિજ ઉપર જ જણાશે; અતે જેમ જેમ આપણે ઉત્તર 
તરફ આગળ વધીશું તેમ તેમ તે ઊ'ચે ચઢેલો જણાશે. 
હવે આપણું એક ખત્રી લઈએ અતે તેતે ઉઘાડી એવી રીતે પકડીએ 
કે તેતી દાંડીતો। છેડો બરાબર ધુવનતી સીધી લીટીમાં હોય. પછી તેતે ધીરે ધીરે 
પૂર્વથી પશ્ચિમ તર્કે ફેરવીએ તા આકાશની ગતિ સારી રીતે આપણા સમજ- 
ના! આવશે છત્રી જે બાર્‌ કા હશે તો તો બે સળિયા વચ્ચેનું એ 
ગતિનું અ'તર્‌ ૨ ક્લાક જેટલુ હેય છે એ માપ પણુ હાથ આવી જશે. ૨૪ 
કલાકમાં આખુ' આકાશ એક પરિ! પૂરી.કરે છે.” નને હવે આપણે આ ખત્રીને 
આકાશને ઉત્તર ગોળાર્ધ માનીએ અને ૨૪ કલાકમાં તેની રિશ પૂરી કરીએ 
તા ખરાબર આપણા આકાશનું અનુકરણુ 'થશે; અને વધુમાં નને છ્ત્રીમાં 
અ'દરની ખાજી મુખ્ય મુખ્ય તારાઓનાં સફેદ' ટપકાં' કરી દઈએ તો આકાશના 
તારાઓની ગતિતે પણુ આપણુતે ખ્યાલ આંધશે. (સ્વદેશી છત્રીઓ ખનાવનારા- 
ઓ જે તેના અ'દરતા ભાગમાં ધોળા ર ગથી તારાઓનાં ચિત્ર ખનાની દે તો 
તારાપ્રેમી લોકોમાં આવી ષત્રીઓની ખપત 'સારી થાય). 
આપણે આપણા દેશમાં સહેલાઈથી! ન્નેઈ શકીએ છીએ કે જે તારાઓ 
ખર્‌ાખર્‌ પૂર્વમાં ઊગે છે તે આપણા માથા ઉપર આવતા નથી, પણુ દક્ષિણુ 
તરક ઝૂકેલા હોય છે. ૨૧મી માર્ચે; અતે રરમી સપ્ટેમ્બરે જ્યારે દિવસ 
અતે રાત સમાન હોય છે અતે સૂય બરાબર પૂવ-માં ઊગે છે ત્યારે મપ્યાહને 


રદવેોતું કાવ્ય-૨ ર ૧૪૭ 


ક પડછાષ્રો બરાબર પગ તળે આવતો તથી, પણુ ઉત્તર તરફ ઝૂકલેપ 
હોય છે. ફારણુ કે સૂરજ દક્ષિણુ તરફે ઝૂકેલો હે હોય છે. 

આફકાશતું જે બિન્દુ બરાબર આપણા માથા ઉપર્‌ હોય છે તેને 
“સ્વસ્તિક ક કહે છે. માચની ૨૧મી અને સપ્ટેમ્બરની ર્ર્મી (આ દિવિસોને 

વસન્‍્તસપાત? અને “શર્દસપાત કહે છે)ના ૨ સપ્યાહતે સૂય ખ-સ્વસ્તિકથી 
દક્િશ બાજીએ, આપણા સ્થળના અક્ષાંશ જેટલો! જ ઝૂકેલે હોય છે. 
વાચકે જરાયે ગભરાય નહી". અમે તેમને જ્યોતિષશાસ્ત્રના ચકવ્યૂહમાં 
ફસાવવા માગતા નથી. રાત્રે અને મળસકે આકાશનું જે દિવ્ય અતે ભવ્ય 
પારિજ્નતકના ઝાડ જેવું વિકસેલું સહેજે દેખાય છે તેતો આનદ માણુવા માટે 
જેટલી સામમ્રીની જરૂર હશે તેટલી જ અહી' યથાસમયે આપીશું. 

મૃગ નક્ષત્ર સાંજે પૂવ માં ઊગેલુ જણાશે. તેના ચાર પગ અને તેના 
પેટમા પેસી ગયેલુ ત્રણુ તારાએઓતું એક તીર્‌ સપણ દેખાય છે. આજકાલ આ 
જ ગ નિશાદેવીના ર્થતે ન્નેડવામાં આવે છે સાંજથી લગભગ ઉષ.કાલ સુધી 
મૃગ નક્ષત્ર રાત્રિના રથ ખે'ચે છે. અને લગભગ ચાર વાગ્યે સવારે તે પશ્ચિમમાં 
અદૃશ્ય થઈ ન્તય છે. આથી જ આ રાત્રિઓતે 'મ્‌પ-તીસા-રત્રય ' કહે છે. 

આ મૃગતેો પીછે પકડતાર એક ઉજ્જ્વલ તારે ઊગે છે. એતું નામ 
વ્યાધ કે લુબ્ધક છે. મગના પેટમાં ઘૂસનાર જે ત્રણુ નક્ષત્રોતુ ખાણુ છે તેના 
જ સીધાણુમાં આ લુખ્ધક દેખાશે. અગ્રેજમાં એને “સિર્યિસ ' કહે છે. આ તારા 
આપણી પૃથ્વીથી એટલે! અધો દૂર છે કે તેનો પ્રકાશ પૃથ્વી સુધી પહોચતાં 
આડ વર્ષથી પણુ વધારે સમય લાગે છે આપણા સૂય કર્તાં,તેના પ્રકાશ 
હવ્વીસ ગણુ! છે. _ 

આ લુખ્ધકતી આસપાસ પાંચ એવા તારાઓતું જૂથ છે કે જેને ,આ સાથે 
મેળવી દેવાથી એક કૂતરાના જેવી આમૃતિ બતી જાય છે. તેને ' દિવ્ય શ્વાન 
પાણુ કહેવામાં આવે છે. “દિવ્ય શ્વાન 'ની આકૃતિ આજકાલ ચાર વાગ્યે જેવા 
મળશે. પશ્ચિમમાં ન્નેવી નજનેઈ એ. પણુ ન્ત્યારે મૃગ પશ્ચિમ ક્ષિતિજ પર. અદશ્ય 
થવાની તૈયારીમાં હોય છે ત્યારે આ ફૂતર્‌ાનેો વેગ જેવા જેવા હોય છે. ઈ્યાથી 
પોતાની પૃછ્ડી સીધી ટટાર કરી પૃગતી પાછળ ન્નણે ઝાપટે છે. એ ડૂતરાતું 
માથુ' લુબ્ધકતો તારો જ છે. તેની; નીચેતો તારો તે તેતો આગલે પગ. તેતો 
પાહ્લે પગ દક્ષિણુ તરફ હોય છે અતે ઘણે 'ટ્ર'કો હોય છે. તેની સમકોણેં, 
લગભગ એટલી જ લાંખી તેની પૃછ્ડી જણાશે. | 

જ્યારે આ ફૂતર્‌ે પૂર્વમાં ઊગે છે ત્યારે બિચારો એવો દીન દેખાય છે 
નનણે ફાંસીએ ચડવા જતા હોય; પણ્‌ જેસ જેમ ઉપર ઊચે ચડે છે તેમ તેમ 
તેનુ' ન્નેમ અતે તેતી શોભા વધે છે. , ન 


ક 


૧૪૮ જીવનને આન'દ 


કહે છે કે પગવ્યાધ અશ્રવા લુષ્ધકતો રગ નતા વખતમાં મ'ગળના 
જેવા લાલ હતો. આજકાલ તે તદત ઉ#જ્વલ ધોળા જ છે. આ વિધે 
અથર્વવેદમાં કહ્યું છે: 

અવ્યુતે ગન્ત રિવિતે સવસથ સમુદ્ર બનત: મદિમાતે પષિવ્યામ્‌ । 

મતો રિવ્યલ્ય યત્‌ મ તેન તે છૃવિવા વિવેમ | 

“ સર્વોદય ', ન્તત્યુઆરી ૬૯૩૮ 
૨ ૪ 

આજકાલ સવારના ચારથી સાડાપાંચ-છ વાગતાં સુધીમાં આકાશ તરફ 
જવાતી વિશેષ મજા આવે છે. પૂવ બાજીમાં માં રાખી કઈક જમણી ખાજીએ 
જેઈએ તો ત્યાં ત્રિશ'કુ દેખાશે. યુરોપિયન લોકે તેતે “સધર્ન કોસ? કહે છે. 
કૉસતી ઊભી અતે આડી લીટી બરાબર સમકેણુ નથી. હતાં પણુ એ સધર્ન 
કોૌસતે ઓળખી કાદવે મુશ્કેલ નથી. 

નને સ'દેહ રહેતા હોય તો તેતી તર્ક આંગળી ચી'ધનાર જયવિજયની 
વાંક લીટી જેઈ લેવી શેઈએ. સ્વર્ગના આ જયવિજય ઠાર્પાળો અતાવે છે 
કે જુઓ પેલો ત્રિશકુ તીચે પડે છે અતે પેલો રાન્નતે પુરોહિત તેને કહી 
રહલો છે કે પડશે નહી'. 

આ સધત* કોસ ઊગતાં પહેલાં તે ક એક બીને કૌસ ઊગે છે. 
તેતે અગ્રેજમાં કોલ્સ (નકલી ) કોસ અથવા કૅરેના કહે છે. આજકાલ સવારે પાંચ 
ત્રાગ્યે સાચો કોસ એટલે। તો સરલ દેખાય છે કે વધારે જમણી બાજીએ કેરેનાને 
શેતાની જરૂર જ રહેતી નથી. ,અસલતે મૂકી આપણે નકલ પાછળ શા માટે 
જઈન ? અતે મધરાતે ઊડીને એ કેરેનાને નનેવાની તકલીફ પણુ કે।ણુ લે? 
સાડાપાંચ વાગ્યે અથવા ત્યાર પછી ન્યારે આપણે પૂર્વ: તર રક જેઈએ છીએ 
ત્યારે આજકાલ સૌથી ઉપર વિશાખાના ખે તારા, તેતી નીચે લટકતો મ'ગળ, 
તે પછી અતુરાધા નક્ષત્ર, તેતી નીચે પેટમાં પારિન્નત સાથે ન્યેષ્ઠાના ત્રણુ 
તારા અતે તે પછી સૂળ--આટલાં તક્ષત્રો દેખાય છે. જૂતા વખતમાં 
વિશાખાતે રાધા કહેતા, તેથી તેના પછી આવનાર નક્ષત્રતુ તામ અતુરાધા 
પૂડયુ', વાચક મ'ગળતે અતુરાધાના પેઃમાં પેસી ગયેલો જ ન્નેશે. 

આ અતુરાધા અતે તે પછી આવનાર ખે નક્ષત્રો જ્યેષ્ઠા અતે મૂળ મળી 
દૃથિક રાશિ થાય છે. સ્વચ્છ આકાશમાં આ મોટો વૃશ્ચિક , સહેલાઈથી 
એળખા શકાય છે. અનુરાધાના ચાર તારા આડા હોય છે. આ વી'છીતું માથુ” 
છે. ન્યોઇાના ઊભા ત્રણુ તારા તે વીંછીનું પેટ છે, અને ત્યાર પછી અવળા પ્રશ્ચ- 
ચિહ્નની અથવા ઊ'ધા “ટ'નતી આપૃતિવાળુ મૂળ નક્ષત્ર વીંછીનેો ડ“ખ છે. 
આ ડ'ખતે છેડે જે ખે તારા છે તે ધણા સુંદર દેખાય છે. 


રવેોાનું ડાવ્ય-૨ ૧૪૯ 


આ વૃશ્ચિકતી ઉત્તર ખાજીએ (આપણી ઢાખી બાજીએ ) આજકાલ શુકતો 
તારે ઘણા તેજસ્વી પ્રકાશે છે. આજકાલ શુક્તું તેજ એટલુ બધું હોય છે કે 
તેના પ્રકાશમાં આપણુ આપણે નુ પણુ જેઈ શકીએ શુકૃતું ચાંદરણું 
અથવા ન્વેત્સ્તા કવિઓમાં મશદ્દર્‌ છે 

હું આ તોંધ લખી રહ્યો છુ' ત્યારે શુક્રની પાછળ પાછઇી મસ્તક ઊંચુ” 

કેગ્નાર્‌ ખુધ દેખાય છે. પણુ વાચકોના હાથમાં “ સર્વાદય ' પહોચતા પહેલાં તો 
ખુધ અસ્ત થઈ જરશે અર્થાત્‌ યુધ દર્શન આપે તે પહેલાં તો ઉષા પ્રસન્નતાથી 
હુસવા લાગશે અતે સય" પણુ આકાશ ૫૨ પોતાને! અધિકાર જમાવી રેશે. 

“ સર્તાદેય ”, ફેણુઆરી ૧૯૩૯ ં 


ય 


આજકાલના દિવસે! તારાદર્શન માટે તેમ જ નક્ષત્રવિદ્યા શીખવા 
માટે ઘણા અનુકૂળ છે. સાંજે પશ્ચિમ તરફ ચદ્રકળા વધતી ન્નય છે અને 
ચદ્ર રોજ એક એક નક્ષત્રમાં પદાર્પણુ ફરતો ન્નય છે, પ'ચાંગમાં ન્નેવાથી 
ચ% કયા નક્ષત્રમાં અતે કઈ રાશિમાં કયે સ્થાને છે તે જણાય છે. પ'ચાંગમાં 
તા રાશિચક્રતે ગણિતશાસ્ત્રતી ખાર રાશિઓમાં વહેચવામાં આવે છે તથા 
ગમે જ ચકતા પાછા સત્તાવીસ નક્ષત્રોમાં સરપ્મા ભાગ પાડવામાં આવે છે. 

હવે આકાશમાં જે નક્ષત્રો દેખાય છે તે તો ગણિતને હિસાખે એક- 
સરખા અ'તરે નથી હોતાં તથા સીધી લીટીમાં પણુ નથી હોતાં. કોઈ 
નક્ષત્ર ઉત્તર તરક ઝૂકે છે તો કોઈ દક્ષિણુ તરક ઢળે છે. આમ નક્ષત્રમાર્ગ 
ચાળીસ અશ પહોળા છે એમ મનાય છે. 


આકાશતે ગણિતવિભાગ જુંદ્દો અને નક્ષત્રવિભાગ જુંદો છતાં નિરયન 
(જૂનું ત્રહ-લાથ્રવીય ) પચાંગતો ગણિતવિભાગ તારા વિભાગો સાથે ઘણે 
મળતો આવે છે. એગ્લે ચ%્ર અતે ખુધ, શુક્ર આદિ ગ્રહોની સ્થિતિ જેવાને 
માટે નનું પંચાંગ જ અતુકૂળ ગણાય છે. 

હવે જીદા જીદાં નક્ષત્રોના ઉદય-અસ્તતી વાત કરીએ તેની સાથે ક્ષિતિજ 
મ એમના ઉદય-અસ્ત ચોક્કસ કઈ જગ્યાએ દેખાશે શમે કહેવું ઉપયોગી 

. પરુ નક્ષત્રોના ઉદય-અસ્તનાં સ્થાન દરેક અશતે માટે કંઈક જુદાં 
દાં હે હોય છે. હિદુસ્તાનને વિસ્તાર ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ૭ અક્ષાંશથી ખત્રીસ 
અક્ષાંશ સુધી છે. આ હિસાખે વર્ધા એકવીસ અ'શ પર હોવાથી હિ'દુસ્તાનની 
ખર્‌ાબર સષ્યમાં છે. “ સર્વોદય માં વર્ધાનો ગણુતરી હિસાખ આપીએ તો 
હિ'દુસ્તાનમાં ગમે તે જગ્યાએ થોડોવ્રણૂ! ફેરદ્રાર્‌ કરવાથી હિસાબ મળી રહેશે 


દ ડો 


૧૫૦ જવનનો આત“ 


પૃથ્વી પર્‌ અહ્યાંશ રેખાંશ હોમ છે તેમ આકાશમાં પણુ હોય છે. પણુ 
આપણે એેમતો ઉપષોગ નહીં કરીમ. વહેવારમાં દરેક નહ્મત્ર કે તારાતી 
“આલ્છટિટથ્રુડ'--ક્ષિતિજથી ઊ'થાઈ-- 70 લઈ એ તો એ વધારે ઉપષોગી થાય 
છે. પણુ આપણે એતી પાછળ ધણુ નહી' પડીએ, વાચકે પાશે આપળે આટલા 
પૃર્ષાર્થતી આશા થોડી જ રાખીએ છીએ ! એક મોટું કાડબોડ અથવા લાકડાનું 
પાટિયું લઈ ને તેના પર એક મોટું વર્તુળ દોર્કું અતે એ વર્તુળ ૫૨ ઘડિયાળની 
જેમ એકથી બાર અક લબવા. મિનિટના શંકા પણુ પાડીતે શો વર્તુળના 
સાઠ ભાગ કરવા. આ વર્તુળના કૈન્ર પર્‌ ( ધય્યાળના કાંટા ચોડવામાં આવે 
છે તે જગ્યાએ ) એક રક ઊંધે ઊબા કરવો, પછી મેદાનમાં જઈને એક 
મેજ ૫૨ શા પાટિયાતે બાર્તો આંકડે! ઉત્તર તરક કૃવતી તાચે આવે એવી 
રીતે ગોઠવે, ૭ના આંકડા આગળથી કેન્દ્રમાંતા સ્કૃતા માથા પર્‌ જીક ઝે શતી 
સામે કરવત! તારે આવે તો જાગી લેવું કૈ આપાર્જુ વ્તળ બગાળર ગોઠવાયું છે. 

પછી નવતા આાંકકા શઆગળથી 2 ડેન્રના ખીલા તરક જીએ. ત્રણુતા 
આંકડા શ*રગળ બરાાખર્‌ પૂત દિશા આવગે. આથી ઊલડું' ત્રજુતા આંકડા. 
આગળથી કૈત્રતે છેદીતે નવના આંકડા તર્ક જેઈશું તો પશ્ચિમ બિન્દુ મળરો. 

એનજ રીતે બાર્તા આંકગ આગળ ઊભા *?હીતે કેન્દ્રને છેદીતે ઝતા 
આાંકડાતી સાધમાં ક્ષિતિજ તર્ક જેઈ ો તો દક્ષિણ બિન્દુ મળશે. 
થાજ ઠિશ્રાળે ઘડિયાળને! એક મેરો ચ“દયો મનાવીને મૈદાનમાં મેજ પર 
મેસાડી દઈ એ અતે વગ્ચે એક ખીલા ચોડીએ તો ક્ષિતિજતા કેઈ પાળ 
રથાનતે આપણે નિદ્રયપૂર્વાક બતાવી શકીએ, આપણે એમ કહીએ કે અભિજિત 
પવ તર્ક દોઢ વાગ્યાતે સ્થાતે ઊગે છે તો એતો અર્થ એવો તથી કે 
રાવે દાઢ વાગ્ધે ઊગરો, પણુ એતો અર્થ એ છે કે બરાબર ઉત્તર-પૂર્વ તરક 
આપણે તેતે ઊમેલો જેઈ શકીશું, આપાગા મેજ પરતા ઘડ્યાળતા ચ'દા પર 
સાડાથાતતા બાંકડા શગળર્થી શઆપભે વચ્ચેના સ્તભ જાશે જેઈયું તો 
રાઢના સ્થાતે કચાંક ગખીજમગી બાજુશ ગ્ભિનિતતે ઊભેલો ભેઇશેં. તે 
ઝ્ેટલા વાઝે ઊભરો એ તો સ્વતત્ર રીતે નેતું જેઈગે અતે તેમાં પણુ 
જે તારીખતેો ઉદય લ”્શે છઊેય તેમાં ૨૦૮ લભભગ ચાર ચાર મિનિટતો 
કર્ક પડતો જરે, બધાં નહ્ષવ્રોતે આજના કરતાં આવતી કાલે લગભગ શ્રાર 
શિનિટ વહેલા ઊગવાતી આદત છે અતે એ હિયાળે તેએ ચાર મિનિટ 
વહેલાં આથમી પળ «ય છે, * 

જે નક્ષત્રો ઉત્તર કવતી તદ્ન નછક છઊય છે તેએ તા ત્રણસો ને 
યાઠ દિવસ ક્રિતિજ ઉપર જ મહે છે, એમતે માટે ઉદય અસ્ત છે જ નહીં, 

“સર્લોદ્ય?, માથ ૧૯૩૯ 


'૧૫ 
આકાશદર્શન- ૨ 


૧ 


રાજન ગમે તે સ્થાન પર્‌ હોય અને ગમે તે પોશાકમાં હોય, પણુ તે 
રાક્ન છે. એના રાજત્વમાં કાંઈ કર્ક નથી પડતો. પણુ રાજન જ્યારે પોતાના 
દરબારમાં રાજત્તના ચિહન સાથે પૂરા એશ્વયથી ખેસે છે ત્યારે એતી શેભા 
કાંઈ એર્‌ જ હોય છે. ક 

આ જ ન્યાય રાતના આકાશને પણુ લાગુ પડે છેં. આકાશની સુંદરતા 
અખડ છે. આકાશને પ્યાનથી ન્નેનાર કેઈ પણુ માણુસ રાત્રિના આકાશના 
કેક્થી મુક્ત રહી શકે નહીં. પણુ આકાશનો વૈભવ જે આ દ્વિસોમાં ---અથવા 
આ રાતોમાં પ્રગટ થાય છે તે તો આકાશને પણુ ચકિત કરવાવાળો હોય 
છે. વર્ષાકાળ સમાપ્ત થઈ ગયો છે, આકાશે પોતાની ખધી આદ્રતા છોડી દીધી 
છે, વાદળ પણુ હવે ધૂળિયાં નથી દેખાતાં. પૂર્ણ પ્રાયથિત્ત ક્યો પછી મતુ- 
ઘ્યનું [હૃદય જેવું નિર્મળ અતે પારદશક થઈ ન્નય છે તેવું આજકાલતું 
આકાશ છે. સપ્યાનો દર્આર્‌ પૂરો થતાં જ આ નિર્મળ પ્રસન્નતા ખધે 
૭વાઈ જ્ય છે અને તેના ઉપર ઉજ્જવલ તારા બેસી જ્ય છે. 

આવા આસમાનમાં પણુ એક ભાગ એવે છે કે જ્યાં વધારેમાં વધારે 
તારા એકઠા થઈ ગયા છે. આ હીરાની ખાણુને આજકાલના ખગેળશ્નાસ્ત્રી 
“ સ્વર્ગીય ગોવલકોંડા ? કહે છે. વચમાં સનાતન મગ નક્ષત્ર અને એતી આજુખાજુ 
રાહિણીનું ગાડુ, ખહ્મમ'ડળનું દેગડુ, પુનવ સૂતું નાવડુ' અને વ્યાધનો ફૂતરે 
વિરાજમાન છે. રાતના લગભગ આડે નવ વાગ્યે યગ નક્ષત્ર તીકળે છે ત્યારે 
મૃગતા ચાર પગ અતે એના પેટમાં ઘૂસેલું તીર એકદમ પ્યાન ખેચે છે. આ 
તીર્‌ જાણે આકાશતી વિષુવરેખા (સપ્યરેષા ) દોરવા માટે જ આકાશમાં 
ઊચે ચડે છે 

હરિઃ મગ તીકળે છે ત્યારે માથા ઉપર આકાશના સ્વસ્તિક જેવે 
ભાદ્રપદતો! ચોરસ ફેલાયેલો દેખાય છે “પૂર્વા ભાદ્રપદાના ખે તારા પશ્ચિમતી 
તર્ક હોય છે અને ઉત્તરના ખાકીના ખે તારા એતી પછી આવતા હોવાથી 
યૂ તરફ હોય છે. એની પાસે શમિા, યયાતિ અને દેવયાની પોતાનું 
થ્રોરાણિક નાટક ભજવે છે. 


૧૫૧ ૧ 


ક 


૧૫૨ જવતને. બન'& 


શ્રગ બરાબર ઉપુર ચડે છે ત્યારે વ્યાધતે। કૃતર્‌! પોતાનું માથું ખરા- 
ખર્‌ ઉચુ” કરે છે. પણુ એ બિચારાતી દશા તે વખતે છધાપાત્ર નથી હોતી. 
જાણે કાંસી પર લટકથો હોય એવે દેખાય છે. 

વ્યાધ બરાબર ઉપર આવી ન્નય તે પછી દક્ષિણ દિશામાં ભગવાન 
અગરિત દર્શન દે છે. વ્યાધ અતે અગસ્તિ બન્ને લગભગ સરખા અતે ખૂખ 
પ્રકાશિત તારા છે, એટલે તરત એળખા શકાશે. 

આજકાલ સાંજના સુર્યાસ્ત પછી તરત પશ્ચિમ દિશામાં જે ઉ૦/નવળ 
જ્યોતિ દેખાય છે તે કોઈ તારો નથી, પણુ એ તો આપણા ચિગ્પરિચિત 
અસુર-ઝુરુ શુક છે. શુક હવે ધણા દિવસે। સુધી સાંજતા પશ્ચિમમાં જ દેખાશે 
અતે «યારે અજવાળિયામાં ચન્દ્ર પશ્ચિમ તગ્ક આવરે ત્યારે એ બને 
જોડાજોડ આવી જઈતે એક ભારે કાવ્ય ખનશે. ૧૨મી ડિસેમ્બરથી* આ 
શોભાની શરૂઃ્યાત થઈ ગઈ ઇશે. 

તેતી ઉપર જ ખીન્ત પણુ બે તેજસ્વી શ્રહો જણાશે. મગળ તો લાલ 
હોવાથી સહેલાઈથી એળ'ખાઈ જરે અતે તેતી નેડે ખેઠેલ અત્યત તેજસ્વી 
ગુરૃતે પણુ એળખવે મુશ્કેલ નહીં' પડે, આજકાલ તો તે લગભગ અડોઃઅડ 
આવી જઈને તેમતી મંદર યુતિ ખની ગઈ છે. એસતી પછી તરત જ ઉપર? 
આવી પડતો શનિ ધીમે ધીમે યાત્રા કરતો દેખાશે. વળી સમૌદ્ય પહેલાં તો 
પૂર્વમાં ખુધ પણુ દર્શન દે છે. આમ હમણાં હમણાં મંગળ, ખ્રુધ, ગુરુ, શુક્ર 
અતે શનિ બધા જ મ્રહે આપણુને દર્શન દેતા રહે છે. 

હવે મૃગ-વ્યાધની તદ્દન દક્ષિણમાં ભગવાન શગરિત ઘણા ઊ'ચા આવી 
ગયા છે. આજકાલ રાતના દસ સાડાદસ વાગ્યે દક્ષિણ તરક મોં કરીતે નને 
આપણે ઊભા રહીએ તો અગ્તિ ખૂણા તરક અગસ્તિ, આપણી સામે યમૃતા 
અતે જમણી ખાજી નત્રકત્ય ખૂણામાં યામમત્સ્ય -- આ ત્રણુ તાર। ક્ષિતિજની 
સમાન્તર એક મોટી દાંડી બનાવીતે પડેલા દેખાય છે, આમાં અગરિત સૌથી 
વધારે યકાશિત છે, યમૃના એનાથી કઈક ગ છા પ્રકાશિત છે, અતે એનાથી 
થોડા દર્‌ અતે મ'દ પ્રકાશિત યામમત્સ્ય છે. આટલી મે!ટી ત્રાજવાની દાંડી ઓ 
વિશ્વમાં ખીછી એકે તથી, સષ્યસ્થ યમુનાએ અગસ્તિ કઈક 0૦/૪વળ હોવાને 
કારણે એને પોતાતી સહેજ નજદીક ર્‌ાખ્ચ્ો છે અતે યામસત્સ્ય પ્રકાશમાં 
નાંખો હોવાને કારણે ગતે થોડો દૂર્‌ રાખીતે સમતુલા સાધી છે, 

વાથ્રકે પ્યાનમાં રાખવું જેઈ એ કે, આ વિરાટ દાંડી ક્ષિતિજતી સાથે 
થ્રાડ વખત માટે જ સમાંતર રહે છે. પછીથી તે પશ્ચિમ તરફે ઝૂકી જાય 
છે. યામમત્સ્ય ઉપરથી ઊતરીને પશ્રિમ ક્ષિતિજમાં ડબા ન્નય છે. અને 


સાકાશદશ*ત-ર૨ ૧૫૩ . 


અગસ્તિ ઉપર્‌ ચડીતે પોતાની સુંદર ઝૂંપડીને પોતાની પાછળ પાછળ ખેચી 
લાવે છે, આ ઝૂ'પડીતું દર્શન સારી રીતે કરવા માટે આજકાલ રાતના લગભગ 
ખે વાગ્યે ઊઠવું પડશે. જને વાર્‌ કરશો તો આ ઝૂંપડી આકાશમાં ઊડીને જાણે 
અગસ્તિના માથા પ૨ પડવાની તૈયારીમાં છે એવુ દશ્ય જનેઈને તમે ગભરાઈ 
જશો. આ ઝૂ'પડીની પછી કેૅરેના અથવા માયાવી ક્રોસ આવે છે. 

રપ નવેસ્ખર, ૬૯૩૯ 












ન્ન્-.------::- 


રિ કજ 





સાશજુ 


આ સાથે જે નકશો આપેલો છે તેમાં આકાશનું બહાહેદય, રોહિણી, 
ખાણુરાજ (મગ નક્ષત્રનો એક પગ) વ્યાધ, પ્રશ્વન્‌ અતે પુનર્વસુ એ ૭ 
તારાઓને જે દિવ્ય ષટ્કોણુ ખને છે તે દર્શાવ્યો છે. એ ચિત્ર કેમ ન્નેવું 
તે સમજએ. 

પૃથ્વીના કોઈ પણુ દેશના નકશામાં ઉપર ઉત્તર અતે નીચે દક્ષિણુ, 


વાચકના જમણા હાથ તરક પૂવ અતે ડાબી ખાજુ પશ્રિમ દિશા હોય છે. 


સિ 
તાન 
કુ 

દ્ર 


&, ક્ય 
ન! 


4 જ 
7 * 
તહ્ક 


કક 
ન 


વ 


શ્રાશ્ન 


જં 


તના ૧૧- 
ટર 


12 
# 
ઝા 
ત તલ શ 


ટાતશ્ા 


૨૦૪ 
«# 


શ્ર 
1 ૮-દવાક ન 


77 1% 
,* 


જનના ક્ત 
જુ 


7 


ડિ! 
ન 


2 


ઢાઈ 
થવી 
કતી 


* 


વા 


૪કળતી ત્રાત, 


%ક121 


શ્ર 
કાળતા બાધળજા 


*# 


વાઇ 
22 


4 


ક્યા 
(ન્‍22* 


1 


“ 


ક લ્લ 
211 થ્ૂછ 


#% 
# 


કળ, 
નક્શ્ાશ્રાન 


નિ 


' 
(ઈ. 
# ૦ 


 આશ્રાશ જતા 
દ્ર્ત 


રટ 


કજ 


ઇં કાકાશ્રજ 


## 
પછીની ગ 


&! જુ 


ધડ 


અથ 


ન્ન 


# 


નિ 
રૂ 


કતતી લ 
ક 

તું 

કુ 


૧% ર્જ્કે 
ર 
જે ૧૫૬? 


6? 
૧૫૨ ન 
પે 
વ 
કે 
રે ૧ 


4 ૨ 


59, 


«# ૧ 


ત 
નટ 


# 
ક 


7#! ત 


પ 
જિ 


2 


ઝં 


દાગાય 


- 


કળ 
દ 


1 


૪૦ ધાકળ 


૭ 


છ 


% 


નર 
હ 


ત] 9 


શ્ર 


વાથાં આ 


તિજ્જ 


નાભ આજ 


” 


# 
ન્ન 


ભાઇ 
7 


2 


શ્શ્રરિતિ ત્ર? 
કેન 


# # 
જ 
ના 


થથ શકાઇ કયા હગ છાર ત 
ભ્ક્મ્‌ 


%/2 


ત 


ન 


ળા 


પાઈ 
7ર 24 

ર 

ત 


નક 
ન 
જ 

દિ 
“ક 


ચ 
૬ ઝક 
પેરે 
ક 
પપ મે 
સડ ે 


#ક તઃ 
[દ 


જ 
ક્સ્કે 

ક 
જોક પા 
યે 
ફત ૫૫૬૫ 
ઝે" રે 
જનકે ૧૧૫ 
હે કે 
પેરે ફે 
કોકે. 

લખાઇ 
૧ જ સ, 
કે ૧૦૦% 
પ્ર 
૬% જુ પાનુ 
3 
*્પ્ 
૧૬૧ 

ણમ્નકે- 
૫૧ 
ક 
કષ કૂ 
કર 
રૂ સ 
સે 
ના સુ 
દૃઝેડઝે 5૨: 
દપ સેક 
વ્યરિ 
ક્ષે 
પાન 
& 


કેર” 


*, 
શ્ર 


૭ 

છ 

શ્ર નિ 
“ 


નિ 
# 


તી 2 


ન 
નક 


(5! જપ 
ક 
(ક્ટ 
₹% જ. 


# 
નન 


2 


#. 


કત 


1, ઝન 


નયા 
નિ 


ક 


લ તાતા આત ઝાળ 


કતી 


#દ્ક 


તિન 
૬૦” 


5 


ક તા2ાતા કદ તત! છત નક 


નદ 
શ્ા 


«તલા કત 


અપ્કાશદશ ત -૨ ૧૫૫ 


કૃત્તિકા ઉપર. રોહિણીનો કઈક તિર્છો 3 ઊડી રલો છે. એ ૪ ના 
પ્રાર'ભમાં જે તારો છે તે એના પાંચ તારાઓસાં સોથી મોટા છે. એ આખા 
૬/તે રાહિણી કહે છે. અને એના ઉન્જ્વળ તારાને રેહિણીનેો ચોગતારો 
કહે છે. રેહિણીનો /; આકાર જેઈ પ્રાચીન લોકોએ એને વલ્મીક (રકડ )તી 
ઉપમા આપી છે. કેટલાક લોકોએ એમાં ગાડીની બેઠેકતી કલ્પના કરી છે. 
' સેરા કાજ્યવત ।” 


અહીથી આપણે શરૂઆતમાં જેતી વાત કરી તે દિવ્ય ષટ્કોણુતો પ્રારભ 
થાય છે. જમણી તરક બહ્હેદ્ય અતે ડાખી ખાજુ મગતો પાછલો પગ ખાણુ- 
રાજ; ખાણુરાજની ઉપર આકાશતે સૌથી મોટા તારો વ્યાધ; એ ખધા 
આસાનીથી ન્નેઈ શકાય છે. વ્યાધ અતે રીહિણીના ચોગતારાતી વચ્ચે મૃગના 
પેટમાં ક્વસેલું પ્ુત્રિકાંડ બાણુ જેઈ શકાય છે. 


'વ્યાધવી જમણી ખાજી અથવા ઉત્તર તરફ પ્રશ્વન મળશે. પ્રશ્વન 
આકાશતી પુતર્વસુતી નાવડીતો શિરોભાગ (મોરા) છે. પ્રશ્નનથી માંડી ૭ 
તારાની જે ગોળ રેખા થાય છે તે એ નાવડીનુ' પડખુ' છે. અહી આગળ 
પુતર્વસુતા ખે તારા છે તે નીચે ખહામ'ડળતી ઉપરનો! ચોગતારે। (ખાહાણદય ) 
આ ષટ્કોણુતે પૂરા કરી દે છે. 


આપણે ગમે ત્યાં ઊભા હોઈએ, ત્યાં આકાશતુ જે બિન્દુ ખરાખર 
આપણા માથા પર્‌ આવી રહે તેને આપણી પરિભાષામાં ખ-સ્વસ્તિક કહે 
છે. ખ-સ્વાસ્તિક કોઈ તારો નથી, કેવળ એક કાલ્પનિક ખિન્દુ છે અને તે 
આપણા માથા પર જ રહેવા ખંધાયેલું છે. કુ 


હવે આપણે ઉત્તર તરફ મૉં ફેરવી નકશામાં ન્યાં ઉત્તર લખ્યું છે એ 
છેડાને નીચે રાખીએ, તા આપણી સામે, કઈકે ડાબી તરક આકાશમાં કેટલાક 
તારાની શક ળે જેવી આપૃતિ ખતેલી દેખાશે. એતો આકાર જતાં જ 
આપણે એતી એક ઝૂલતી આરામખુર્શી ખનાવી શકીએ. એના પર ખેસીને 
એને પોતાનુ યાન બનાવીને દેવા આગામ કરી શકે છે. આ દેવયાનીને 
અ'ગ્રૅજમાં કૅસિયોપિયા કહે છે. 

[વાચકોને જ્યોતિષના ખીન્ન દેશી ગ્રથથોમાં કેસિયોપિયાનુ” નામ “દેવ-. 
ચાની? નહી' મળે, શમિછ્ઠા મળશે. આ નામ પુરાણું નથી. મહારાષ્ટ્રના 
જ્યોતિષી થ્રી ખાળશાસ્ત્રી જ'ભેકરે કેટલાંયે અગ્રેજ નામોનાં પ્રતિયોગી દેશી 
નામ ચોજી દીધાં છે. પરસ્યુસ, એ'ડ્રોસિડા, અને કૅસિયોપિયાતી કથા સાંભળીને 
એમણે યયાતિ, દેવયાની અને શમિકાનાં નામ ચોન્ત્યાં, આપણી પૌરાણિક 


યા 


૧૫૬ જીવનને આન'હ 


વાતમાં શમિકાતું' મહત્ત બહુ નથી. કવિઓનતુ' પ્યાન દેવયાની તરક 
વધુ ગયું છે આકાશમાં કૅસિયોપિયાતું નક્ષત્રમ"ડળ એટલું સ્પ્રણ્ુ અતે સુંદર 
છે કે એતે દેવયાતી કહેવું જેઈ મે. અતે એ દેવ-યાન (દેવોનું વાહન ) 
તા છે જ.] 


દવયાની અતે સપ્તષિ* આકાશમાં હમેશાં ઉત્તર ધૂવની સામસામે રહે 
છે. દેવયાની જ્યારે ઉપર ચડે છે ત્યારે સપ્તર્ષિ ક્ષિતિજતી' તીચે ડૃખી 
જાય છે. વાચકે જેશે કે આ દિવસોમાં દેવયાતીતી આરામખુરશીં ધીમે 


ધીમે પાછળ હઠે છે અતે સપ્તર્ષિ એ જ કમથી પોતાનું શિર ઊચુ' કરતા ' 


આવે છે. ક 


આ વખતે આટલી વાતો પૂરતી છે. આ" તીચે એ બધા તારા ને 
નક્ષત્રોનાં અગ્રેજ નામ પણુ આપ્યાં છે. ન્ત્યોતિષનાં અ“ગ્રેજ પુસ્તકે અને 
નકશા જેમતી પાસે હોય તેએ એ નામોનો લાભ ઉઠાવી શકશે. આપેલા 
નકશાતી મદદથી વાચકે આકાશદશત કર્તા જાય. 


અગસ્તિ- €100[005 અદુ'ધતી-41001₹ અથવા કત્ાંતં81: 

ભાશ્ષદા 1૩૮505 રાસિ'છ્ા- 4 ॥ર્ત૦110€તદ 
 ભશ્વિની-ઉ82ણ0ં (&૦5 મેષ) ; દેવચાની-€%5૩૦૩9લાંત્ 

ભરણી -10508 મઘા-1.૦0 સિહતની છાતી 

કૃત્તિકા- ગિંલાંત્રતં૦ડ સધા (થોાગતારા) 1૨૯80105 

શહિણી યાગતારા- 1૯૦% કાલ્ગુનીયોગતારા- 52૯116001દ 

મૃગ-01101 એકાકી -/4દ્િત્વં ૫ 

ખાણુશાજ -1ર૪ર્લા વરેણ્ચકેશા -€૦1068 3010101605 


આર્શ્ા- 83ટ1લંઇુલાડ€ 
વ્યાધ-3510પળડ 

મશ્વન્‌- 270001 
પુતતર'સુ-3101 દત 70110% 
ખ્હ્મહુદચ - ૯0૦14 
ખ-સ્વસ્તિક-7લ4 [માથાપરતું બિદુ) વિત્રા- 804048 


કૅરેના--*દ15€ €૦૬૭ 
ચમુના-- 8010611081 
ચામમત્સ્ય - [010દ11તદપ1 
હસ્ત - €૦110ડ 


થવ - 2010 ડત સ્વાતિ - 710107૫૩ 
સપ્નષિ'- 0ત૯દ1 13૦7 જ્યેછા ( યાોગતારા ) - 4101816૬ 
થવમત્સ્ય- 1.1૦ લદ: શ્રવણુ - &દ1ઃ 

ટ્વાપ૨ કવ -109દ10 હ'સ - €3૪ા105 

વસિણ - 0/17: હસપુ્છ - 12૯068 


ડિસેસ્બર, ૬૯૩૯ 


| તપસ્યા કર્તાં એમની તપસ્યા કેઈ રીતે ઊતરતી ન ગણાય 


સપ્ડાશદશ' ન -ર૨ ૧૫૭ 
ડઝ 


ગયે વર્ષે" આકાશની જ્યોતિએ વિષે હું લખતો જ ગયો પણુ વાચકે 
તર્કથી કાંઈ ખાસ જિજ્ઞાસા બતાવવામાં ન આવી. કેટલાક લોકોએ એ માની 
લીધું કે વર્ષો પહેલાં મે રુજરાતીમાં “દેવોતુ કાવ્ય? 'શાર્ષક જે લેખમાળા 
લખો હતી તેતો જ આ અતુવાદ છે. એટલા માટે પણુ થોડા લોકોએ તે ન 
વાંચ્યું. કેટલાક એવા વાચકો હતા જેમને ન દેવોની જરૂર હતી ન કાવ્ય- 
વિવેચનની. એમણે લેખોનું શીર્ષક નનેઈ ને જ લેખો તર્કથી મોં ફ્રેરવી લીધુ. 
શીર્ષક બદલતાં જ ખખર્‌ પડી કે આ તો આપણા પ્રસન્ન-વદન ચિર-સાથી 
તારાઓની વાતો છે. ત્યારથી તેઓ હો'સે હો'સે વાંચે છે આકાશદર્શન 
સીધું અને સરળ નામ છે. દેવોનું કાવ્ય વક્રોક્તિ હતી. દેવો ભલેતે પરેક્ષપ્રિય 
હોય, આદમીતે સીધી વાત જ ગમે છે હવે લોકે। વાંચવા લાગ્યા છે અતે નકશા 
પણુ જેવા લાગ્યા છે. પત્ર લખીને પૂછે છે પણુ ખર્‌ા. હવે મારો વિચાર 
છે કે આકાશના કૈટલાક અત્યત આકર્ષક તારા-સમૂહોની સુખ્ય આકૃતિઓ 
બતાવી દઉ અતે તે કેવી રીતે ઓળખષી તે પણું કહી દઉ. હિંદુસ્તાન, 
અરબસ્તાન, ખાલ્ડિયા, સિસર્‌ દેશ, ચૂતાન, રમ, ચીન, અમેરિકા --ખધા 
રૃશેના આપણા પૂવન્નેગ્મે નક્ષત્રવિઘામાં ર્સ લીધો છે અતે પોતાને 
આન'દ કેટલીયે રીતે વ્યક્ત કયો છે. નને આ અનેક તારાગ્રેમી જ્યોતિષીએ- 
તે! ૬ૃત્તાન્ત આપણે સાંભળીએ તો ખાતરી થશે કે ખીન્ન વિજ્તાનવીરોની 


જ્યોતિષશાસ્ત્ર પાઠ્લાં પચીસ વષામાં એટ્લું વષ્યુ છે કે એણે અન'તને 
વિસ્તાર પણુ આપણે માટે અનેકગણા વધારી દીધો છે. પહેલાં આપણે 
એક જ વિશ્વતી વાત કરતા હતા. જ્યોતિષશાસ્ત્રે જનેયું છે કે જેમ કોઈ એક 
“દશમાં અનેક નગર હોય છે અથવા કેઈ એક મહાસાગરમાં ધણા ટાપુઓ 
હોય છે, અથવા સહર જેવા વેરાન મર પ્રદેશોમાં જેમ ઓઆએસિસ ---રણુઘાન 
હોય છે તેવી જ રીતે અનત આકાશમાં એક પછી એક એવાં અનત વિશ્વ 
મળી આવ્યાં છે. એક એક વિશ્વસાં લક્ષાવધિ તાર હોય છે. અને એક એક 
તારાની સાથે નને એની ગ્રહુમાળાએ હોય તો એસતી કલ્પના જ નથી 
થઈ શકતી. આ તારાઓ અતે તાર્કનગરોનાં તથા આ વિશ્વનાં અ'તર્‌ પણુ 
આપણે પૃથ્વી પર્‌ ખેઠાં ખેઠાં માપી શકીએ છીએ. એટલુ જ નહીં' પણુ આ 
તારાઓના પેટમાં ક્યા કયા વાયુઓ છે અને "એમની ઉષ્ણુતા કેટલી છે 
તેતો પણુ અ'દાજ આપણે કરી શકીએ છીએ. આ સૌ કેવી રીતે કરવામાં 
આવે, છે તેતું પણુ થોપુ' વણુત કરવું પડશે. ' 


૧૫૮ - જીવનનો આન'ટ 


આજકાલના દિવસ --એટલે રાત્રિઓ --તાર્‌ા-નિરીક્ષણુ માટે અત્ય'ત 
અતુકૂળ છે. આજકાલ આકાશ સ્વચ્છ હોય છે. રાતમાં કલાક વધારે હોય છે, 
તારાઓના તેજમાં પણુ વધારે ખુમારી આવે છે, અને સાંજનો અર્ધો કલાક 
અને સવારતો અધો કલાક મળીતે આપણું લગભગ ખધું જ આકાશ ન્ેઈ 
શકીએ છીએ. એથી વાચક આ લેખોની રાહ જેયા વગર્‌ પોતાના મનથી 
આકાશના આ દિવ્ય ગણુોાની સાથે પોતાતો પરિચય વધારે અને પોતાના 
મતથી જ જુદી જુદી આકૃતિઓ બતાવે. તેમતે ખખર પડશે કે જે આકૃતિઓ 
એમણે પોતાના મનથી નકી "કરી હશે તે જ અતેક *દેશોનાં પ્રાચીનોએ 
પણુ કરી છે. ી 

ત્ર ્્ર્ દ્ર 

આ મહિનામાં આપણે ખધા જ ગ્રહો જેઈ શકીશું. સાંજે પશ્ચિમમાં 
શુક્તો અપ્રતિમ પ્રકાશ પ્યાન ખે'ચે જ છે; એના ઉપર ગુરુ વિરાજમાન છે. 
ગુરૂના ઉપર્‌ મંગળ અને મ'ગળના ઉપર શનિ. આ ચારૅતે આ ગ્રમાણે 
જોઈ તે એ વિચાર આવે જ છે કે આ જરા જસણી ડાખી ખાજી જેઈ ને 
એક સીધી લીટીમાં આવી ન્નય તો કેવું સરસ થાય ! નને ભગવાન એમને 
“એક કતાર્‌'નો હુકમ કરે તો તેઓ તરત એક સીધી રેખામાં આવી ન્નય. 
પણુ ભગવાન આપણી આંખોની તૃષ્તિને માટે થોડા જ આ ગ્રહોની કવાયત 
લઈ રહ્યા છે? 

ઓ વરસે ફેણુઆરીની છ્ટ્ડી તારીખ પછી છુધ પણુ સર્યાસ્તતે અન્તે 
તરત જ પશ્ચિમે દેખાશે. પણુ થોડા જ દિવસમાં તે સૂયતી પાછળ પાછળ જશે. 
દિવિસે દિવસે ઠ્રુધ પશ્ચિમમાં વધારે વખત ર્હેશે અને સૂર્યાસ્ત પછી તે ઉત્તરે- 
ત્તર ઉપર્‌ આવેલો જણાશે. પરિણામે ,એનેો અસ્ત પણુ સૂર્યાસ્ત પછી મોડા 
થશે. લગભગ એક મહિના સુધી “બુધ ઊ'ચોા। જ ચડતા જશે. એક મહિના 
પછી તે ધીરે ધીરે નીચે આવતા દેખાશે અને ફરી એતો પશ્ચિમમાં સર્યાસ્તતી 
સાથે જ અસ્ત થઈ જશે. પદર દિવસની રન્‍ન લીધા પછી તે ફરી માર્ચ 
મહિનાના ત્રીન્ન અડવાડિયાસાં પૃવ માં દેખાશે. આ રીતે એ સયતો અ'તે- 
વાસી કોઈ વખત પૂતમાં અને કોઈ વખત પશ્ચિમમાં દશન આપતો રહે છે. 
તે કદી સયથી ઘણુ દૂર્‌ જાઈ શકતો નથી. આ કારણથી મપ્યરાત્રિએ ખુધતું 
દશન થવું અસ ભવ છે. 

શુદ્તી પણુ આ જ હાલત છે પણુ ફરક એટલો જ કે સયથી જરા 
વધારે દૂર્‌ હોવાથી તે આકાશમાં છુધના કરતાં ૩'ઈક વધારે ઊ'ચા ચડી શડે 
છે અને સવારસાંજ આકાશમાં વધારે વખત સુધી દર્શન દઈ શકે છે. . . 


અપ્કાશહશન -૨ ૧૫૯ 
શનિ અતે ગુર્‌ ખ'ને ધીમી ચાલ ચાલનારા છે. શનિનુ તો નામ જ 


“ગ 
જ, 


શનેથર -મ'દગામી છે. પૃથ્વી સૂયતી પ્રદક્ષિણા કરવામાં એક વરસ લે છે 
તો શનિચર ર૯ વર્ષમા પોતાની પરિક્રમા પૂરી કરી શકે છે. 

શનિચર્‌ પછી ખીન્ન પણુ ત્રણુ ગ્રહ છે. પણુ તેમને આપણે દૂરબીન 
વડે જ જેઈ શકીએ છીએ. નરી આંખોથી એમાંથી કોઈ દેખાય તોપણુ 
અસંખ્ય તારાઓમાંથી એમને ઓળખી લેવા અશકય છે. આ ખધા ગ્રહોને 
પરિક્રમા માટે જેટલો સમય લાગે છે તે પ્યાનમાં રાખવા લાયક છે બુધને 
સૂયતી એક પરિક્રમા માટે ૮૮ દિવિસ નનેઈ એ એ.. છે. શુક્ર લગભગ એક વર્ષમાં 
પોતાની પરિક્રમા પૂરી કરે છે. મ'ગળતુ વર્ષ ૬ ૮૭ દિવિસતુ છે. ગુરતુ એક 
વર્ષ આપણા ૧૨ વષ" ખર્‌ાખર છે અને શનિતુ, ઉપર્‌ કહ્યું છે તેમ, 
૨૯ વર્ષતું છે. એ પછીના ગ્રહ જેમ દૂર્‌ રહે છે તેમ તેમનાં વર્ષઃ પણુ 
૯૪, ૧૬૫ અને ર ર૫૦ વર્ષનાં છે. આ પ્રમાણે આપણા સૂયતી આજુબાજુ 
ઘૂમનારા ૯ ચહ છે. છેલ્લો ગ્રહ ૧૯૩૦ માં જડયો. એતું નામ પ્લૂટા અથવા 
“પ્રાંતક' છે. પશ્ચિમનાં પુરાણામાં પ્લૂટો યમરાજતું નામ છે. યમરાજને 
“અ'તક? પણુ કહે છે. આ ગ્રહતે ગ્રાંતક કહેવાથી બે વાતો પ્યાનમાં 
'આવે છે. એક તો એ કે એ સૂયમાળાતી સરહદ ઉપર છે ,અને બીજી 
એ કે પશ્ચિમના લોકોએ એતે “ અતક? એટલે “ યમરાજ? નામ આપ્યુ છે. 
ખુધથી લઈતે પ્રાંતર સુધી ગ્રહોની વસ્તી છે, તે પછી ઘણે દૂર. સુધી 
અધાર્‌' જ અ'્ાર છે, કેવળ પોલુ આકાશ જ આકાશ છે. 

્ટ્ર્ડ મ્ર્ડ દ્ર 
ખગે.ળાની સામાન્ય વાતો જણુનારાતે ખખર્‌ છે કે આપણે! ચદ્ર કદી 
પૃથ્વી તરફ્થી મૉં ડ્રેરવતો નથી. તે પૃથ્વીની આજીખાજુ હમેશાં પરતો રહે 
છે પણુ તેણે કદીયે પૃથ્વીને પોતાની પૂ& નથી ખતાવી. 

-એ જ રીતે ખુધ અતે શુષ્ઠ પણુ હમેશાં પોતાનુ મોં સૂર્યની તરફ રાખોને 
પૌતાની વકાદારી ન્નહેર્‌ ફરતા રહે છે. દૂરબીનથી યુધ અતે શુ%્ઠ ખ'નેની 
ચદ્રના જેવી કળાએ દેખાય છે. શુક ન્ત્યારે -પૃથ્વીની પાસે આવે છે ત્યારે 
તેનો આકાર મોટા થાય છે પણુ કળા નાની હોય છે. ન્યારે તે આપણાથી 
દૂર્‌ જય છે યારે તેવું બિ પૂર્ણિમાના જેવું પૂર્ણ હોવા છતાં પણુ અ'તર. 
વધવાને લીધે એ નાને! દેખાય છે. 

૧-૨-*૪૦ 
જ 
વાચકે સૂર્યોદય થયા પછી જ ઊઠનારા -- સૂર્યવશી નહી* હોય એવે 
વિશ્વાસ રાખીશું. રાતે ઉશ્તગરો કરીતે સિતેમા જેવવા અતે પોતાની આંખો 


૧૦ જવનનો આનદ 
બગાડવી અતે કેટલીક વખત પોતાની ચિત્તવૃત્તિ ઉશ્કેરી મૂકીને તેતે મેલી કરવી 


તે ખધું તેમને પસ'દ નહી' હોય. એતે બદલે સ ષ્યાતો! વિવિધર”ગી વૈભવ, રાતની 
શાંત, તેજસ્વી ન્યોતિએનતી સમૃદ્ધિ અતે મ્રાતઃકાળમાં બાહ્યમૃકત પછીની 
પૂવ'તી પુણ્ય શોભા તશ્રા એ શેભાને હજમ કરી તેનાથી વધી જતારી 


ઉઘાનુ તેજ,એ બધું જવાનો તેમતે રસ હશે એવી આશા રાખીશું, 


હમણાં હમણાં એક દુ.ખી વ્યક્તિને સલાહ આપતાં ગાંધીજએ જે 
લખ્યું છે તે તીચે ઉતાર્યું” છે. ગાંધીજ લખે છે: 


“ કામુક સાહિત્ય, સિનેમા ઔર કામેોતેજક ચિત્ર, જે આનકલ 
અખમારૉંકે પત્તે બ્રણ કરતે હૈ”, દેખતા છોડ દીજિએ....ઓર્‌ રાતકો કિસી 
સાદી-સી જ્યોતિષકી પુસ્તકકે સહારે થોડા આકાશદર્શન કીન. આપકી 
આંખૉંકે આગે વહ નજનરા આયેગા જે દુનિયાકે કિસા સિતેમામે' ન સિલ 
સકેગા, સભવ હૈ, કિસી દિન આપકે અસ'ખ્ય તારાગણૉંકી જગમગાહટમે' 
ઈશ્વિર સાક્ષાત્‌ દિખાઈ દે જય ઓર્‌ આપ અપતેકેો ઇસ દિવ્ય દશ્યકે 
સાથ એકતાર કર્‌ લે' તો આપકઠ્ઠો બહ્માણ્ડકા સુકેોમલ શાન્તિપ્રદ સ'ગીત 
ભી સુતાયી દેતે લગેગા. રોજ રાતકો એસા કરકે દેખિએ, આપકી દણિ 
ઓર હદય દોતોાં શુદ્ધ હો જવે'ગે.'' (“હરિજનસેવક ' ૩-૨-'૪૦.) 


વાચઠ્દા જે ચાર વાગ્યે ઊદીતે પૃવ તરફ જીએ તો આખી ઉ'મમ્માં 
કદી ન ભુલાય એવુ ૬શ્ય દેખાશે. એ સહેજ મોડા ઊઠશે તોપણુ કશી સુશકેલી 
નથી, પણુ ઉષા આવીને ખધા તાર્‌ાતે પહોંચી વળે તે પહેલાં તારાની “ર ગ- 
વલ્લી ' નેવી ન્નેઈ એ, 


પૂર્વ તરક માં રાખીતે વાથક સૌથી પહેલાં દક્ષિણુ અને ઉત્તર ખન્ને 
તર્‌ફ પ્યાનથી જીએ. મુસલમાન ભક્તો નમાઝ પઢતી વખતે જેમ જમણી અતે 
ડાબી ખાજી તર્ક જુએ છે તેવી રીતે આપણે ન્નેઈ એ. ઉત્તરમાં સપ્તષિ અને 
કૂવમત્સ્ય તો છે જ. જમણી બાજુ એટલે કૈ દક્ષિણમાં ત્રિશંકુ આથમી રલો 
છે અને જયવિજય પોતાની શોભા ખતાવતા ક્ષિતિજની સાથે લગભગ સમાંતર 
ચમકી રહ્યા છે અતે તેમતી આધાર્‌-રેખા ઉપર્‌ અનેક તારા ન્યાં જગા મળી 
થાં ઊભા છે, એવું દરય નજરે પડશે. યાંથી આગળ વધતાં ૬શથ્વિકતો। ઊ'ચા 
વિસ્તાર એકદમ પ્યાન ખે'ચશે. અનુરાધા નક્ષત્રનું બતેલું તેનું માથુ, પારિ- 
જાતતી લાલીમાથી સુશોભિત જ્યેદા નક્ષત્રનું બતેલુ તેનુ પેટ, અતે મળ 
નક્ષત્રના ખતેલો એતો ડખ એ ખધાં એક વખત ઓળખ્યા પછી કદી પણુ 
ભુલાશે નહી'. 


7 


બઅસ્ડકપશદશ'ન -૨ ી ૧૬૧ 


સીધા પૂવમાં તમને જૂતે પરિચિત શ્રવણુ પોતાનાં માતાપિતાની 

કાવડ .સાથે /નજરે પડશે. એતું દર્શન કેટલાક મહિના પહેલાં આપણને પશ્ચિમ 
- આજુએ થયું હતું. હવે તે સવારમાં પૂર્વ ખાજીએ દેખાય છે. - 

,જયવિજય પાસેથી જે આકાશગ ગા વહે છે તે ૨શ્ચિકના ડખતે 
ભી'જ્વીતે બે સમાંતર પ્રવાહમાં પૂર્વ તરફ આવે છે અતે આગળ વધતાં દશરથ 
( અભિજ્તતિ)ને વચ્ચે લઈ તે, હસતે પોતાના પ્રવાહમાં તરતું મૂકીતે દેવયાની 
( લદ્મી ) નાં ચરણુ પખાળતી આગળ ખ્રહ્મમ'ડળી તરફે વહે છે. 

શ્રવણુ તથા દશરથ જેવા માટે આ દિવિસો। ઉત્તમ છે. દશરથ આકાશ- 
ગંગાની પેલી ખાજીુએ ઊચે ઊભો છે અતે શ્રવણુ આ ખાજીુએ આપણા 
ક્ષિતિજતી નજીક નદીકિનારે આવી પહોંચ્યો છે. આવો, એ ખન્નેનતે આપણે 
પ્રણામ કરીએ 

આ વખતે વાચકોએ હ'સનો ખાસ પરિચય કરવાતેો છે હ'સતો આકાર 
શોાડાઘણુ! કનકવા જેવો છે. એમાં સૌથી તેજસ્વી તારો તે હ'સતું પૂછડું” છે. તેના 
“પછી જે ત્રણુ તારા આવે છે તેમાંતા વચલો તારો હ'સતું પેટ ગણાય. ખન્ને 
ખાજીના ખે તારા હ'સતી' પાંખો ગણા. આગળ જતાં એક ઝાંખો તારે હ'સની 
પાતળી ડોક, અને એતી આગળ એવો જ ખીજ્ને ઝાંખો તારે હસતી ચાંચ 
*અતે છે પશ્ચિમમાં આપણે હસને નનૈયો ત્યારે તે ક્ષિતિજ તરકે ડુખવા દોડતો 
હતો. અત્યારે તે પૂર્વની ક્ષિતિજમાંથી નીકળીને પૂવ'તો! રસ્તો લઈ રહ્યો છે. 
વાચકે।-હ'સને પૂર્વ તથા ઈશાનની વચ્ચે આકાશગગામાં જેઈ શકશે. 

એમ તો હસ સુદર નક્ષત્ર છે. પરતુ આજકાલ એતું મહત્ત્ત ઘણું વધી 
ગયું છે. એતું કારણુ એ છે કે હસ નક્ષત્રના પેટમાં વૈજ્ઞાનિકોને મોટા દૂરખીનની 
મદદથી એક અદ્ભુત વિશ્વ નજરે પડયુ" છે. હ'સના પૂછડામાં જે ઉજ્જ્વળ 
ત્તારા છે તેતું સ્થાન પ્રથમ કોટિતા તારાઓમાં છે. તેતુ તેજ આપણા સયના 
તેજ કરતાં દસ ગણું વધારે છે. તે એટલો દૂર્‌ છે કે તેતો પ્રકાશ આપણા 
સુધી આવી પહોંચતાં છસો બાવન વર્ષઃ થાય છે. એટલે કે હ'સનાં જે 
ગ્રકાશ-કિર્ણા આપણે રાત્રે જેઈ એ છીએ તે ત્યાંથી જ્તાનેશ્વરના દિવસોમાં 
નીકળેલાં. 


ગ્રીક પુરાણમાં લખ્યું છે કે ઓક્િયિસ એક અપ્રતિમ ગાયક હતો. તે 
પોતાની વીણા વગાડીને ચેતન અચેતન સૌતે મોહિત કરતો. જ્યારે તેની પ્રિયા 
સર્પદશથી યમલોક સિધાવી ત્યારે તે પણુ તેની પાછળ પાછળ ગયો! અને 
લાં ચમરાજતે પાતાના સંગીતથી મુગ્ધ કરીતે પોતાની ગ્રિયાતે પાછે સનુષ્ય- 
લોકમાં લઈ નીકળ્યો. પણુ યમરાજની શરતતુ" પાલન ન કરી શકવાથી 
૬-૧૧ 


૧૬૨ જવતને. આવત'ટ 


યમલોકતી હદ ઉપર જ તેણે તેતે કરી ગુમાવી. તે તે ઓક્િસ હસ ખનીતે 
આકાશગ'ગામાં સ્નાન[કરી જા છે અને તેની ણ. જેને આપણે અભિન્તિ 
કહીએ છીએ, તેની પાસે પડી છે. 


૧-૩-૪૦ 


ુ પ 


આજ સુધી આપણે જે આકાશદર્શન કરી ગયા તે પર થોડી ચર્ચા કરી 
લઈએ. પૃથ્વી પશ્ચિમથી પૂવ તરક કરતી હોવાથી આખુ' આકાશ અતે એમાં 
પ્રકાશમાન ગ્રહો, તારાઓ આદિ પૂર્વથી પશ્ચિમ તર્ક ગતિ કરતા જણાય છે. 
ચોવીસ કલાકમાં” આકાશનું આ જે એક આવર્તન પૂરુ' થાય છે તેની 
કાલ્પનિક ધરી ઉત્તર કૂવથી નીકળી, પૃથ્વીના પેટતે ચીરતી સપ્યળિ'દુમાંથી 
પસાર્‌ થઈ દક્ષિણ શવ સુધી જાય છે. આપણે હિ'દુસ્તાનવાસીઓ દક્ષિણુ 
ફૂવ અને એતી આસપાસતો! આકાશગ્રદેશ નથી દેખી શકતા; અને ઉત્તર 
કૂવ તથા એતી આસપાસતો પ્રદેશ આપણી આંખથી કદી તિરેોહિત નથી 
થતો. એ કારણે જ કદાય ઉત્તર દિશાને આપણે શુભ માની હોય અને 
દક્ષિણુ દિશાને યમરાજ્તી અરાભ દિશા માની હય. 
દક્ષિણ દિશામાં અગસ્તિ, એની ઝૂ'પડી અતે એની નીચેની ખાજી કેરિ રેના, 
એતી ખાદ ત્રિશ'કુ અને ઉમંતિજ/યં, હત્યાદિ તારા આપણે નઈ ગયા છીએ. 
આકાશને મોટા વીંછી પણુ દખખણુતો જ નિવાસી છે. 
ઉત્તર તરફ કવ, કૂવમત્સ્ય, સપ્તષિ અને એતી વચ્ચેતો કાલીય ધ્રયાદિ 
નક્ષત્રપુ'જો પ્યાનમાં'રાખવા લાયક છે જ. કુવતી એક તરફ સપ્તવિ અને 
ખીજી તરક દેવયાની પ કસિગપિયો) સુખ્ય છે. 
શ સુજબ ઉત્તરતું અતે દક્ષિણનું આકાશ જેઈ આપણે ન્યારે વચ્ચે 
આવીએ છીએ ત્યારે આકાશમાં ખાંગા પૈડાતી વર્છુલરેખા જેવો એક રસ્તો 
રખાઈ આવે છે જે પર્‌ સૂય ચદ્ર તથા ખધા શ્રહો ઘૂમતા નજરે પડે છે. 
આ 'આકાશી ર્સ્તાતે રાશિચક્ર કહેવામાં આવે છે. એના ખાર વિભાગ બનાવી 
દરેક વિભાગમાં આવેલાં પ્રધાન નક્ષવ્રોતી આકૃતિ અતુસાર એમતે રાશિનાં 
નામ આપવામાં આવ્યાં છે. 
આ રાશિઓમાં #પભ, સિંહ, કન્યા, તુલા, જૃશ્રિક અને મીન -- એટલી 
રાશિઓનતી આકૃતિઓ પ્યાનમાં આવી શકે છે. બાકીની રાશિઓની આકૃતિઓ 
પર્‌ાણે ઊભી કરેલી છે. 


9૦૩૦૦૦૦૦૦૪ ક “જ દિ. ઝી 


ચદરમા પણુ આ આકાશી રસ્તા પરથી જ જાય છે; પણુ એને રસ્તાની 
સીસા સાચવીતે ચાલવાતી આદત નથી. ક્યારેક રસ્તાના એક છેડે ચાલશે 
તો કચારેક વળી ખીજે છેડે પહોચશે. આ આકાશી ચક ચ'દ્રમા સત્તાવીસ 
દિવસે પૂરુ” કરતો! હોવાથી આપણા વેદકાલીત પૂવ જએ ખાર રાશિઓને ખદલે 
આકાશી રસ્તાના સત્તાવીશ વિભાગો ખનાવ્યા અતે તે દરેક વિભાગને નક્ષત્રનું નામ 
આપ્યું. ખાળકોના શિહ્ષણુમાં ઇંગ્લડતાં “કાઉન્ટી'ઓનાં નામોની વેઠે ગાખા 
વવા કરતાં આ સત્તાવીસ નક્ષત્રોનાં જ નામ કઠસ્થ કરાવી ન્યોતિઃશાસ્રમ 
એમને પ્રવેશ કરાવ્યો હોય તો વધુ સારુ. આપણી પ્રાચીન શિક્ષાપ્રણાલીમ| 
એ પદ્દતિ હતી જ. રવિ સોમ વગેરે સાત વારનાં નામ, અતે ચૈત્ર, વૈશાખ 
વગેરે મહિનાનાં નામ પછી તરત નક્ષત્રોનાં નામ ક'ેસ્થ કર્‌ાવાતાં. આજે તો 
ખેદતી વાત એ છે કે આપણા દેશના મોટા મોટા જ્યોતિષીઓ પણુ આકાશમા 
આ સત્તાવીસ નક્ષત્રો દેખાડવાને અસમર્થ નીવડે છે. જ્યારે અગ્રેજ્નેનું રાજય 
અહી' કાયમ થયું ત્યારે કેટલાક ગોરા વિદ્દાનાએ આપણું ન્યોતિષશાસ્ત્ર 
શીખવા ઇચ્ઠયુ'. તપાસ કરતાં એમતે માલૂમ પડયુ' કે આકાશમાં સત્તાવીસ 
નક્ષત્રો બતાવી શકે એવા ન્યાતિષી પણુ આ દેશમાં ખહુ ઓછા છે. 


એ સત્તાવીસમાંનાં નીચેનાં નક્ષત્રો આસાનીથી ઓળખો શકાય છે: કૃત્તિકા, 
રહિણી, થગ, પુનર્વસુ, મધા, ફાલ્ગુની, હસ્ત, ચિત્રા, સ્વાતિ, વિશાખા, 
અનુરાધા, જ્યેષ્ઠા, મૂલ, શ્રવણુ અતે ભાદ્રપદા. 


આ નક્ષત્રોની પિષ્ાન એટલા માટે જરૂરી છે કે ચદ્ર અતે ગ્રહો 
અમુક વખતે આકાશમાં કચાં છે એ આકાશમાં ખતાવવા માટે એતતું 
સ્થાન ખહુ ઉપયોગી નીવડે છે. સ્થાનનિર્દેશની દણિએ અશ્વિની, ભરણી 
અને આરદ્રો એ નક્ષત્રો પણુ ખહુ કામનાં છે. શ્રવણુ નક્ષત્ર સાથ્રે અભિન્ત્ત 
આપવાનો પણુ કયાંક ક્યાંક રિવાજ છે આ અભિન્તતતે જ આપણે 
“દશર્થ'નુ નામ આપ્યું છે. ી 

વાચક ચારેક આના ખર્ચીને નવી સાલતું પ-ચાંગ મેળવશે તો નક્ષત્રો 
અને રાશિઓ સાથે ૮ અથવા ૧૫ દિવસ્તી આકાશની સ્થિતિ ખતાવતી 
કૅડળીઓ પણુ તેમાં મળશે. આવતે મહિતે આ ચર્ચા. આગળ ચલાવીએ એ 
દરમ્યાન ઉપર્‌ ખતાવ્યુ' છે તેટલું જેઈ રાખશે તો ઉપયોગી નીવડશે. 

૧-૪-૪૦ 


પ્દ૪ ” જીવતનેપ આનદ 


131; . ર દ્ર 
(સપ્તર્ષિ, સ્વાતિ, ચિત્રા અતે હસ્તથી થનારા હાર સાથે દવે 
પાઠંકેનો પરિચય થઈ ગયો હરો. આ છારતે આપણે મ'દારમાલા કહીએ 
'છીએ, સપ્તપિંના પહેલા ચાર તારા અતે હસ્તનતા પાંચ તારા આ હારની 
ખંતે ખાજીના “ હૂક' છે, સપ્તર્ષિના છેલ્લા ત્રણુ તારા, સ્વાતિ અને ચિત્રા 
આ હારની વચ્ચેનાં રત્ન (કૌસ્તુભ) છે. 

હવે સપ્તર્ષિના છેલ્લા તારા મરીચિ અને સ્વાતિતી નીચે એક નાનુંશું 
નક્ષત્ર છે, જેતો આકાર અ'ગ્રેજ -િ ના જેવો જણાય છે. આ વિ તે જ કિરીટ 
'અથવા મુકુટ કહે છે. આ મુષ્ઠટતે માથે જે કાંઈક વિશેષ તેજસ્વી તારે છે 
તેને અલ્ટ્કેકા અથવા કોહિવર્‌ કહે છે. આકાશમાં ઉત્તરની ખાજુ કૃવના* ખે 
તારા અતે દક્ષિણુતી તરક બિચ્છુના શિર્‌ (અનુરાધા નક્ષત્ર )તી વચમાં આ 
કિરીટ અને એના ઉપર બેસાડેલે કોહિન્‌ર દેખાય છે, ધુવમત્સ્ય અતે અતુરાધાની 
વચમાં જે અ'તર છે તેતી બરાબર વચમાં કોહિનૂર છે. 

કન્યા રાશિને પણુ ઓળખવી જેઈએ. જ્યારે કન્યા ઊગે છે ત્યારે શિર 
નીચે અતે પગ ઉપર કરેલા અગ્રેછ અક્ષર ૪ના જેવી ફઈફ વાં ઊગે છે. 
સિત્રા નક્ષત્ર તે કન્યાતું' શિર. એની ઉપર જે નાનકડા તારે છે તે એતું વક્ષ છે. 
એની આગળ આપણી જમણી ખાજી જે તારો દેખાય છે તે કન્યાનો હાથ છે 
જેમાં તેણે એક કળ લીધું છે. વહ્ષતી ઉપર વધવાથી નાભિતો તારે! આવે છે. 
ત્યાંથી એના ખે પગ ખે જગ્યાએ ફેલાયેલા છે. કન્યાની નાભિ અતે કન્યાના 
હાથતું દળ ખને આકાશની મપ્યરેખા, જેને વિષુવશ્ત્ત કહે"છે એ ઉપર છે. આ 
ફળનું તામ છે, અપાંવત્સ. નાભિની આગળ જે મગ ઉત્તર તરફ નાય છે તેતું 
નાસ છે આપ. આપ અતે અપાંવત્સતો ઉલ્લેખ વેદમાં આવે છે. આ જ 
કન્યા શબરીના નામથી રામાયણુમાં આવે છે અતે ત્રડષિઓની પાળ 
પાછળ ર્‌ાસદર્શન કરીતે સ્વર્ગમાં ચાલી ન્નય છે. મહાભારતમાં આ જ 
કન્યા પાંડવમાતા પૃથા બને છે. કેટલાક લોકો એતે દ્રોપદી પણુ કહે છે. 
સાવિત્રી પણુ તે જ છે. કારણુ કે તે સૂર્યના માર્ગમાં છે. દાનવોના લાથ- 
માંથી અપૃતતો કળશ છીનવી લેનાર માહિતી પણુ એ જ છે. ી 

સપ્તર્ષિતા જે છેલ્લા ત્રણુ તારા છે, એમાંથી વયલે। વસિ અતે છેલ્લા 
મરીચિતી સમકોણુ આપણે પશ્ચિમ તરક જઈએ તો ત્યાં ખે તારા લગભગ 
એમને સમાન્તર મળે છે. એમને સારમેય યુગલ કહૈ છે. એ સ્વગના કતર 
છે. મરીચિથી સારમેયતનું જેટલું અતર છે તેથી બમણા આપણે આગળ 
વધીએ તો આપણુને ઉત્તરા ફાલ્ગુતીતો મોટા થોગતારો મળશે. એતે અગ્રેછમાં 


આઝશદશન-૨ - જયુ" 


રેતેખાલા કહે છે અને કૂતરાને કૅેનિસ વેનેટ્સી કહે છે. આ સારમેય ( રૂતર1') 
અને ઉત્તરા ક્ાહ્ગુની ( ડેતેખાલા )તી વચ્ચે એક બહુ જ સુંદર. «નક્ષત્રપુંજ છેઃ 
ચાંદતી રાતમાં એતે જેવો પણ્‌ કઠણુ છે. મી 

નાનકડા દૂરબીનથી ન્્યારે આપણુ એને જેઈએ છીએ ત્યારે એના 
સૌ'દર્યથી આશ્ચર્યચકિત થઈ જવાય છે. અ'ધારી રાતે આ નક્ષત્રપુંજ 
કરોળિયાના જ્નળા જેવા દેખાય છે. આપણા પૂર્વજોએ એતે ગણુૂપતિ અથવા 
ગણપતિની શુંડા કલ્યો છે. 


આ બે ફૂતરાઓ અતે કરોળિયાના ન્નળા વિષે વેદમાં એક કથા છે. 
કાલકુજ નાશના અસુરો હતા. એમણે સ્વર્ગમાં જવા માટે એક યસવેદી 
ખનાવી. પ-્દ્રતે વિવાસ આવ્યો કે એ કાલકુજ જરૂર સ્વર્ગમાં પહોંચી જશે. 
એણે બાહ્ાણુના વેશ લઈને કહ્યુ' કે હુ પણુ એક ઈટે વેદીમાં લગાવી 
દઈશ. તે ઈંટ ચિત્રા નક્ષત્ર હતી. જ્યારે વેદી પૂરી થવા આવી ત્યારે ખાહાણે 
ઝઘડો ક્યો અને પોતાની ઈંટ પાછી ખે'ચી લીધી. 


વેદી તૂટી ગઈ અને એમાંથી ખે કૂતરા નીકળીતે આકાશમાં પહોંચ્યા. 
આ છે આપણું સારમેય યુગલ. ચિત્રાને લઈ લેવાથી ઉપરતે। જેટ ભાગ પડી 
ગયો તે જ નાના નાના ટુકડા થઈ ને સારમેય અને ઉત્તરા કાલ્ગુતીતી વચમાં' 
શોભા આપવા લાગ્યો. આ કરેોળિયાતનું #નળુ' બતી ગયું. જે ઇંદ્દે દગો ન 
દીધો હોત તો ચિત્રાના આધારે દેવ અતે દાનવ સ્વર્ગમાં પહાંચી ગયા હોત. 


આ નનળા વિષે સિસર્‌ દેશમાં એક સુંદર કથા છે. એક રાજનની 
રાણીનું નામ વરેણ્યકેશા હતું. રાણીના વાળ સુવ્ણુર'ગી હતા. દેશ દેશના લેકે! 
રાણીના વાળા જેવા આવૃતા અતે રાજતે આજજી ફ૩રીતે દર્શન પામતા. 
એક દ્વિસ રાન્ન કચાંક યુદ્ધમાં ગયો અને રાણી ચિતા કરવા લાગી. ગણે 
મ'દિરના ત્ત્યાતિષીઓને પૃષ્યુ'. ુર્ેહિતે કહ્યું : “આ “યુદ્ધમાં રાજાતે જનતા 
ભય છે. તમેં દેવતાઓને સુણ કરો.” રાણીએ પોતાના સોનાના વાળ સ'દિર- 
માં ચઢાવવાની માનતા રખી. દેવતાઓને સતોષ થયો અતે ર।ન્‍્ન વિજયી 
થઈને પાછો આવ્યો રાણીએ પોતાના વચન પ્રમાણે પોતાના વાળ ઉતા- 
રીતે મ'દિરેમાં ચઢાવી દીધા ત્યાંથી કેઈ એ એતી ચોરી કરી. વિજયી રાજાએ 
આવીને ન્નેયું કે રાણીનું શિર્‌ બોડ થઈ ગયુ છે ગુસ્સામાં આવીને એણે 
પૂછ્યુ: “વાળ કયાં છે ?' લોકોએ કહ્યું : “પુરોહિતની સલાહથી ર્‌ાણીસાહેમે 
પોતાના વાળ મ'દિર્તે ભેટ કર્યા છે.' રાજ્નએ પુરોહિતે કહ્યુ” : “ દુનિયાભરના 
લોકો રાણીના વાળ જેવા આવશે. હવે હું એમને શું ખતાવીશ ? રાણીના વાળ 
લાવો નહી' તો હું તમારું માથું” ઉડાવી દઈશ.* પુરોહિત ચતુર હતો. એણે કહ્યું : 


૧૬૬ જીવતનેદ ઝાપત'દ& 


“મહારાજ, આજ સુધી આપ નાના રનના હતા. હવે પોતાના સૌથી મોટા 
શજ્ુતા નાશ .કરીતે આપ વિશ્વસસ્રાટ ખની ગયા છો. હવે આખા દુનિયા 
રાણીના વાળ જેવા આવશે. આપ રન પણુ કેટલા લોકેતે આપશે ? આ 
ખધી ઝુરશકેલીનો ખ્યાલ લાવીને જ મે રાણીના વાળ આકાશમાં ૨1ખી દીધા 
છે.' સાંજ થતાં જ પુરોહિત રાજને મેદાનમાં લઈ ગયો અતે જેતે આપણે 
કરોળિયાનું ન્નછુ' કરીએ છીએ તે તારાઓના પુંજ તેતે બતાવ્યો. રાનન 
પુરોહિત ઉપર્‌ ખુખ જ ખુશ થઈ ગયો અતે કહેવા લાગ્યો: “પુરોહિત હોય 
તો આવો જ અનતાગત-વિધાતા હન્ને.' ત્યારથી આ નક્ષત્ર વરેણ્યકેશાના 
નામથી ઓળખાય છે. અગ્રિજમાં એતે કોમા ખેરિનિસી યાને ખેરિનિસી 
રાણીના વાળ - કહે છે. એ જ ઉપરથી આપણે 'એતું નામ રાખ્યું છે વરેણ્ય- 
કેશા જેતો અર્થ છે-જેના વાળ લોભાવનારા છે એવી રાણી. 


સે, ૬૯૪૦ 


જીવનને, આનદ 


ખડ ૩જો 


નિજૃત્તિમાં નિરીક્ષણ 


દિ પ ક. 
" સસુદ્રકિનારે _ ' 


- સમુદ્રકિનારે સવાર્સાંજ નિયમિત કર્‌ છું. આજકાલ સમુદ્રની વિશેષ. 
શોભા તે; એની આટની છે. પાણી પાછળ હદંતાં હડંતાં લગભગ દણ્ટતા ક્ષેત્રની 
મહાર જાય છે, એટલે પૂતમતી ભરતી અંને આજકાલની એટ વચ્ચે સાસુ 
અડધા માઈલનું અ'તર હોય છે, એમ કહું તો તેમાં અલ્પોક્તિ જ થાય. 

સે' એક નવી શોધ કરી છે: મોજા'એ રેતીમાં ભાત પાડે છે, તે તિથિ 
પરત્વે જીદી જીદી હોય છે, ત્રડતુ પરત્વે પણુ ભિન્નતા આવતી હશે. એનું 
સુખ્ય કારણુ તા મોન્ન' પર્‌ અસર પાડનાર પવન. ખરુ જેતાં એ ખહાર્વટિયા- 
તે કાયદ્દો હોય જ શાને ? પ્રાકૃતિક ભ્રગાળમાં લખેલુ હોય છે કે, સવારે 
જમીન જલદી ગરમ થવાથી જમીન પરતી હવા પાતળી થઈ આકાશમાં જય. 
છે, અતે સમુદ્ર પરની ઠંડી હવા જમીન તરફ ધસી આવે છે. પણુ અહી તો. 
રાજ સવારે પવન ઉત્તર તરથી દક્ષિણુ તરક વલ્મા જ કરે છે. એટલે એ પ્રાકૃતિક 
ભૂગોળના નિયમને એક કાટખૂણે કાપે છે. પ્રાકૃતિક જૂગોળના નિયમ પ્રમાણે, 
સાંજે જમીન “જલદી ઠંડી થાય છે, અતે સમુદ્ર પોતાની ઉષ્ણુતા ઝટ છોડતો 
નથી; તેથી પવન જમીનથી સમુદ્ર તરક જવો જ્નેઈ એ, પણુ અહી'તો પવન તો 
રજ સાંજે આ નિયમની સામો થાય છે, અતે પશ્ચિમથી પૂર્વ તરક વહે છે ! 
અગ્રેજ મહાકવિ મિલ્ટનતે સેતાન કહે છે કે, આપણો ધધો તો ઈશ્વરની 
યોજના અને ઇચ્છા જણી લઈ એથી ઊંધુ" ચાલવાનો છે; ઇશ્ચિર્‌ ધારે એથી. 
ઊલટું કરવું અને કરાવવું એમાં જ આપણી કૃતકૃત્યતા રહેલી છે. અહીંનો 
પવન પણુ મસિલ્ટનના એ સેતાનતી નિશાળમાં ભણેલે લાગે છે. 

રડ ન્ન શરડ 

ઉનાળા, ચોમાસું અતે શિયાળા એમ વરસના જેમ ત્રણુ ભાગ પડે છે, 
તેમ દ્વિસતા પણુ ત્રણુ ભાગ પડે છે. માત્ર કમ જુદો. દિવસના આઠ વાગ્યાથી 
સાંજના ૭ વાગ્યા સુધી ઉતાળેો ગણાય, સાંજના ૭ વાગ્યાથી રાતના ખેત્રણુ 
વાગ્યા સુધી શિયાળા ગણાય, અને ત્યાર પછીને! સવારતે। ઝાકળતેો વખત એ 
ચોમાસું. સમુદ્રવેલા પરનાં રેતીનાં મોન્ન'એઓસાં પણુ આવું જ કઈકે દેખાય છે. 
એક દિવસે રેતીમાં લગભગ એક હાથ પહોળાં એવાં મોન્ન'એની ભાત પડેલી 
અને એ મોટાં મોન્ન'તી પહોળાઈની અ'દર ત્રણુ ત્રણુ આંગળાંવાળાં નાનાં નાનાં 
મોજા એ હતાં. બીજે દિવસે એ ખધુ તૂટી ગયું અતે ગુજરાત ફાહ્યાવાડનાં 

જ્કુહ 


૧૦. 


૧૭૦ જીવતને આન'દ& 


મોટાં મોટાં ખેતરોમાં જેમ સીધા લાંખા દૂર દૂર સુધી ચાસ દેખાય છે, તેવી 
ભાત પડી'ગઈ. ત્રીજે દિવસે એ રગ પણુ બદલાયો “અને ખેડા જિલ્લામાં 
દિવાળી પર ગારથી લી'પે અતે ઓકળી પાડે તેવી ભાત ૬ણ પહોંચે ત્યાં સુધી 
બતેલી હોય. એની મનન જેવા માટે જ દૂર સુધી દોડવાતું મત થાય. પણુ 
તેમ કરતાં પગ વતી આવી ભાત તોડી નાખીએ એ કેટલું અરસિક કામ છે, 
એમ પણુ મનમાં આવે છે. ન્યાં ન્યાં સમુદ્રનું વહેણુ ખદલાય છે, ત્વાં ત્યાં 
ભાત પણું બદલાય છે. કોક કોક ઠેકાણે ભટ્ઠીમાંથી રાખ પડી હોય એવી સ્લેટના ' 
રગતી વાદળી રેતી દેખાય, કૈક કેક હેકાણે મોટા કાંકરા હોય. આ સપાટ 
મેદાનમાં વચ્ચે એક ખે હૈંકાણે ખેતરના કૅચારા જેવડા ખાડાઓ હોય છે, અને 
તેમાં પાણી રહી જાય છે. પણુ તે કેટ્લું ઊંડુ ? સાંડ ત્રણુ ઇંચ; ના, ખે જ 
ઇંચ હશે. પણુ એનો! ઉપયોગ ભારે થાય છે. એ ખાડાની પેલી પાર્‌ ઊભા 
રહીએ એટલે કિતારા પરનાં તાડ અતે ન્ાળિયેરીનાં ઝાડ અને આકાશનાં વાદળાં 
એ પાણીમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. જણે બોરડી ગામે પોતાને સાટે એક અરીસો 
જ પગ પાસે મૂકયો હોય ! જે 
ન્ન દ્ર ન્ન્ઃ 

આવા વિશાળ પટ પ૨ ન્યારે પાણી નથી હોતું ત્યારે ત્યાં રેતીમાંતી 
કીટ-સૃણ્િ ઊભરાય છે. જુવાર બાજરીના દાણા જેવડાં અસ'ખ્ય ઇંડાંએ આખો 
પટ ભરી મેલે છે, અસ ખ્ય પગ તળે ચગદાઈ ન્ય; તોયે અસ“ખ્ય તો રહેવાનાં ! 
અન'તમાંથી અન'ત કાદી લઈ એ તોયે ખાકી અન'ત જ રહે છે એમ ગણિતશાસ્ત્ર 
કહે છે. પૂર્નસ્થ પૂર્ણ અવાય પૂર્ન એવ અવશિજ્તે 1--એમ જણીને આપણા 
ત્રદષિઓ પણુ શાંત થયા, આખી સૃણ્ટિમાં જવન અને મરણુ વચ્ચે આ સનાતન 
શરત ચાલુ જ છે. જેમ ભરતી અતેં ઓટ, દિવસ અને રાત્રિ કોઈ કોઈનાથી 
હાર્યા નથી, તેમ જીવન અને મરણુ સરખાં જ ચાલુ છે. એક વગર ખીજું 
સ'ભવે નહી; બન્ને એક જ વસ્તુનાં બે પાસાં છે. જેમ પૂર્વ અતે પશ્ચિમ 
વચ્ચે તત્તતઃ ભેદ નથી, તેમ જીવત અતે મરણુ'વચ્ચે પણુ ભેદ નથી જ. 
મરણુમાંથી જવન નીપજે છે અતે જીવનમાંથી મરણુ. અને અમરત્વ તોઆ 
ખતેથી જુદુ' છે, પર છે. 

ન્ન્ટ ન્ન તર્ક 

અમારા ખગીચામાં મોગરાનાં ફૂલે ઊગે છે. વનમાળા સવારે ઊડી 
ફે, એવું પહેલ્યું કામ ફૂલ વીણુવાનું. સવારની પ્રાર્થના પહેલાં ફૂલો વીણીને 
ખધાને એક બે એક બે આપવાં એ એતો આનદ. હું એને ફૂલખાળા કહુ 
છુ. ફૂલો વીણુતાં એતે કેટલી મજ પડતી હરે! અને અમને બધાંને ફૂલોને 
વીણુતી વતમાળાને જેઈનતે ખમણી મનન પડે છે. ફૂલોની મધુર સુગધ 


સક્ુદ્રડિનપ્રે ૧૭૧ 


ઊેતાંવે'ત મળે એ કેટલું સૌભાગ્ય ! ફૂલોને પણુ શું અમારા જેટલે 
જ આન'દ થતો હશે? ખટકણી વસ્તુ તોડવામાં આમણુતે આનદ આવે છે. 
એ વસ્તુતે પણુ તૂટી જતાં આનદ આવતો હશે ? નથી જ એમ કેમ કહેવાય ? 
જે પ્રાથમિક જીવોને પોતાના શરીરના ખે કકડા કરી પોતાનો વિસ્તાર કરવામાં 
આનદ આવે છે, જે ઉંમર્‌ લાયક કન્યાને માખાપતો આશરે છોડી પતિ 
સાથે સખ'ધ ખાંધવામાં આત'દ આવે છે, તો ફળાતે પણુ ઝાડ પરથી ખરી 
પડી માટીમાં દટાઈ જવામાં જવનના સાર્થ કચનેો આન'દ મળતો હોવા જેઈ એ. 
ફૂલોને પણુ ઝાડથી પોતે સ્વરૂપતઃ તદન ભિન્ન છે એમ ન્નેઈ ખરી પડવામાં 
આનદ કેમ આવતો નહી હોય ? પોતાને ઠેકાણે પોતાનું જીવન નિર્થક છે, 
એમ ન્નેયા પછી ખરી પડવું એમાં જ સમાધાન છે, નહીં તો અકળાસણુ 
જ રહેવાની. 

પણુ ખરી પડવું એ જુદી વાત છે, અને તોડવું એ જુદી વાત છે. કુદરતની 
રગેરગમાં જેમ જવનતું તત્તત પણુ ભરેલું છે અને મરણનું તત્ત્વ પણુ ભરેલું 
જે, તેમ જ હિસાતું ને અહિસાતુ તત્ત્ત પણુ કુદરતની રગેરગમાં વ્યાપેલું છે. 
હિ'સા અતે અહિસામાંથી કોઈ પણુ દેડધારી છૂટ્યુ' નથી. ખીન્નને મારીને 
પોતે જવવું એમાં પોતા પ્રત્યે અહિંસા અને બીન્ન પ્રત્યે હિ'સા છે, જ્યારે 
આપભેગથી ખીન્નને ઉગારવા એમાં ખીન્ન પ્રતત અહિંસા છે. પહેલા પક્ષમાં 
હેદયધમનો સકોચ છે, ખીજ્નમાં એતો વિકાસ છે. હિ'સા-અહિ'સાના દ'ઠને 
આ ખીજી રીતે ઉપયોગ કરવાથી આત્મેક્ય એટ્લે કે અમરત્વ મળે છે. 

ન્ડ ન્ન જ્ઞ્ડ 

સમુદ્રનાં સોજ્'એ કેટલાય સસુદ્ર-ીટોને પોષે છે અને કેટલાયને મારે છે. 
ભરતીને કિનારે કર્ચલાના તૂટેલા હાથ-પગ એટલા ખધા પડેલા હોય” છે કે, 
ભારતીય યુદ્દ, રુસો-ક્નપાન યુદ્દ, યુરોપતું મહાયુહ અતે હવે પછી થનાર 
જગદ્વ્યાપી યુદ્દ, આ ખધાને સરવાળે જેટલી મતુષ્યહાનિ થાય તેના કર્તા 
આ ઊતરતી ન હોય. સાગરનાં મોજ્ન”એ તો તટસ્થ હોઈ એમને કશાનો 
હર્ષશોક નથી. સ્થૂછા નજરે જ્નેતાં ન્નણુ એમની પ્રરૃત્તિ અકારણુ, તેમ જ 
નિહેતુક અને શત્યવાદી છે. પણુ એની પાછળ પણુ મહાન વિકાસતું તત્ત 
ગ્હેલું છે. અને એ વિકાસમાંથી જ અમર્‌-આશાવાદી મોક્ષધમ" પોતાને 
રસ્તો શેધે છે. પ્રેમ જેમ મોતને તિરસ્કાર છે, તેમ મોક્ષધર્મ કાળને અવગણે 
છે. અતિદીધ્ર કાળ પણુ મોક્ષધમતી વિસાતમાં નથી. 

ર્ર ર ક્ટ 

એક દિવસ અમે સમુદ્રમાં ખોલેલા તર્વડના વનમાં જઈ ચડયા, પશર્‌, 

ખડક, રેતી, ફાઇવ અતે ઝાડનાં મૂળિયાં, એની એ વિવિધ ભૂમિમાં જીવોની 


૧૨ જીવતનેો આનદ * 


એટલી બધી વસ્તી છે.કે, એના ગ્રમાણુમાં જાવા બેટંની ગીચ મનુષ્ય વસ્તી 
પણુ કાંઈ જ નથી. એમાં'અમે એક વિચિંત્ર પ્રાણી જ્નેયું. ભાતના એસામણુના 
રગતા એક લાંમો કૃમિ (80670101 કાદવમાં લબાયમાન પડયો હતો, 

જાણે ગુદરતો તાર. મે' લાકડી વતી એને ઊ'ચકવાતો પ્રયત્ન કર્યો. મને. 
થયું કે. એ વચમાંથી તૂટયો. પણુ નહીં; એનો એક છેડો જમીનથી છૂટી ગયો 
અને એ લાકડી ઉપરથી લપસી કેરી પાણીમાં પડયો. એનો ખીજે છેડો એક- 
દરતી અદર ભરાઈ જતો હતો. થોડા વખત સુધી એ આખો સૂત્રકીટ દરમાં 

જ જતો હતો. એટલાસાં એના શરીરના અસુક ભાગતી મરજી બદલાઈ. એ 

છેડો દરથી દૂર્‌ જવા લાગ્યો, અતે બીજે છેડો અ'દર ઘૂસવા માગતો હતો !, 
પરિણામે વચલા ભાગ પર્‌ તાણુ પડી, ગ તાણુ સ્પજુ દેખાતી હતી. તાણ 

અસલ્ર થઈ ત્યારે દર્માંતા ભાગ બહાર આવવા ર્‌ાજી થયો. તેથી તાણ 

મટી અને બહારનો છેડો ખુશી થઈને દોડવા લાગ્યો. એટલાસાં અ'દરતે 

છેડો ફરી અ'દર ખેંચવા લાગ્યો. આ ઉપરથી મતે એક મણહત્તતો 

વિચાર્‌ સૂઝયો, અથવા મે કલ્પના ખાંધી એમ કહી શકાય. મારા 

નિરીક્ષણુ વિષે સતે શકા નથી; પણુ મે કરેલો એતો અય જે સાચો હોય 

તો, એ મરથી એમ સિદ્ધ,થાય છે કે, એ એક શરીરમાં ૪ચ્છા કે સકલ્પ- 

શક્તિની એકરૂપતા હજી ન્નમી નથી. “ 001157 ૦4 ૦€૦1150100310€$5 ” 

પણુ પૂરતી ન હોય. “ ઈ1111)7 ૦ [07૦5૯ &00 3111 ' કચાંથી જ 

હોય ? 


વિકસિત જવે।માં ચેતનાશક્તિ શરીર પૂરતી તો એકરૂપ હોય છે. ખધી 
ઇદ્રિયો "પણુ એકમતે એકખીન્નની વહારે ધાય છે. પણુ હેદયતી ઊ્મિઓમાં -- 
વૃત્તિઆમાં ૦૦11500103 દ્રતં ૫0૦૦1500૫૭ ડલ? માં--હજછી એકતા 
કચાં આવી છે ?-તેથી જ “11 ત'001૮? અને “2111 5૦૪00: 
એ ભિન્ન વ્યક્તિઓ એક જ શરીરમાં વાસ કરે છે. ફં 


ન્યાત, રાષ્ટ્ર કે માનની સમાજ પણુ એક વિરાટ દેહુ જ છે. પણુ એમાં 
હજી હૃદય, લાગણી કે આદર્શની એકતા ઉદ્ભવી નથી. જે કાંઈ થોડો વિકાસ 
થાય છે તે પણુ કાયમ ટકતો નથી. આમાંથી જ અતે કે અન'તે વિશ્વાત્મૈકય 
પ્રગટ થવાતું છે. વિશ્વાવ્યાપી થેતન્ય આખરે કાળની મદદથી જ કાળને પરાસ્ત 
કરશે. દરેક સચેતનના જવનની જેટલી ધડીઓ એ સાથ કથની દિશામાં_ વહે 
છે, તેટલી ઉપયુકત છે, અને જેટલી એ સાર્થકષથી પરાડ્સુખ છે તેટલી 


વિદળ છે. 


સઝુકડિનપ્રે ૧૭૩ 


સમુદ્રને કાંઠે મરત્નદવેલ ઊગે છે આ ખારી વનસ્પતિ છે વિચિત્ર. 
સમુદ્રવું પાણી વધારેમાં વધારે વધીને કયાં સુંધી પહોંચી શકે છે, એ એને''ખખર્‌ 
હોય છે. ખસ, એ જ સરહદ ઉપર મરન્નદવેલ પૉતાની છાવણી નાખે છે. 
તેથી જ લોકોએ એનું નાસ સમુદઃ-મરજાદ એમ પાડયું" છે બહારવટિયા 
અથવા આદક્રિદી લોકો જેમ બે રાજની સરહદ ઉપર્‌ જ ફાવી શકે છે, તેમ 
આ સમૃદ્-મરન્નદ ખારી અતે મીડી જમીન વચ્ચે જ જવી શકતી હશે. 
ગાહ્લાં કે રાર કોઈના એ કામની નથી. માણુસતે એતો ઉપયોગ કોક દિવસ 
ગમૃઝવાનો ખરે. ર ટ 


તતરવડતા વનમાં જવતાં શ'ખલાં ઘણાં છે તરવડના ઝાડનાં મૂળિયાં 
વ્ાંકાંચૂકાં ફ્ેલાયાં હોય અને વચ્ચે અલ્પસ્વલ્પ કોટરેો બતી ગયાં હોય ત્યાં આ 
રાખલાંએ સખ્યાખ'ધ રહે છે. આસપાસ કોઈ નથી એમ જણીતે ( કોઈ 
એટલે ખેપગા માણુસ કે ખગલાઓ ) એ ન્યારે ચાલે છે, ત્યારે એ શ'ખલા- 
ની પાઘડી જેવા લાયક હોય છે, ન્નણુ “રજ સછે [બર છત્ર ઘરાયી' 


આ શ'ખલાની આ વિવરનગરીમાં આપણે નાના થઈને રહી જઈએ 
તો કેવું, એવો એક વિચાર આવ્યો. ભરતી આવે અતે આખુ તરૃવર્તું વન 
પાણીમાં ડુબી જય ત્યારે આપણી કેવી દશા થશે, એતો વિચાર કરતાં 
શેક્સપિયર્ના * ટેમ્પેસ્ટ 'માંતી નીચલી લીટીઓ યાદ આવી : 


ભ 2૭૬0001 100 ધ ત્વિધૌ€1ા 1105; 
00 3 0૦10૦૬ ત્41€ ૦૦ 116૯; 
11035૯0 41૦ 0૯113 ધત્વરદ 37૯૯ 115 €/૦3; 
4૫૦૫14૪ ૦01 પળ. પદા તળા લિતંટ; 
301 તં૦પા $પ દ 5૦8-0020; 
1110 50113011૪8 બૌ ત્વણર્ત 51710૪૦; 
૩૯૮-13)11[ગાડ 10૫01 40૪ 115 1401; 
પિંત્રાઈ(, 20૧૪ 1 ઊદત£ 1ઊઉાળ, લીંળ#ર્લ01૭8, રલ. 
બોરડી, ૧૩-૪-#ર૭ વ 


ને 
ય 


ઉષાદૂત 


સવારે પાંચ વાગ્યે ઊઠું' અતે વિચાર કરું કે ખીજું કોઈ કેસ જાગતું 
નથી એટલામાં આંબાના ઝાડ પરથી એક પક્ષી બોલે છે ચી ... કુ, ચી ... કુ. 
કોયલ પણુ આટલી વહેલી ઊદેતી નથી, આ “ચીકુ' પક્ષીનું ગાયન ખાસું 
અડધા કલાક સુધી ચાલે છે. એક વાર ખોલે ચી ... કૂ, ચી ...કુ, પછી આદ 
સેક થાભે અતે ફરી ખોલે ચી ... કુ, ચી ... કુ. આ પ્રદેશમાં ચીકૃતાં ઝાડ 
ખૂઠ વાવેલાં છે. ધોલલવડનાં ચીકુ મુંબઈમાં ખૂખ વખણાય છે. એ ચીકૃતી 
ખખર્‌ જાણે ન્નહેર કરવાની હોય તેમ આ પક્ષી સવારથી ફેરી બોલે છે 
ચી...કૅ, ચી ... કુ. 

લાંખા વખત સુધી ચીકૃતું ગાન કર્યા પછી એણે પોતાનો રાગ ફેરવ્યો. 
હવે ખોલવા લાગ્યું ચિક્‌ ... તુ; ચિક્‌ ... તુ. આ કેર્ફાર એણે કેમ કર્યો તેતી 
ખૂખર ન પડી પણુ એ ગાયન ઝાઝું ચાલ્યું નહી'. ફરી એણુ ચાર પાંચ વાર 
ચી...ફુતું જ રટણુ ચલાવ્યું અને ખધે પ્રકાશ થતો જેઈ તે દક્ષિણુ તરફ 
એ ચાલી ગયું. 

ત્રણુ દિવસ થયાં એ તે એ જ પક્ષી એ જ વખતે અતે એજ ઝાડ 
પર્‌ ખેસી ચીકુમાહાત્મ્મ ગાય છે અતે ઊડી ન્ય છે. આખો દિવિસ એતે” 
અવાજ ' સાંભળવાતે કાન તત્પર રાખુ' છું' પણુ કચાંયે સ'ભળાતો- નથી. 
સ'ભવ છે કે એવું પ્રભાતગીત જુદુ' હોય અતે સષ્યાહનગીત જુદુ' હોય. 


ખબારડી, ૧૫-૪-2૭ 


૧૭૪ 


ચ 


૩ 


ડ્િયા કેકુતિ? 

સમુદ્રકિનારે ન્નતકાતની છીપો' અને શ'ખલાઓ પડયાં છે. એમને. ' 
આકાર, એમતો રગ, એમના પરતી ચિત્રવિચિત્ર ભાત, એમનુ પ્રમાણુ અને 
એમના પરતો શણુગાર એ ખંધુ' એટલું તો ચેતાહારી હોય છે કે તાજમહાલ 
જેવી કલાફૂતિ જતાં જેમ ચિત્ત એકાત્ર ચાય છે અતે અસ્વસ્થ પણુ થાય 
છે તેમ અહીં પણુ થાય છે. સ્થાપત્યતો સર્વાંગસુંદર્‌ નમૂતો તેયાર કર્યા પછી 
એના રક્ષણ અને પ્રદશત માટે આપણુતે કેટલી તૈયારી ફરવી પડે છે ! ગક 
કલાત્મક વસ્તુ નિર્માણુ કરી કે આપણુને ધન્ય ધન્ય થઈ જય છે. આપણુ” 
નામ અમર થઈ ગયું એમ આપણે માનીએ છીએ. અહી' કોઈ પણુ મ'દિરિના 
ઉત્ુણ શિખર કરતાં પણુ વધારે રમણીય એવા શ”ખલાઓનેો ભાવ પણ્‌ 
મુદરત પૃષ્ઠ્તી નથી. તુચ્છ કીટકના શરીર્તી આસપાસ એ તેયાર થાય છે, 
વધે છે અને સમુદ્ર પોતાની મોન્નરૂપી સાવરણીથી એવાં અસંખ્ય શિખરે 
રાજ વાળી નાખે છે. એતે ભૂકો થાય, રેતી તળે એ દટાઈ ન્નય, ચૂનાની 
ભટ્ટીમાં એ શેકાઈ અતે પિલાઈ નજ્નય અથવા અરસિક માણુસતે હાથે એનાં 
બટન બતી ન્નય તોચે સમુદ્રતે કે કુદરતને એતી ક્રિકર્‌ નથી. 

કુદરતમાં અફળ એવી અકલ છે, યોજના છે, સો'દય છે, પ્રમાણુ છે, 
ઓશગચિત્ય છે. પણુ એ ખધી વસ્તુઓતું એને મહત્ત્વ નથી. નિસર્ગની સર્ગશક્તિ 
અમર્યાદ છે, અનત છે, એને ત્યાં શાની કિં'મત હોય? કિ'મત એટલે 
સરખામણી. જે વસ્તુતે અ'ત જ નથી એની સરખામણી એતી સાથે જ 
શઈ શકે તે? 

કલા પા'૭ઈછી ગાંડા થયેલા આપણે ફુદર્તતી મૂ'ગી બેફિકરીમાંથી ફ'ઈકે 
પાડ શીખવો જેઈ એ. મૃત્તિકાની નિતાન્ત મતોહર મૂર્તિએએ તૈયાર કરી પૂન્ન 
પછી એતે પાણીમા પધરાવનાર્‌ આપણા કલાધર પૂર્વન્ને એ પાડ શીખ્યા 
હતા. મહત્ત્ત ક્રિયાતે છે, કૃતિતે નથી. પાંડિત્ય પુસ્તક વાંચવામાં છે, પુસ્તક- 
સંગ્રહમાં નથી. શૌય તલવાર વાપરવામાં છે, કેડે લટકાવવામાં નથી 

બોરડી, ૧૬-૫-૨૭ 


૧૭૫ 


જ 
સમુદ્રની માસી 


દાકોરભાઈ એ મરજદવેલનુ' નવું “નામ આજે કહ્યું. એમના તર 
'સરજાદવેલતે સમ્રુદ્રી માસી કહે છે. 'સમૃદ્ર આવડે! જબરે; શાર તો કલ્પાંત 
શ્રાણી શકે; ૭તાં ગે સહસા માસીને એળ'ગીતે જતો નથી, એ તો માસી ! 
ઝેતી આમન્યા રાખવી જ જેઈ એ. 
છું માનતો હતો કે મરન્નદવેલતે કળૂલ બેસતાં નથી. પણુ શાજે એક 
કાણે જોનાં સરસ જ ખુડા રગનાં ફૂલ જેયાં. એ નિર્ગ'ધ ખરાં પણુ મુઃ'ગી 
છે. એતો આકાર ક'ઈકિ તળાવનિવાસી નારીવેલનાં ફૂલ જેવો! ગણાય. 
બોરડી, ૬૧૭-૪-#ર૭ 


પ ' 
તાડ પાછળનો ચદ્ર 


ર્વિવારે સાંજે હીરાલાલભાઈ તે જેડે લઈ ફેરવા ગથેર હતો. પવન 
કાંઈ વિશેષ આમ્રહભથો વહેતો હતો. લાંબા વખત સુધી અમારી વાતો ચાલી 
અતે પછી અમે બન્ને અ'તઝુંખ થઈ સ્તબ્ધ ખેઠા, મિવરોના સહવાસમાં 
સ'ભાષણુતો આન'દ અપૂવ હોય છે પણુ એવા સભાષણુ પછીના મૌનતતો 
આન'દ તો એકાત્ર ષ્યાન જેટલો હેમ છે. સાવ એકલા હોઈ એે ત્યારે આ 
”નનતતો! એકાંત અથવા આન'દ જડતો નથી. 

" આખરે અમે ઊઠંત્રા. રેતીના જે ઢગલા પાછળ અમે મેઠા હતા તેના 
પરથી ચાંદરણાતો ધોધ આવ્યે. અતે અમે શીતળ પ્રકાશમાં ભીંજાઈ ગયા, 
, પર્લ તરકતી સલાદ્તિ કન્યકાએ ઉપર પણ સોનાને! કોરો વરસાદ વરસતો હતો. 
ચ% ખૂબ ઉપર ચડતો હતો. પૂતષ્માં પાતળુ' ધૂમસ છવાયું હતું, તેથી જ 
તયાંતી ત્રગે રેકરીઃઓા આખા દ્વિસતો તાપ ઉતારવા સેનાના વરસાદમાં 
સ'પ્યાસ્નાન કરતી હોય ઝેમ લાગતું. એ આન'દમાં અમે ચાલવા લાગ્યા. 
ઊ'યાં અતે પાતળાં તાડનાં ઝાડ અતે ઠીંગાણાં તે ભીમકાય ચુરમુલાનાં ઝાડા 
સાવ કાળાં કાળાં ભૂતો ઊભાં હોય તેવાં દેખાતાં હતાં. એતી છાયાન "રેખાએ 

૧૦૬ 
# 


તપ્ડ 'પાછળોનેદ ૨ ૧૭૭ 


મનમાં વિવિધ ભાવે પેદા કરતી હતી. સિલ્એટ ( 511100૫૯11૦) ચિત્રોને 
શું ઝડીશું? તિમસિરચિત્રો કે કૃષ્ણાકૃતિ ? 

થોડાક આગળ ચાલ્યા અતે એક વિરલ-પણું તાલવૃક્ષ આવ્યું. એની 
ઊ'ચાઈ જેટલો જ ચદ્ર ચડેલો. તાડનાં પાંદડાંના આરાએ જે નાભિમાં 
ભેગા થતા ત્યાં જ ખરાખર્‌ ચદ હતો. ખરાખર્‌ વચ્ચે તાડતો પાતળા છેડે, 
-એતી આસપાસ ચદ્રતુ' ચળકતું ખિ. તાડતી પાંચ ડાળીઓથી એ ચદ્ર- 
'ખિખના પાંચ વિભાગ થયા હતા, ન્નણુ ભૂચ'પકતી પાંચ પાંદડીએ. અને 
ગ્ચદ્રતે ફરતાં તાડનાં પાંદડાંઓતું' વલય. એટલુ' ખધું આહ્લાદક અને પાવક 
લાગતું હતું કે આપણી યોગ્યતા કે ભાગ્ય કરતાં પણુ એ ચડે છે એમ 
શતું હતું. તાડતુ મેપ્ટુંઃ પણુ ચક્ર સોઢા આગળ પઝેડીને ચદ્ર હસતો હતો અને 
અમે એના એ હાસ્યનું આકંઠ અથવા આનેત્ર પાન ડરતા હતા. 

આગળ ચાલતાં દરેક તાડના પાંદડા પાઠળ ચ%રતે ઊભે! કરી અમે 
નિહાળ્યો પણુ પેલી શોભા ન આવે. ફક્ત એક નાળિચેરીએ પોતાનાં પાંદડાંના 
ઉઝરડા ચદ્રના ગાલ ઉપર્‌ ખે'ચી ખતાવ્યા એતી મનન પડી. જ્યારે અમારી 
નેં ચદ્રતી વચ્ચે સરુતું' પાતળુ' ઉપવન આવ્યું ત્યારે થયું કે, જાણે મોટા 
આગિયો જંગલમાં લપાતો લપાતો 'ઊડે છે. 

ચદ્રપ્રકાશ તળે સમુદ્રવેલાની રતી ચાંદી જેવી ચળકતી હતી. અને એક 
ફોયલ અ'ધારું થયાં છતાં ટહુકુચા જ કરવી હતી ! 

બોરડી, ૨૮-૪-૨૭ 


“૬-૧૨ 


સધ્યાપ્રાચી 


સૂર્યાસ્ત અને સાગર ખન્ને પથિસ તરફ હોવાથી એ બાજુએ જ પ્યાન 
જાય છે. પૂવ પાસે અખૂટ ધીરજ હોવાથી પોતાના તરફ દુલક્ષ થયું છે, પોતાની 
અવગણુના થઈ છે, એવા ખ્યાલથી એ ખ'ડિતા નથી થતી. એ “સ્વાત્મનિ તુજ 
હોય છે. પશ્ચિમતે ખધાતુ' અતુર'જન કરી બધા તરફથી આર્‌ાધતા મેળવવાની 
ઇચ્છા હોય છે એટલે દરજ્જે એ પરાવલખી. સ'પૂણું વિશ્વતે આન'દ્તિ 
કરતાં છતાં એતો આન'દ પારકાના હાથમાં જ રહેલો હોય છે. એને 
ચાહનાર હ'ેશ કોઈ ને કઈ મળતું હોવાથી પોતાતી આશ્રિત દશા એના 
પ્યાનમાં નથી આવતી. જે એતે એ સ્થિતિતુ' ભાન થાય તો એ ઝૂરીતે 
સુકાઈ ન્નય. ખરી વાત એ છે કે આશ્રિત દશા કોઈ ને એટલી સાલતી નથી 
પણૂ એતુ' ભાન સાલે છે. પશ્ચિમતે થાય છે કે પોતે તાપતપ્ત દુનિયાને 
આન'દ આપનાર રાણી છે. જે દિવસે ગતે જણાશે કે પોતે આરાધનાની 
તરસી ભિખારણુ છે તે દિવસે શતો ઉલ્લાસ વિલીન થશે, અને કાં તો એ 
સાવ સુકાઈ જશે અથવા ગંભીરતા ધારણુ કરરે. 

સ'પ્યા વિષે જે પૂર્વ દિશાના મનમાં મત્સર હોત તો એના મોઢા પર. 
લીલાશ છાઈ ન્નત પણુ તેમ નથી બનતુ. સયા સમગ્રે પણુ એતી મુખમૃદ 
પર્‌ સુદ્તિાતી લાલાશ જ પ્રગટ થાય છે. 

ત્રણુ દિવસ પહેલાં સહેજે પૂર્વ તરફ જેતાં વસતકાળને શોભે એવો 
_ઉ%જ્વળ જ'ખુડો રગ “ખીલેલો! દેખાયો. કેટલાંય વષો થયાં અનેક ક્ષેત્રોમાં 
ઉભય સ'પ્યાનું' ઉપસ્થાન શ્રદ્ધાપૂર્વક કરતો આવ્યો છુ, પણુ આટલી સાત્વિક ' 
પ્રસન્નતા આ પહેલાં કયાંય જઈ હોય એવું યાદ નથી આવતુ. જેમ જેઉં 
તેમ ૨ગ વધતો નય. ઊંડાણુ વધે પણુ પ્રસન્નતા આછી ન થાય. એવુ 
કારણુ પાછળથી સમન્નયું, પૂણિ માતો પ્રફુલ્લ ચન્દ્ર ટેકરી છોડીને આકાશમાં 
પહોંચ્યો હતો. એતા કાંચનવણુે લીધે ન્ન'છુડા રગતે રાજલેભવ મળ્યો હ્તો. 


બારડી, ૬૯-૪-૨૭ પા 


૧૭૮ 


છ 

રેતીમાં ઘાસ 
સવારે પશ્ચિમ તરફે લાંબી લીટી જેવાં વાદળાં ભેગાં થયાં હતાં તેથી 
આખી સમુદ્રવેલા, એઓટને લીધે ખસી જતાં મોન્ન' અને પશ્ચિમ તર્કતું 
આકાશ બધુ એકરૂપ થયું હુ. આમાં કઈ રેષા ક્ષિતિજની ગણાય એ નક્કી 
કરવું લગભગ અશકયથ હતું. એક ખે કલાક પછીન્યારે વાદળાં કઈક ઓછાં 
થયાં અને મોન ક્ષિતિજ સુધી જઈ પહોંચ્યાં અને ત્યાં ફૂટી ફૂટી દાંત 

કાઢવા લાગ્યાં ત્યારે જમીનઆસમાન વચ્ચેનો ભેદ કઈક સપણ થયે. 
રેતીના પ2માં જ્યા ત્રણુ ચાર દિવસથી '"ખર્ખચડાં મોનજ્ન'તે લીધે તાના 
નાના ખાડા થયા છે ત્યાં આજે ચાર ચાર આંગળ લીલું ધાસ ઊગેલું ન્નેયું. 
કસ્તૂરી રગના પટમાં ફ્રીકું લીલું પણુ તાજું ધાસ દૂરથી વિશે આકર્ષક 
લાગતું. આ ઘાસતું ખીજ અહી કચાંથી આવ્યું ? સહરાના રણુમાં જેસ 
ઝાડના ઝૂમખાનું રણોદ્યાન (0દ્વડાંડ) શોભે'તેમ આ ઘાસને કચાર શોભતો 
હતો. આટલા જ ભાગમાં ઘાસનાં ખીજ શી રીતે આવી ઊગ્યાં હશે ? ખારા 
પાણીમાં એ કેમ જીવતુ હશે ? અહીં'તી જ માટી કંઈ વિશેષ ન્નતતી હરે ? 
આ ધાસ અહી' કેટલા દિવસ સુધી ટકશે ? મોરી ભરતી સાથે એતુ' ઉન્મૂલન 


થશે કે ધીમે ધીમે અગ્રેજી રાજ્યતી પૅડે આ ક્ષુદ્ર તૃણુ પોતાનાં મૂળિયાં 
જમાવી અહી' એક ખેટ ઉત્પન્ત ફર્ઝે ? 
બોરડી, ૨૦-૪-૨૭ 


4 


છં ત ત્તયં ગસ્સદમ: ? 

અહી આવ્યે ત્યારે સમુદ્રતી ભવ્યતા અને એના શ“ખલાની સુંદરતા જેઈ 
ખૂબ આન'દ૬ થયો. બન્ને પોતપોતાના એ ગુણોથી ૬શ્ચિર્તું સ્મરણુ ફરાવતા 
હતા. મારી અદરનેો ભૌતિકશાસ્ત્રી વિરામ પામ્યો હતો અને ભક્ત ઊંઘમાંથી * 
ઊધ્વા માંડ્યો હતા. એ કહે--સંત્રહખુદ્ધિ શા કામની ? તારે કચાં પ્રચોગ 
કરવા છે કે ગુણુધમના જ્તાનમાં ઉમેરો કરવો છે ? પગ્માત્માનું' વિસ્મરણુ 
થાય એ તાન લઈતે છુ શું ફરીશ ? જેમ “જામી સ્વત્ત પશ્યતિ તેમ ભક્તે 
તો. દરેક વસ્તુમાં ઈશ્વરને જ જેવા જેઈ એ. પઈટલીમાં જેમ એક વખતે ખધા 
રસ્તાઓ રાજધાની રેમ તરક જ જતા તેમ આપણું તમામ જ્ઞાન અને 
આપણુ દરેક કમ* ઈશ્વર તરફ્‌ લઈ જનારું જ હોવું જેઈ એ. 

પણુ એક દિવસે પ'ડિતજી આવ્યા. તેઓ શ“ખલા વીણુવા લાગ્યા. હે 
તો હ'મેશતો ખાત્રદેવ રહ્યો. મતે પણુ થયુ કે આશ્રમના વિદ્યાથી'ઓ મારે 


૧૯ 


૧૮૦ જીવનનો આનદ 


ચાલો આપણે પણુ થોડીક શ“ખલાએઓ વીણીએ. માયા પ્રવેશ કરે છે ત્યારે 
પરોપકારનું રૂપ ધારણુ કરીને જ આપણી આગળ ઊભી થાય છે, માયા ને 
માયાવી ન હોય તો ખીજીં કોણુ હોઈ શકે ? માયાની શરૂઆત હમેશ મીઠી 
હોય છે. પણુ એનાં પરિણામ માઠાં - આવે છે. સાયાની શરૂઆત ન'દનવંન - 
જેવી હોય છે. એતુ' અવભથ સ્નાન નરકકુડમાં હોય ' છે. 

શ'ખલા વીણુવાતો ૭૬ વષ્યો. લાંબા બોરના આકારના કોડી જેવા 
ચળકતા અતે મનની ભાતના શ“ખલા તો કેણુ જાણે કયાંથી કિનારા પર 
ઊભર્‌ાવા જ લાગ્યા. આવી તો સુંદર્‌ માળા થાય, ચિત્રો મઢાવવાનુ' ચોકડ” 
થાય. ચાલો ખૂબ વીણીએ, શ“ખલા વીણુતો ન્નઉ' અને શાળાના છોકરાઓ 
કેવા રાજી થશે એવા વિચાર કરતો જાઉં. કેટલાક મોટા, કેટલાક નાના, 
કેટલાક ખહુ જ નાના. નાનાથી શરૂ કરી સોટા સુધી જઈ ત્યાંથી ધીરે ધીરે 
આકાર નાતો કરતાં ફરી નાના સુધી પહોંચીએ તો એવી માળા શેષાકૃતિ 
થશે. પહેલો અધ તે વધમાન શુકેલપક્ષ, ખીજે અર્ધ તે ક્ષીયમાન -કૃષ્ણુપક્ષ, 

એવી માળા કેવી શોભશે ? શ'ખલા જમીન પર ગોઠવી એ આસકૃતિતો આત'દ 

પણુ લીધો. કિ'મતમાં ભલે નજવી હોય પણુ શોભામાં એ મોતીના હાર કરતાં 
ઊતરતી ન જ ગણાય. 

ગઈ કાલે સવારે તરવડના વનમાં શખલાને ધેર એમને મળવા ગયો. 
શીં'ગડાવાળા અતે લાખિયા ર ગતો એક સાધારણુ મોટો શખ ત્યાં પડો હતો. 
એનાં શીંગડાં તા ન્નણે બહ્મદેશની કારીગરી. અદર જવડેો નહોતો. એના 
પેટમાં ડોકિયું પણુ મે' કરી નેયું તે પછી એને ગંગાખહેનના હાથમાં સોંપી 
દીધો. આગલે દિવસે એવો શ'ખ મળ્યો હતો તેતી સાથે આની જેડી થશે 
એવો! વિચાર પણુ મનમાં આવ્યો. થોડા જ વખતમાં ગગાખહેને કલુ, આમાં 
તા જીવડો છે. જીએ, એના પગ કેવા ખહાર્‌ આવે છે | જેઉ' તો સાચે જ 
એના પગ દેખાતા હતા. મે* પહેલાં જ્નેચેલું ત્યારે અ'દરનું' જવડુ' મારી ઝેરી 
નજર્‌ ચૂકવવા પોતાનો સ'કોચ કરી સાવ અ'દર્‌ ભરાઈ ગયું હતું. એને શું 
લાગ્યું હશે? કે ચાંચ વતી હું એને ખાઈ જઈશ ? ખગલાની કુદરતી ભૂખ 
કરતાં માણુસની કળાદજ્ઠિ વધારે આંધળી ને કૂર હોય છે?2 

મે' એ શ'ખલેો હતા ત્યાં પાછે મૂકી દીધો. જમીન પર્‌ મૂકતાં આખા 
શરીરમાં એક ક્ષણુને માટે ુન્નરી આવી ગઈ. ધણી વાર્‌ એકાદ આક્તમાંથી 
ખચીએ છીએ ત્યારે આખા શરીરમાં “હાશ છૂટયા'ની એક કપારી ચમકી 
જાય છે. પાછા ફરતાં મનમાં વિચાર આવ્યો, અત્યાર સુધી જેટલા શ ખલા 
મે' ખાલી સમજને વિગત-કીટ ધારીને વીણ્યા છે તે શું સાસે જ ત્યજનયેલાં 
ધરો! હશે, કે અ'દર જીવડાં હોવા છતાં મે' એમને આણ્યા છે! મનતી ખાતરી 


જં ત જેવાં અસ્માસિઃ ? ૧૮૧ 


ન થઈ. ઘણાખરા શ'ખલા તો રેતીથી પુરાયેલા જ જેઈને મે લીધા છે, 
પણુ કેટલાક તો ખાલી સમજતે પણુ વીણૅલા. ખસ, હવે પછી એકે શખલે 
વીણુવા નથી. શ”ખલા વીણુવાની દુર્છુ હિ સને કયાંથી સૂઝી ! પેલી કોળીની 
સ્ત્રીઓ કાદવમાંથી છીપા વીણી કાઢે છે અને તેતે ઉકાળી અ'દર્નું માંસ 
ખાય છે તેમના પ્રત્યે મતે તિરસ્કાર છૂટતો નથી. “ જવો! જવસ્ય જવનમ્‌* 
એ કુદર્તતો ન્યાય છે. અહિ”સા, દયા એ આત્માતો ધમ છે. એતો વિકાસ 
હંજી થવાનો છે. જેમ ખાળક ઉપર્‌ આપણે નથી ચિડાતા, તેમને સમન્નવવાના 
પ્રયત્ત કરીએ છીએ તેમ માંસાહારી કે મત્સ્યાહારી પ્રત્યે પણુ આપણે ચિડાવું 
ન જેઈ એ. માછલાંતી મૃત્યુની બીક અતે ખગલાની ભૂખ ખન્ને પ્રત્યે આપણે 
તટસ્ય સમભાવ હોવો નનેઈએ પણુ એમાંથી પ્રાણીના દુઃખ પ્રત્યે ખેદરકારી 
ન જ પેદા થવી જેઈ એ. 

ભૂખને લીધે કોઈ હિંસા કરતુ હોય તો તે સમન્નય એવી વસ્તુ છે. 
પણુ વિનોદ ખાતર્‌ કે સો"દર્યના આસ્વાદ ખાતર જવેા વિષે બેદરકાર થવું, 
કુળાતે નામે તીતિધર્મ'ને ગૂંગળાવી મારવો એ અધમતા છે. કળા તો યોગીની 
હોય; ભોગીતી નહી. ુ 

સનમાં નિશ્ચય કર્યો કે શ“ખલાતું હવે નામ ન લેવું પણુ તરત જ 
વિચાર આવ્યો કે આમ ખીજે છેડે જવાની જરૂર નથી. જે શ“ખલાને ન્યાં 
ત્યાં કાણાં પડયાં છે અથવા જે રેતીથી ભરાઈ ગયો છે, અથવા લાંખા 
વખત સુધી સૂફી રેતીમાં દટાઈ ગયો છે, એવા શ'ખલા સુંદર્‌ "હોય તો 
જરૂર નાર્‌ાયણુ ગ્રલકાનીતે સોકલી શકીએ. લાગણીની ઉત્કટતા યોગ્ય છે પણુ 
એનો આંધળા અતિરેક સારો નથી. હા, એટલું ખરું; ભૂલ થતી લાગતી હોય 
અથવા સશય હોય ત્યાં ધર્મ્ય લાગણી તરફ ઢળી પડવું એ વધારે સારું. 

એક વિચાર મનમાં આવ્યો કે આપશે હવે નિદૃત્તમાર્ગી પીઢ માણુસ 
ચયા. શ“ખલા વીણુવાનું છોડી જ દઈ મે તો? જેમતે એ જતને ઉત્સાહ છે 
તેવા યુવાનો ભલે એ પ્રદૃતિ આદરે. પણુ એ પણુ ખર્‌ાખર નથી. વીણુવામ! 
આપણે જેટલી ધમખુદ્ધિ વાપરી શકીએ તેટલી ઉત્સાહી યુવાનો ન વાપરે, 
એટલે જે કામ જે માણુસ અત્યંત ચોગ્ય રીતે કરી શકે એણે જ એ કેર્વું 
જેઈ એ. લોકસંગ્રહનો અર્થ કંઈક એવો જ નહી' હોય ? પણુ આપણે પોતાને 
અધિકારી ખનાવી શ“ખંલા વીણુવાની જવાબદારી માથે લીધી એટલે શું ખીન્ન 
પોતાને અનધિકારી સમજી વીણુવાનું છોડી દેવાના હતા ? 


ઉત્તમચદતી વાત જુદી છે. તેઓ જૈન છે, સાવચેતીની પર્‌ાકાછા 
જ ધં 
કરવા ખ'ધાયેલા છે. ક 


ખોરડી, ૨૩-૪-૨૭ 


ઝુ 
ઉદાવરણુની પ્રશ્ન 


ખે દિવસ થયાં સમુદ્રને કાંઠે વિચિત્ર માછ્લાંનાં શબ આવી પડેલાં 
હોય છે. સરેસ અથવા વાસી લાહી જેવાં લબલખ એમનાં શરીર, મોટા 
પતરાળા કરતાં પણુ મોટાં; ન્નણું કાચબાની ઢાલ, બર્કેતી કોથળી જેવા 
રારીર્વાળા આ ગ્રાણીતે અવયવો તો હોતા જ નથી. ખસ એતે એક પેટ 
હોય છે. એના શરીર્‌ પર્‌ પ'ચકોણી કે સપ્તકોણી પાંદડીઓ જણે દબાવીને 
ઉડાવેલી હોય એવી દેખાય છે. એતે જેતાંવે'ત સૂગ ચડે. મરી ગયા પછી 
જ ભરતી સાથે આ શખો કિનારા પર આવીને પડે છે. બે દિવસમાં મે' 
આવાં આઠ ૬શ ન્યાં. લોકો કહે છે કે પાણીમાં એના શરીર્‌ સાથે સ્પર્શ 
થાય એટલે બેહદ ખજવાળ થાય છે, આ પ્રાણીઓ સમુદ્ર તળે કેવું જવન 
ગાળતાં હશે ! એમને પણુ આનદ, દુઃખ, ભીતિ, થાક, ઉત્સાહ ખુ હોતુ 
હરો. પોતાનો ખોરાક જેઈ ને એને કેટલો રસ છૂટતો હશે. ઇદ્યિશ્ન્ય એ પ્રાણી 
ખોરાક જીએ શી રીતે? એ તો ફક્ત ખોરાક અતુભવે. પણુ એતે આંખો 
ન જ હોય એમ કેમ કહેવાય ? અગ્રેજમાં જેને “ હાયડ્રોઝુવા ' કહે છે એ 
નતિતાં આ પ્રાણી હોવાં જેઈ એ. “ જેલી ક્રિશ ' એ નામ તો એતે માટે 
અન્વથક જ છે. પ્રથમ મે' માન્યુ કે આ * મેડસા ? હરો પણુ મે' મેડુસાનાં 
જેટલાં ચિત્રો જ્યાં છે તે ખધાંતે ખોરાક પકડવાની આંગળીએ હોય છે. 
આ ન્નનવર્તે આંગળી તો હતી જ નછી. કાં તો એને નહી જ હેય અથવા 
કોવાઈ ને પડી ગઈ હશે. કેટલાંક શખોતો આકાર આરૃતિશત્ય હતો. એમાં 
જભ જેવા કે આંચળ જેવા કેટલાક ભાગ દેખાતા, પણુ એ મ્રાણી રેતીમાં 
ધ્બાયેલુ હોવાથી શતું ઝાઝું નિરીક્ષણુ કરવાતું મન ન થયું. 
3? આપણા પૂવનેએ જ્યારે ચોર્યાશીલક્ષ થોનિતી ગણુતરી કરી ત્યારે 
દરિયાની ઓલાદની પૂરતી ગણુતરી નહીં કરી હોય. જ્યારથી મદ્રાસતી જળચરી 
( &વ્વૃપદ્રાનંપાળ )માં ન્નતન્નતનાં સુંદર્‌ અતે વિચિત્ર માછલાં ન્યાં તયારથી 
ખાતરી થઈ કે વાતાવરણુ કરતાં ઉદાવરણુતી પ્રજન સ“ખ્યામાં અતે વિવિધતામાં 
વધારે છે જ. અતે તે કેમ ન હોય ? જમીન કરતાં પાણી ચારગણું વધારે 
છે તે ? જેતુ નામ જ જવન તેમાં જીવનસૃણ્ટિ ફાલે જ. પણુ આપણે તો હવા 
પર્‌ ઇવનારા રહ્યા. હવાઈ કિલ્લા જેટલા ખાંધીએ તેટલા ઓછા. 

ખોરડી, ૨૯-૪-૨૪ 
ઘત્રૃ 


૧૦ 
રણુ કે સરોવર 


ઘટના નિયસિત થઈ એટલે શું એની અદ્ભુતતા મટી ગઈ ? ૭ કલાક પહેલાં 
કચાંય પાણી દેખાતું ન હતું. ઉત્તરથી દક્ષિણુ સુધી સીધો સમુદ્રકિનારો ફેલાચે 
છે. પશ્ચિમ “તરક જ્યાં આકાશ નસ્ર થઈ ધરતીને સ્પશ કરે છે ત્યાં સુધી -- 
ક્ષિતિજ સુધી --પાણીનુ નામ ન મળે, એકે મોજું ન દેખાય. આ જ ક્ષણે 
આ સ્થાનને નવેસર જેનારતે થાય કે આ કેઈ રણુતો ભાગ હશે. વરસાદ 
પડીતે ભીતો થયો લાગે છે; અથવા એને એમ થાય આ કોઈ જખ્ખર્‌ કળણુ 
છે, માત્ર એમાં ધાસ નથી એટ્લું જ. દિ પહોંચે ત્યાં સુધી સપાટ સીધી 
જમીન જ્નેઈ કેટલો આન'દ થાય છે ] આટલી સપાટ ભૂમિ તૈયાર કરાવવાનું 
એન્જિનિયરતે સોંપીએ તો એતે અનહદ મહેનત કરવી પડે. પણુ આ તો જુદરતની 
કારીગરી. ઊચા ઊ'ચા પહાડોમાં ભવ્યતા હોય છે, જ્યારે આવા સમતત* 
પ્રદેશોમાં વિશાળતા, વિસ્તીણુંતા હોય છે. આ વિશાળતાનુ પાન કરવામાં 
મગ્ર હોઈએ ગએટલપ્માં દૂર ક્ષિતિજ ઉપર્‌ વહાણુ જેવું કંઈક દેખાય છે જમીન 
પર વળી વહાણુ કેવું ? એટલામાં દક્ષિણુથી ઉત્તર સુધી ફેલાયેલી એક ભૂખરી 
લીરી*ધીમે ધીમે જની થવા લાગી. એના પર્‌ વચમાં વચમાં ધોળી લહેરો 
દેખાવા લાગી. પાણીનુ કટક આવ્યું. સેનાપતિના હુકમ પ્રમાણુ એક-કતાર 
મોન્નએ આગળ ધસવા લાગ્યાં. આવ્યું, આવ્યું, પાણી આગળ આવ્યુ. 
અધો પટ એણું વ્યાપી નાખ્યો. સરજ ચડતો જાય, તાપ વધતો ન્નય 
અને મે।4ન'તો! ઉન્માદ પણુ વધવા માંડે. શું આ મોન્ન' ઈશ્ચિસ્તું સૉંપેલ્ુ કઈ 
અસાધારણુ કાર્ય કરવા માટે ચાલતાં આવે છે ? યમદૂત જેવાં નહી પણુ દેવદૂત 
જેવાં તા જર્ર્‌ લાગે છે. જગલમાં વરુનાં ટોળાં ફેલગ ભરતાં ફૂદતાં આવે 
લેમ સોજ્નએ। વધવા લાગ્યાં. જ્યાં તીર્વ ભીતું રણુ હછુ ત્યાં ઊઠળતાં ગરજતાં 
મે।ન્‍્ન એને! સાગર્‌ ફેલાઈ ગયો. ભર્તી પૂર્જનેસમાં આવી. મોજા'એ આવે 
છે અતે કાંઠા પર અથડાય છે. જરાક તાકીતે મે।ન્ન તરક ક્લાક, અડધા ફલાક 
સુધી ન્નેયા કરો, તરત મનમાં સ્ફુરી આવે છે કે આ મેનન જડ નથી પણુ 
સચેતન છે.- એમને પણુ સ્વભાવધમ છે. જ્યાં જીઓ ત્યાં પાણી જ પાણી. 
તરવડનાં ઝાડ સાણીમાં ડોલવા લાગ્યાં, જાણુ હમણાં ડૂબી ન્નય છે. સરજ્દવેલ 

* સમ-તત : ડત્લ્લાહ્તં ૯૪૯૦15. દાખલા તરીકે ગ'ગાઝુખ આગળને સુંદરવનનેો 
પ્રદેશ સમતત ક્હેવાતો. ર 


૧૮૩ 


૧૮૪ જીવનને આત" 


ઘણે ધ્વિસે ભાણેજ મળવા આવ્યો છે એમ ન્નેઈ સ્તેહભીની થઈ છે; અને 
મોન્નએનેો મદ તો ઊતરે જ નહી. હાથીની પેઠે રાડે, અને કિનારા પર 
વપ્રકીડા અતુભવે. કેટલુ અદ્ભુત દશ્ય. જમીન પર ઢોળાવ હોય, તીચાણુ હોય 
અને પાણી નદીરૂપે વહેતું હોય ત્યારે એનુ આશ્ચર્ય નથી લાગતું: નીચાણુ તરફે 
વહેતું એ પાણીનો સ્વભાતધર્મ' છે. પણુ સપાટ ભૂમિ ૫૨ જ્યાં પાણી ન 
હતું, ત્યાં વરસાદ કે રૅલ વગર્‌ પાણી દોડતું આવે અને પાણીનું ન્નડુ' પડ જમીન 
પર્‌ પથરાતું જાય એ કેટલું આશ્રય? જ્યાં હમણાં જ આપણે દોડતા, ફેરતા 
હતા ત્યાં પગ ન ઠરી શકે એવી સ્થિતિ શી રીતે થઈ હરે ? આટલા ટ્ર'કા વખતમાં 
આવડો મોટો વિપર્યાસ ! ન્યાં હવામાં હાથ હલાવતા અમે ફરતા હતા ત્યાં 
ઊછળાતાં મોન્નએ વચ્ચે હાથનાં હલેસાં ચલાવી તરવાતો આનદ લૂંટીએ 
છીએ. જણે ધોડા પર્‌ ખેસી સહેલ કરવા ઊપડ્યા છીએ. આ ભરતીની ક્ષણે 
જે કોઈ સાણુસ નવેસર આવીને જીએ તો એને થાય ડે ખારા પાણીનું આ 
છલકતું સરોવર હન્નરો વરસથી અહીં' આસ ને આસ જ ડફ્ેેલાયેલું હશે. પણુ 
જરાક ઊભા રહેવાની તસ્દી લઈએ અને ન્ેઈએ તો આવડા મોટા મહાયુદ્ધ 
જેવા આક્રમણુનો પણુ અ'ત છે. પોતાની લીલા જેમ ડ્રેલાવી, તેમ પાછી 
ખે'ચવાનો વખત આવ્યો લાગે છે. ઈશ્ચિરતું કાય" ન્નણે સમાપ્ત થયુ. ઈશ્ષિરે 
જાણું પોતાની પ્રાણુશક્તિ પાછી ખેચી લીધી. હવે એક એક મોજાં કિનારા 
તરફ દોડતું આવતાં ૭તાં પાણી પાછાં વળ્યાં છે એવું સ્પેજ દેખાય છે. ચૉલ્યું, 
પાણી ખસવા લાગ્યું. દરિયાની પેલી પાર શું મોટો ખાડા પડવો કે એને 
પૂરવા આ ખધું પાણી દોડતું નજ્નય છે ? અગ્રેસર માનન ઓ પાછાં કરતાં જેઈ 
પાછળથી આવેલાં મોન્ન'ઓ અધવચ્ચે જ વિરસ થાય છે અને દોડતાં દોડતાં જ 
હસી પડે છે. સાગરના પાણીની ગણુતરી કોણુ કરે ! એ શી રીતે મપાય ? 
આટલાં પાણી આવ્યાં કેસ અને જય છે કેમ ? ચું એને કોઈ પૂછનાર નથી ? 
અથવા પૂછનાર છે તેથી જ આટલા નિયમથી આવે છે ને નાય છે? જેમ 
જેમ વધારે વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેસ આ બધા ખતાવતી અદ્ભુતતા 
મન પર્‌ વધુ તે વધુ ઠસે છે. ભરતી અતે ઓટ એ શી ગીજ છે, એને શો 
ઉપયોગ છે, એ ન હોત તો સમુદ્ર્તું ચું થાત, સસુદ્રજ્વી પ્રાણીઓના જવનમાં 
શા શા ફેરફાર થાત, ચદ્ન તે સયતું આકર્ષણુ અતે સાગરનુ પૃથ્વીના પડથી 
છૂટાપણું વગેરે વાદો છે તો બરાખર, પણુ આની પાછળ ઉદ્દેશ શે એ જણુવા 
તરક જ મન વધારે,દોડે છે. પણુ એ ન્િજ્ઞાસા હછ તૃપ્ત થઈ નથી. 

જેટલી વાર્‌ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ જેઈએ છીએ તેટલી વાર એ સરખી 
જ રીતે અદ્ભુત લાગે છે અતે ઈશ્વિરતી જૃટ્ટિમાં ન્યાં ત્યાં એ નાનમય ગ્રજુ 
વિરાજે છે એની પ્રતીતિ થાય છે. 


પગલાંની લિપિ . ૧૮૫ 


સર્વેયૃ સમાખ્ોષિ તતો્ડસ સવે: 1 એમ કહીને હધય એને પ્રણામ ફરે 
છે. સૃજ્દિ મહાન છે તો સરજનહાર્‌ કેવા હશે ? એતે કાણુ ઓળખે ? એને 
પોતાને પણુ ઓળખવાની ૬રકાર્‌ હશે "ખરી ? 
બોરડી, ૧-૫-૨૭ 


૧૧ 


પગલાંની લિપિ / 


ઈશ્વરે માણસને દણિ આગળ રાખી છે, પાછળ નથી રખી, તેથી 
માણુસ આગળ જ્નેઈ શઠ્ઠે છે પણુ પોતાનાં ક્મોનાં પરિણામ પાછળ કેવાં થાય 
છે એ તરફ એનું પ્યાન નથી રહેતું. માણુસે કરેલી મોટરમાં પણુ આગળ 
અજવાળુ' અતે પાછળ ગ'ધાતો ધુમાડો હોય છે. આમ હોવા છતાં કુદરતે 
માણુસ પાછળ એનાં પગલાં પાડી રાખવાની વ્યવસ્થા કરેલી છે જ, અગ્રેજીમાં 
કહેવત છે કે ખૂનની વાત છાની રહી શકતી નથી. પણુ એ નિયમ તો દુનિયાની 
દરેક વસ્તુતે લાગુ પડે છે. કુદરતના પેટમાં કશું માહુ જ નથી. એ કહી દે 
છે. આઠ દસ ન્નર્‌ વર્ષ પછી પણુ ડણ્યા વગર એનાથી રહેવાતું નથી. 
સમુદ્રના ઉદરમાં કેવા શ”ખલા હોય છે એ ખહાર્તી દુનિયાને બતાવ્યા વગર 
મોજ્ન'ઓથી રહેવાતું જ નથી. હક્નરે। વરસ પહેલાનાં પ્રાણી, તુચ્છ ગણાતાં પ્રાણી, 
કેવાં હતાં એતો ઇતિહાસ પૃથ્વીના પેટમાં પથર્‌ાનાં કે કોલસાનાં પડ વચ્ચે 
સાચવેલો જડે છે. જેટલી ઘટનાઓ કુદરતમાં થાય છે તે ખધી કુદરત કયાંક 
ને કયાંક નોંધી રાખે છે અતે ઉપર્‌ લખે છે દા. પોતે. સૂર્ય, ચદ્ર, પૃથ્વી, 
તારા, પશુપધ્ી, ઝાડપાન, પહાડો અને નદીએ, શહેરે ને ગામડાંએ, નદીના 
પટ તે સમુદ્રનાં તળિયાં દરેક જણુ પોતાનો ઇતિહાસ ખોલે છે. અને માણુસ ? 
માણુસ ૬ભી છે, ડુગ છે, કળાબાજ છે, ડોળ કરવાની એની શક્તિ અસાધારણુ 
છે. હતાં એ પણુ પોતાનો પતિહાસ ઉઘાડા પાડ્યા વિના રહેતો નથી. 
સાથા પરના વાળ, કપાળ પરની કર્ચલીએ, ગાલ પરના ખીલ અતે આંખ 
પરતી કાળાશ, સુકાઈ ગયેલા હોઠ અતે ચ'ચળ કે જડ આંખ, “ખસી ગયેલાં 
દાંત તળેનાં અતાળી ને ફાટી ગયેલો અવાજ દરેક વસ્તુ જીવનનો પતિહાસ 
જાહેર કરે છે. જે સમજી શકે તે સમજી શકે છે. માણુસની ભાષા અને એતું 
લખાણુ, અક્ષરનો આકાર અતે લીટીઓનો ચડાવ કે ઢોળાવ, દરેકમાંથી એતો 
સ્વભાવ સપણ થાય છે. માણુસ જ્યારે ગાફેલ હોય છે ત્યારે એતે! રૂઢ સ્વભાવ 
જાગ્રત હોય છે. માણુસ ૪રાદાપૂર્વક ખોલે છે ત્યારે એનો અનુભવ અતે એના 
સંસ્કારો ખોલે છે. પણુ જ્યારે એનાથી ખોલાઈ જવાય છે, ત્યારે એની 


૧ જીવનના આનદ 


જ 


જિંદગીની મૂડી ઉધાડી પડે છે. માણુસ આગળ ચાલે છે, એનાં પગલાં 
પાછળ પડે છે. સમુદ્રકિનારે મોક્ન'ઓ પોતાનો પ્તતિહાસ રેતીમાં લખી રાખે 
છે. થોડીક ટેવ પછી પવન કેમ વાતો હતો અથવા આજે કઈ તિથિતી ભરતી 
હતી એ રૈતીનાં મો”્ન' પરથી માણુસ ને વરતી શકે તો તેમાં નવાઈ નથી. 

રૈતીના પટ પ૨ લોકોનાં પગલાં પડેલાં તપાસવાનો મતે છદ લાગ્યો છે. 
કેટલાક વરણાગી લોકે, પોતાના પોશાકતી અતે પોતાના ર9ુઆખતી આસપાસના 
લોકો પર કેવી છાપ પડે છે એ તીરછી આંખે ચૂપચાપ જેઈ લે છે. ૭ાપ 
ખરાખર્‌ પડવા માટે બિચારા કેટલી કૃત્રિમતા કૈળવે છે, પણુ એ ખાપડાને 
ખખર નથી હોતી કે એમતો સાચો સ્વભાવ કેવો છે, એ સ'સ્કારી છે કે 
અસ'સ્કારી છે એતી ૭ાપ ગમના પગ રેતી પર્‌ પાડી ખતાવે છે. પમાનદાર્‌ 
મનૂરેના પગ જીદી રીતે પડે છે અતે આળસુ ઉજળિયાત લોકના પગ 
જુદા પડે છે એ એમના અગૂદઠા પરથી તપોસી લેજે. જેતે ખૂખ ચાલવાની * 
ટેવ છે, એતી એડીઓ જુદી દેખાય છે, અને જેઓ ચાલવાને ડોળ જ કરે છે 
તેમની એડી જુદી હોય છે, ફેશનેબલ સ્રીષુરૃષાો અતે છેકરાછોકરીએ ચાલ્યાં 
ગયાં હેય તો એમનાં પગલાં પણુ એમના ખધા ચાળાની ચાડી ખાય છે 
પોતાનું નારીપણું સમાજ પર્‌ વધારે ઠસાવવાં માટે ઝીણી પાતળી એડીવાળા 
બૂટ તે પહેરે છે તેથી તો ધણું સહેલું થાય છે. ડોસાઓતી લાકડી એક 
રીતે ખોલે છે, જ્યારે રમતિયાળ છોકરાઓની લાકડીની ૭ાપ જીદી હોય છે. 

આજે દૂર સુધી ફરીને પાછા આવતાં “હાયપરખોલા ? (4 0€1004)ના 
આકાર્તી 'નિશાતીઓ દૂર સુધી મે' જેઈ. શાની હશે એની કેમે કરીને 
કહ્પના ન થાય. ઘડીકમાં લ'બવર્તુળ થાય, ધડીકમાં કઈિ અણીદાર થાય, 
પણુ એને વાંક અત્યત સ્વાભાવિક અતે એ છાપ સરખે આંતરે પડતી 
હતી. આ છાપ શાથી પૅડી હશે? મે' મારી લાકડી વતી એવી છાપો 
પાડવાતો ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો. પણુ પેલી છાપ જેમ સસભદ્ર હતી તેવી સારી 
ન આવે. કયાંક તે કયાંક અન્જીવડું કે વેલાંટી જેવો ઝુકાવ આવે હું કરી 
વિચાર કરવા લાગ્યો અને તપાસવા લાગ્યો. જયુ તો દરેક વકક ૭ાપ વચ્ચે 
ખૂટતી નિશાની પડેલી. એક ખે ઠેકાણે એ લીટી ઉપર જ ખૂટતી છાપ 
પડીને તેટલી લીટી ભૂંસાઈ ગયેલી. લીટીનો વકર કોણુ જ્યાં વિશાળ હોય, ત્યાં 
લીટી જડી થતી "અને ન્યાં લધુ હોય ત્યાં પાતળી થતી. ખૂટની છાપ તપાસતાં 
ખાતરી થઈ, કે એ પગ નાના બાળકનો છે અને ઘણે ભાગે એ છોકરીનો 
હોવા જેઈ એ. એની એડી અણિયાળી ન હતી પણુ ચાલવાની «બ જ 
અતાવતી હતી કે લેડી શુથી ચાલવાનું અતુકરણુ કરવાનો એમાં પ્રયત્ન છે. 
આતો અને પેલી લીટીનો સબધ હોવો જ જેઈએ. એટલામાં પ્યાનમાં 


ચગલાંની લિશ્િ ૧૮૭ 


આવ્યું કે બૂટ પરથી બાળકીની ઉમરની જેટલી કલ્પના કરીએ એના , 
ગ્રસાણુમાં કદમ દૂર દૂર્‌ પડયાં છે. આટલો મસાલો ભેગા થયો અતે 
તરત જ એમાંથી અનુમાન સળગી ઊઠયુ' કે છોકરી સ્કિપિ'ગ રોપ લઈને 
રમતી હોવી જેઈએ. દોરીના ખે છેડા હાથમાં પકડી માથા પરથી પગ 
સુધી દોરીનું ચક્કર ચલાવતી ચલાવતી એ ચાલતી હેવી જેઈએ. 
ટ્્ડ શ ન્ન ્ે 

પરમ દ્તિસે એક હૈકાણે એક મોટું હાડી પડેલું હતું અતે એની 
આસપાસ રૂતરાનાં પગલાં પડ્યાં હતાં. નિહાળીને જતાં "ખાતરી થઈ કે રૂતરાં 
એ હોવાં બજ્નેઈ એ. એકના નખ ટ્ર"કા હતા, બીન્નના જરા લાંખા હતા. જેના 
નખ ટ્ર"ઝા હતા એના પગ તળેના તળિયાના ડાઘા ચપટા હતા એટલે એ ફૂતરું 
નાનું હોનું જનેઈ એ. હાડકા માટે બને દોડતાં આવ્યાં હશે, જરાક લડયાં હશે 
અને સમુદ્રનાં માઠ્લાંએએ હાડકા પર્‌ કરડવા જેવું કશું રાખ્યું થી એતો 
અનુભવ થયા પછી નકામે। લડ્યાતો પશ્યાત્તાપ કરી મિત્ર થઈ તે પાછાં ગયાં હશે. 

ગઈ કાલે સવારે એક ગાય અતે વાછર્ડીનાં પગલાં રેતીમાં પડયાં 
હતાં. વાઠગ્ડી ગાયતી પાષળી પાઠળી ચાલતી હશે એ અતુમાન તો સહેજે 
થાય છે, પણુ પગલાં બતાવતાં હતાં કે ગાય સીધી ચાલતી હતી જ્યારે 
વાખર્ડી ઘડીકમાં જમણી ખાજુી ચાલે અતે ઘડીકમાં ડાખી ખાજી ચાલે. 
આમ કેમ હશે? કલ્પના ખાંધી કે ચાલતાં ચાલતાં ધાવી શકાય તો ધાવી 
લેવુ' એવા મનસા વાછરડીએ ક્યો હોવો જેઈ એ. 

માણસનાં પગલાંમાં એક મોટા ભેદ દેખાય છે. કેટલાકના શરીરનો આખે 
ભાગ પગતી અ'દર્તી ખાજી પડે છે, કેટલાકતો બહારની ખાજીં. એતુ કારણ 
હજી શોધી શકયો નથી. ન્નેકે શક ક્નય છે ડે કદાવર લોકોનો ભાર્‌ અ'દર્‌ 
પડતા હશે અને ઠીંગણૂા લેકોતો ભાર્‌ ખહારતી ખાજી. અત્યારે તા એ ખાલી 
કલ્પના છે. રેતીના પટને લીધે ઘણા લોકોને તપાસવાની તક મળી છે, કુઈ 
પણુ નિયમો ધીરે ધીરે ખાંધી શકાશે ખરા. કેટલાક લોકો અમુક પૂર સુધી 
ફરવા જઈ પાહા ફરે છે. એ વષ્ખતે પાછા કેર્વાતો નિશ્રય તરત કર્ચોપ છે કે 
શ્રોડાક વખત અનિશ્ચિત દશામાં રદી પછી નિશ્ચય કર્યો છે એ પણુ પગલાં 
અતાવી દે છે. એકલા એકલા ફરનારા લોકો ઘણે ભાગે જેવા ગયા તેવા જ 
પાહા કરે છે. આ નિયમ સાર્વત્રિક નથી. પણુ જેએ પૂર્વી વખતે મનમાં 
વિચાર કરતા ન્નય છે, અ'તસુખ હોય છે તેમને માટે આ નિયમ હોવે જેઈ એ. 
મોટું ટોળુ' હોય તો સીધું નથી ચાલતુ. શખલાની હારમાં જેએ ચાલે છે 
તેએ ઠેકાણે ઠેકાણુ થોભેલા દેખાય છે. મારાં પોતાનાં જ પગલાં પાછા વળતાં 
તપાસી કૈટલાંય અનુમાનો ખાંધી શકયો છુ. અને કેપ્કિ વાર્‌ મારી પેકે 


૧૮૮ જવનનો આન'& 


પગલાંનું નિરીક્ષણુ કરનાર કોઈ પાગલ મારી પાછળ આવે અતે કઈક અતુમાન 
ખંધે તો એતે ભુલાવામાં નાખવા સાટે નિયમવિરૃદ્ઠ પણુ થોડોક ચાલ્યો છુ. 
પગીઓએ અતે ચોરોએ આવી રીતે પોતાનું શાસ્ર નયી કરેલું હોવું જેઈ એ. 
વચમાં મનમાં વિચાર આવ્યો કે જેડા કે ચપલ ઊ'ધા પહેરીને એટલે કે 
આંગળી તરફ એડી કરીતે ચાલવાનો પ્રયત્ન જે થઈ શકે તો પગેરું કાઢનારની 
દિશાભૂક કરી શકાય કે નહી? પ્રયોગ કર્યા વગર્‌ એ કહી ન શકાય. પગના 
પડતા ખૂણા ઉપરથી એ યુક્તિ પણુ વરતી શકાય એમ લાગે છે. 

કદરત આખી પોતાના હસ્તાક્ષર ન્વ્યાં ત્યાં તાંધી રાખે છે. સાણુસનાં 
પગલાં એની પાછળ રહી ન્નય છે. દરેક માણુસતો સ્વભાવ એના વ'શન્નેમાં 
અતે એના સમાજમાં કાયમને તૉંધાયેલો હોય છે. માણુસ ખાતું કે ન્નહેર્‌ 
જે કઈ કરે છે તેની અસર આખા સમાજ ૫૨ થાય. છે. આખુ વિશ્વ સ'ક- 
ળાયેલું છે. 

તયારે આકાશના તારાઓ એ કોનાં પગલાં હશે ? એ કોનો ઇતિહાસ 
હશે ? કવિએ કહેશે કે એ પરમાત્માનાં છે. પણુ તેમ ન માની શકાય કેમ કે : 
દિવિ સૂર્ય-સટ્સસ્ય મવેલયપપર્યુસ્યિતા | 
ચરિ મા સરશી સા સ્થાર્‌ માસસ્લસ્થ મછાલ્મત. 11 


૩-૫-૨૮ 
૧૨ જ, 
સાર્વભેોમ ભરતીઓટ 


દરેક મોજું કિનારા સુધી આવે છે અને પાછુ' જય છે. આ એક 
જાતતી ભરતી અતે ઓટ જ છે. તે ક્ષણુજ્વી છે. મોટી ભર્તીઓટ ખાર્‌ ખાસ 
કલાકે આવે છે. એ પણુ એક ન્તતું મોટું મોજું જ ગણાય. ખાર કલાકની' 
ભરતીઓટ જેનું મોજું છે એવી ભરતીઓટ તે કઈ? અખાત્રીજની ભરતી 
જે વરસતી સૌથી સોટી -ભરતી તા સૌથી મોળી ભરતી કચારે આવે છે ? 

આપણે શ્વાસ લઈ એ છીએ અતે છોડીએ છીએ એ પણુ એક નનતતી' 
ભરતીએઓટ જ છે. હૃદયના ધખકારા થાય છે અતે એની સાથે લોહી આખા 
શરીરમાં કેરી વળે છે એ પણુ એક ન્નતની ભરતીઓટ જ છે. બાલ્યકાળ, 
જુવાની અને ધડપણુ એ પણુ મોટી ભરતીઓટ છે. આવી રીતે ભરતીઓટનો. 
કમ વિશાળને! વિશાળતર થઈ આખા વિશ્વને પહોંચી શકે છે. ન્યાં ત્યાં ભરતી- 
ઓટ જ છે. રાષ્ટ્રોને ભરતીઓટ થાય છે. સસ્કૃતિઓને ભરતીએટ ચાય છે. 
ધામિકતામાં પણુ ભરતીઓટ હોય છે. દરેક ઓટ પછી ભરતીને ગ્રેરણુદ 


સાવ'ભોસ ભરતીગએપ્ડ ૧૮૯ 


આપનાર્‌ તે આપણા ર્‌ામચદ્ર ને કૃષ્ણુચ'દ્ર જેવા અવતારી પુરૃષો. સમુદ્રની 
ભર્તીઓટને પ્રેરણા આપનાર ચદ ઉપરથી જ શું રામ અને કૃષ્યુતે ચરની 
ઉપમા આપી હશે ? ખનેતું દર્શન આહલાદક હતું એ ઉપરથી એમને ચદ્રની 
ઉપમા મળેલી એમ કવિઓ કહે છે. અને કવિઓ કહે છે તે સાચુ હોવું જ 
નનેઈ એ. પણુ આમ પણુ કેમ ન હોય કે ધમની ઓટ અટકાવનાર અતે 
નવી ભર્તીતે ગતિ દેનાર એ ખન્તે ધમચદ્ર હતા એ ઉપરથી જ એમને 
ચદ્ની ઉપમા આપી હશે? એ કારણુ અત્યાર સુધી ભલે અપાયું ન હોય પણુ 
આજથી તો ધ્મસાગરના ચદ તરીકે જ એમતું નામ રામચદ્ર અને કૃષ્ણુચદ્ર 
પડયુ' છે એમ આપણે તો માનવાના. 


જળને હેંકાણુ સ્થળ અને સ્થળને હેકાણુ જળ કરી શકે તે “ અઘટ્તિ- 
ઘટના-પટીયસી? એવી ઈશ્વરની માયા કહેવાય છે. એ માયાતું અહી' આપણુને 
રાજ દર્શન થાય છે; તોય .આપણે કેમ ભક્તિનમ્ન થતા નથી ? અદ્ભુલ વસ્તુ 
રજની ચઈ એટલે શું એ નિઃસાર થઈ? મારા જવનમાં ત્રણુ વસ્તુઓએ 
પોતાના ગાંભીયથી વધારેમાં વધારે અસર કરી છે: હિમાલયના ઉત્તુંગ 
પહાડો, કૃષ્ણૂરાત્રિનું રત્નજડિત ઊંડુઃ આફાશ, અને વિશ્વાત્માતું અખ'ડસ્તોત્ર 
ગાતા મહાણ્‌વ. ત્રણુ હક્નર્‌ વર્ષ પહેલાં અથવા બે હજાર વર્ષ પહેલાં 
હશે (હન્નરતો અહી હિસાબ નથી ) ખુદ્ધ ભગવાનના ભિક્ષુઓ તથાગતને 
સ'દેશો દેશદેશાન્તર્‌ પહોંચાડી આ જ સમુદ્રકિનારે આવ્યા હશે. સે।પારાથી 
માંડીને કાન્હેરી સુધી, ત્યાંથી ધાર્‌ાપુરી સુધી અતે થાણા જિલ્લાના અને પૂના 
જિલ્લાની સરહદ પર આવેલા નાણાઘાટ, લેણ્યાદ્િ, જીત્નર્‌ વગેરે સ્થાનો સુધી, 
કાલે? અતે ભાજેના પ્રાચીન પહાડો સુધી અતે આ તરક નાશિકની પાંડવગુફાઓ 
સુધી શાંતિસાગર્‌ જેવા ખૌદ્ધ ભિક્ષુઆ વિહાર કરતા હરો તે તે વખતને. ભારત- 
સમાજ જીંદો હતો. તે વખતના સવાલો જુદા હતા. તે વખતતી કાયષ*પ્રણાલી 
જુદી હતી, પણુ તે વખતનો સાગર્‌ તો આ ને આ જ. આવી જ રીતે ઘુધવતો 
હરે. હરે શું, હતો જ. અને “દર્યજ્નત ખધુ' નશ્વર છે, કમ જ એક સાચુ છે. 
જેતા સ'થોગ છે તેતો વિયોગ થવાનો જ. જે સ'યોગવિયોગથી પર્‌ થયા, તેમને 
માટે જ શાશ્વત નિવાણુસુખ છે? એમ આજની પેઠે તે દિવસે પણુ મહાસોગર 
ખોલતા હતો. એ જમાનો ખદલાયો. મહાસાગસ્તું નામ પણુ ખદલાયુ. પરણું 
એને સંદેશો ક નથી. ભરતીઓટથી જે પર થાય તેને જ શાશ્વત શાન્તિ 
મળવાની છે. તે જ બુદ્ધ છે. તે જ સુગત છે. એ ગયો એ ગયે. ભરતી 
પાછી વશ ઓટ પાછી આવશે. એ પાછે આવવાનો નથી. એ સુગત છે, , 

બોરડી, ૭-૫-૨૭ 


1 


ર ન વૃ ૩ 
હેકારીએ 


વાદળાં અતે સમ્રુદ્ર બન્ને વિશાળ છે. ખન્નેનો સહયોગ છે. એકખીન્નતે 
માવયન્ત. તેઓ સતાતન યસ ચલાવે છે. વાદળાંઓ વરસીને દુનિયાને પાણી 
આપે છે અતે પાણીનાં મોજા'એ તપ તપીને વાદળાંતે પુજ કરે છે. છતાં દરેકતો 
સ્વભાવધમ જુદો તે જુંદ્દો જ. નને કોઈ વાદળાંતે કહે કે સમુદ્ર ક સહકાર. 
કર્વા તમે સમુદ્રતી અદર આવી રહી “એ તો તે શું બતવાજ્નેગ છે ? તેથી શું 
દુનિયાને લાભ થશે ? વાદળાંતું વાદળાપણુ' માત્ર સટી જશે અતે સમુદ્રને કશે! જ 
લાભ ન થાય. દરેક પોતાને કૈંકાણે જ યોગ્ય છે. પોતાતો સ્વભાવધમ' સાચવીને 
જ બીન્નતે મદદ” કરી શકે છે. વિવેક ખાતર્‌ એકબીન્નતું થોડુક અતુકરણુ 
ભલે કરે. સમુ કોક કોક વખતે શાંત પડીને ભલે વાદળાંતું પ્રતિખિબ દેખાડે 
અથવા તો ક્ષુખ્ધ થઈ તે ભલે વાદળાંનો રગ ધારણુ કરે અતે વાદળાંઓ પણુ 
ભલે કોઈકે કોઈક વાર સમુદ્રનાં મોન્ન જેવો આકાર્‌ ખતાવે પણુ બન્ને જુદાં 
તે જુદાં જ. અને જુદાં છે માટે જ સહકાર કરી શકે છે એકની પાસે છે 
તે બીન્ન પાસે નથી એવી સ્થિતિ હોય અતે તેથી બન્નેને એકખીન્નતી જરૂર. 
હોય ત્યારે જ પરસ્પર પોષક સહકાર થઈ શકે છે. કુદરતમાં સવત્ર એ જ 
નિયમ છે. માણુસ સમજે તો મનુષ્યસમાજ માટે પણુ એ જ તિંયમ કરી 
શકે છે. પણુ તેમ કર્યા પછી યુદ્ધો શી રીતે થાય ? 


બોરડી, ૮-૫-૨૪ 


૧૯૯ 


૧૪ 
પથારીની આસપાસ ' 


ક પત્ર ] 

ચાશુ વર્ષની | શરૂઆતમાં જ હું ચિંચવડ આવી ગયે છું. ત્રણ સપ્તાહ 
પૂરાં થયાં; હજી જે સ'સ્થાતો હું મહેમાન છું તે જેવા પણુ ગયો નથી. 
પથાર્‌ીમાં પડ્યો પડ્યો, ચોવીસે ક્લાક ચારે ખાજીનાં ખારીબારણાં ખુલ્લાં 
૨1ખી મહારાષ્ટ્રની -- શ્રી સમર્થ રામદાસ: સ્વામીના આન દવનભુવનની --- શુદ્ધ 
અને પવિત્ર હવા સેવું છું. અહીંના જ ચો'ખા, અહી'તો જ ધઉતો લેટ, 
વજ જેવા કૅઠણુ પથર માંથી નીકળતું સાકર જેવું પાણી અતે કાહ્યાવાડી 
“તાંખુ'નું દૂધ, આટલા ખોરાક ઉપર સારું વજન સારી પેટ વધતું ન્નય છે. 
ખેશક, એમાં શામળભાઈની પ્રેમાળ સેવા અતે ડાંગના જંગલના મધતેો 
દ્ાળા તો છે જ. 

છાપાં કે મારા કાગળા મતે આપવામાં આવતાં નથી. આસપાસની 
હવામાંથી જેટલી મળે તેટલી જ માહિતીથી મારે સતુષ્ટ રહેવું પડે છે. 
પણુ આસપાસતી હવા કાંઈ એણછું નથી આણુતી. પથારીમાં પડયો 
પડ્યો મારી સામે દૂર્‌ આકાશ સાથે વાતો કરતો સિ'હગઢ છુ જ્ેઉ' 
છું. ત્યાંથી પવન આવે એટલે તે કરી ફરી તાનાજની વીર્કહાણી સ'ભળાવે 
છે. પેલી ઊંચી કરાડ જેના ઉપર્‌ થઈતે તાનાજી સિ'હગઢ ચડયો, પેલી 
નાનકડી તાનાજની સમાધિ જેતી આગળ ઊભા રહી શ્રી શિવાજી મહારાજે 
કેટલીયે વાર આંસુ ઢાન્યાં હશે. અતે ર્‌ાન્નરાસની સમાધિ ! એ તો એક 
સ્વત'ત્ર જ પ્રકરણુ છે. દિલ્ડીના શહેનશાહ ઓર ગઝ્ેમે આ ખડતલ મર્‌ાઠાઓને 
છતવા માટે ઓગણીસ વષ ફાંફાં માર્યા” અને તે પણુ કયારે ? શિવાજી 
અને સભાજીતા સ્વર્ગવાસ થયા પછી. દિલ્હીના ખન્નાના પૈસા અને બાદ- 
શાહી ફ્ોજ્તુ લોહી મહારાષ્ટ્રમાં ધોધખ'ધ રૈડાયાં પણુ એ' ખધુ મહારાષ્ટ્રના 
સ્વાત “તરયરક્ષને ખાતર તરીકે જ કામમાં આવ્યું. એ વખતનું મહારાષ્ટ્રનું 
શોર્ય રાજ્નરામને ચરણે _ધરેલું હતુ. મહારાષ્ટ્રના સ્વાત'્ર્ય સાટે ર્‌ાન્નર્‌ામે 
જેટલાં કજ વેઠયાં છે, જેટલું ખમ્યુ છે, તેટલુ ખીત્ત કોઈ પણુ રાજાએ 
ખમ્યું તથી. રાન્નરામ તો તિતિક્ષા અને શ્રહાાની મૂર્તિ હતા. આજે તેમનાં 
હાડકાં તાનાજતી નિધનભૂમિ પાસે જ આરામ લે છે. 

અરે, પર્સ દિવિસે જ લેકમ!ન્યની વાણી એ સિહગઢ ઉપર અમે 
સાંભળી હતી. “પડેશી મુસલમાની રાષ્ટ્રોની મદદથી આપણે સ્વરાજ્ય 


વૂહ્વૂ 


જ્હ્ર ર જીવનનેદ આત'દ 


મેળવી શકીશું એ ખ્યાલ ભૂલભરેલો છે. આપ મૂઆ વિના સ્વગેર નહી' જવાય. 
આપણે હિંદુસ્તાનના ખધા લોકો એક થઈશું ત્યારે જ સ્વરાજ સળશે.' એ 
તે વખતે સાંભળેલી તિલક-વાણી હજી પણુ પેલો દક્ષિણુ તરતો વાયુ 
સ'ભળાવે છે. 


શ્ર શ્ર દ્ર 

અને દક્ષિણુ તરફ ક'ઈ એકલો સિ'હગઢ જ નથી. એ પેલે મહાકાય 
પ્રચડગઢ પણુ કહે છે: “તારા પૂવન્નેના પરાકરમતો હું પણુ એક સાક્ષી 
અહી ઊભે છું.' ખન્તેતું ધ્યાન ધરવા ન્નઉં' તો પેલાં અદેખાં વાદળાં વચમાં 
આવીતે પૂછે છે : “અરે પાસર્‌ પ્રાણી ! ગુલામે। વળી સિ'હગઢ અતે પ્રચ'ડ- 
ગઢનાં પ્યાન ધરતા હશે??? સાંજે કેસરિયો રગ ધારણુ કરી એ જ વાદળાં 
કહે છે. “મહારાષ્ટ્રનું નિશાન ત્યાગ અતે બલિદાન સૂચવતા ભગવા રગતું હતું. 
એ રાષ્ટ્રીય સદ્ગુણુ જ્યારે તારા અતે તારા દેશભાઈઓના હદયમાં ફરી 
સ્થિર થશે ત્યારે જ સિ'હગઢનાં દશન કરવાને તમે લાયક થશે. છે આજે 
એ ત્યાગ અતે વૈરાગ્ય આજના મહારાષ્ટ્રીઓમાં ? થ્રી સમથે" અમથા એ 
રગ પસ'દ કર્યોં નહોતો. મહારાષ્ટ્રની ષ્ુદ્ધિ અને મહારાષ્ટ્રવું સાહસ જ્યારે 
તયાગ અતે વૈર્‌ાગ્યના ઝંડા તળે એકત્ર થશે ત્યારે જ સ્વરાન્યના દિવસે 
મહારાષ્ટ્ર માણી શકશે. આટલું કડી એ વાદળાંઓએ ખન્ને ગઢ ઉપર 
જઈ ખેઠાં--ન્નણુ મોટાં મોટાં ગરુડ પક્ષીઓ પોતાના પહાડી -માળા ઉપર 
ખેસી ઈંડાં સેવતાં ન હોય. હવે મારી દણ્િ આગળ શુ રહ્યું? ખડકીતું 
રણક્ષેત્ર, અને ગણેશખિડમાં આવેલો નામદાર ગવર્નરને ખગલે. ઘડી પહેલાં 
જ સિ'હગઢ જયા પછી ગણેશખિ'ડના સ્મરણથી હૃદય મિનન થઈ ન્નય છે. 
શુ” પ્રતિયોગી સહકારિતાની ભૂખડી દણ્િ એ સ્થાનતું જ પ્યાન ધરે છે ? 

ઉદ્દિય દણ્ઠિ જમણી તરક ફેરવવાથી મોરયા ગોસાવીતું ચિ'ચવડ દેખાય 
છે. ચિ'ચવડ અહી'થી એક ગાઉ પણુ નહી હોય છતાં મારી વચ્ચે અને 
ચિ'ચવડ વચ્ચે વીસ વષતું અ'તર્‌ છે. ૧૯૦૫માં એ સ્થાન નેનેવા હું ગયો 
હતો. એ વખતનાં એ મદિર અને નદીના ઘાટ દણ્દિ આગળ છે પણુ આનું 
ચિ'ચવડ કેવું છે, એ હુ અહીં પડયો રુ નજણું ? 

મોરયા ગોાસાવી કરીતે એક મોટા સાધુ પુરૃષ ૩૦૦ વર્ષ પહેલાં થઈ 
ગયા. લોકોની માન્યતા એવી છે કે, એ શ્રી ગણેશના અવતાર હતા. એ 
ગાસાવીના કુળમાં લાગલગાટ ત્રણુ કે સાત સત્યુરુષો થઈ ગયા એમ કહેવાય છે. 
ર નર ધિ ઝદ 
સુળશીપેટા પણુ અહીં'થી ખહુ દૂર નથી. સ્રુળશીપેટાની કહાણી શું 
કહે છે? એ કરુણુ કહાણી સાંભળતાં પણુ હૈયું વલાવાઈ જય છે. સુળશીપેટા 


પૃશદરીની આસપાસ ૧૩ 


કહે છે કે, મહારાષ્ટ્રમાં ગરીખાની દાઝ વચ્ચે અતે રાજઠ્દારી ખુદ્ધિ વચ્ચે 
છૂટાછેડા થયા છે. સાચા મહારાષ્ટ્રને આજે કોઈ આગેવાન જ નથી. ખેડૂત 
મહારાષ્ટ્ર--સ્વતત્ર સરદારનું પરતત્ર મહારાષ્ટ્ર થવા સાગે છે કે કેમ ? 
એ સવાલ જ અસલ થઈ ન્નય છે. આતો જવાબ કે।ણણુ આપે ? દ્વિસમાં 
સો સો! વખત દોડતી રેલવે ? કે તાતા ફપનીના હાથ તળે કામ કરતા 
મનરો ? કે પૃતા-સુંબઈ રેડ ઉપર્‌ દોડતી હડકાઈ મોટરો ? અથવા દિવસ 
રાત ઘૅંડ્ધડ, ધડડ, ચાલ્યા કરતી બળદગાડીઓ ? પૂતેથી સુંખઈ અને 
મુંબઈથી પૂતે શેરતી આગગાડીઓને મધરાતે પણુ વિસામો ન મળે, તેમ ન 
સળે વિસામો! પેલી ચૂનાની ભટ્ટીઓને. એક રાતે વાયવ્ય 'ખૂણાથી પવન વાવા 
લાગ્યો. મે' આશા ખાંધી કે સતશિરોમણિ તુકારામ મહારાજના દેહુતી 
કશ્કિ વાતા એ આણુરે. કઈ નહી' તો પાંચ અભ'ગા ગાઈ સંભળાવશે, પણુ 
એણે તો ભટ્ટીતો ધુમાડો આણ્યો. આખી ઓરડી ધુમાડાથી ભરાઈ ગઈ અતે 
જ્નળણે આ મહેમાનગીરી કાચી ન રહે એટલા સાટે ધુમાડા ઉપર્‌ ધૂમસે 
પોતાની પથારી પાથરી. એ બોજ્નથી દખાઈ ગ્રેલો ધુમાડો મારી ઓરડીમાં 
એવો તો ભરાઈ ગયો, જાણે ધોળી મી'દડીનાં ધોળાં ખચ્ચાં. શ્વાસ લેવો 
સુશ્કેલ થઈ પડ્યો, છાતી ઉપર ઓથાર ચ'પાતો હોય, એવો ખાજે જણાવા 
લાગ્યો. મનમાં થયું, નીચલી એર્ડીસાં જઈને ખેસું તો કઈક આરામ 
સળરે. પણ્‌ પ'દર્‌ દિવસ સુધી ઓરડી ખહાર ન જવાતું ડોકટરી વ્રત હછુ ! 
ત્ર ક ક્ર 

અહીથી દેહુ બહુ પાસે છે. દેહુતી હવામાં જ ન્નણે ભક્તિ ભરેલી છે. 
એ પેલો ભ'ડારા પવત, જેના ઉપર્‌ બેસી તુકારાસ મહારાજે એના વિટ્લ 
આગળ પૉતાનું હદય ઠાલવ્યું હતું. દેહુ પાસે છદ્વાયણી નદીનો એક ઊડા 
ધરો છે. એતો કાંદો એ તુકારામ મહારાજતી ભજનભૂમિ. એક ખૂણામાં 
આવેલા નાનકડા દેહુ ગામમાંથી તુકારામ મહારાજે પોતાની અભ'ગવાણીની 


એવી તો રેલ રેલાવી કે ત્રણુસો વરસ થમાં હજી પણુ મહારાષ્ટ્રની હદય- 
ભૂમિ એથી ભીની છે. એક અભ'ગ યાદ આવ્યો : 


છવ છોસી તરી અાળિજાતે વ્રત); ,' 
સસ્છુ વેવિશી વમ્સ્ળે ત છે 
રૂષ્ટ સેસ્તી તરી સઆળિવાતે વ્તસ્સી, 
સસ્ટુ ચેવિસી જર્નેં ત છા 


યું 
॥ 

મે 

દ 


૧૯૪ જીવતનેદ અઆપન'હ 


ડું દેવ હઈશ તો બીનનને દેવ બનાવીશ. એમાં શ'કા કરવાની" જરૂર 
નથી. તું દુષ્ટ હઈશ તો બીશ્નતે દુષ્ઠ બનાવીશ. એમાં પણુ શ'કા નથી. તુકારામ 
કહે છે, જે બિંબ દપષ્ણુમાં પડ્યુ' તે ત્યાં અચૂક ચૉંટયું” જ સમજશે. 
પણુ આજકાલ દેહુ તરકફતો પવન વાતો જ નથી, ખાળના પત'ગે ગઈ 
કાલે જ કહ્યુ' કે હવે તો આળ'દીતો પવન શરૂ થયો છે. અતે આળ'દી પણુ 
“કેટલું દૂર્‌ છે? ખહુ ખહુ તો નવ માઈલ. 
આળદી એ ત્ઞતાતેશ્વર મહાર્‌ાજતું સ્થાન. મહારાષ્ટ્રના પ્રતિભાવાન 
આદિકવિ અને શ્રેઇ સંતાનના ધામ તરીકે આળ'દી મહારાષ્ટ્રનાં વીર્થૌમાં 
ખહુ ઊંચુ સ્થાન * ભોગવે છે. “સ્તાતેશ્વરી' અતે “ અમૃતાતુભવ? જેવા 
અઠ્દતિય મ્ર'થા લખી મહારાષ્ટ્રમાં ઉન્જ્વળ સ'તપર'પર્‌। ચાલુ કરી, પોતાની 
ઉમરને ખાવીસમે વરસે સ્વેચ્છાપૂવક જ્તાનંદેવે જવતાં સમાધિ લીધી તે દિવસ 
આજનો એટલે કાર્તિક વદ ૧૩ તો હતો. આજે આળ'દીમાં પચાસ-સાઠં 
હર્‌ લોકો એ ત્તાનદેવતે દર્શને ભેગા થયા હશે. પ'ઢરપુર્તી કાર્તિજી એકા- 
દશી પૂરી થઈ કે લગભગ.ખધી યાત્રા આળ'દી આવવાની. પાંચ દિવસ સુધી 
આળ'દીમાં ભક્તિનો મહોત્સવ થાય છે. ર 
સડ કર ત્ર “નદ 
અમે અહી આવ્યા છીએ ત્યારથી પાસેના રસ્તા ઉપરથી કેટલાયે 
વાર્કરીઓ હાથમાં મજરા અતે ખભા પર વૈરાગ્યતી ધનન ધાર્ણુ કરી જતા 
દખાય છે. કુસેડનાં યુદ્ધોના જમાનામાં ધર્મવીરો જે ઉત્સાહથી જેર્સલેમની 
ઝંખના કરતા હતા, એ જ આતુરતાથી આ વાર્કરીઓ પહરસપુર્તી ઝંખતા 
કરે છે. ફર્ક એ કે કુસેડરા ઝનૂતી, અને ઉન્મત્ત હતા અને વિધમી ઓ પ્રત્યે 
ફૂર હતા, જ્યારે આ વાર્કરીઓ શુદ્ધ, સાત્તિક, પ્રેસાળ અને અનનતશનુ 
જેવા હોય છે. કેટલાક ગાય છે : પી 
વછરીત્તે વાટે વામળોત્તે વાટે । 
સણા માક્ષન મટે વારસ] 
અને તે કેટ્લું સાયુ' ! સ્થૂળ અર્થમાં તેમ જ આપ્યાત્મિક અર્થમાં. અતે 
કેટલાક તો એક જ ધૂન ચલાવે છે : 
સઞતતતા લવર જાતવા તયાર । 
જાતના તગત . ....... 
વળી કેટલાક આપણું આશ્રમમાં ગાઈએ છીએ તેમ -- “સિવૃત્તિ, સાનવેવ, 
સોપાત્ત, મુવ્સાવા ર બેજનાથ, તામશેવ, તુવર | ' એવી રીતે ગાય છે. આ 
* ધૂન તો સહારાષ્ટ્રને માટે ત્રદષિ-તર્પણુ અથવા સત-તર્પણુ છે. અને ન્યારે * 


* 


શિ'ચવડત॥ પશચરા જ્લ્પ 


સનમાં વિચાર આવે છે કે ત્તાનોખા તુકારામનાં સ્થળો અહીંથી આઠ આઠ 
સાઈલેતે અ'તરે જ છે ત્યારે પગતે રોકવા સુશ્કેલ ૨ થઈ પડે છે. મ'દવાડ મતે 
અહી સુધી લઈ આવ્યા અતે તે જ મ'દવાડ સને ત્યાં જતાં રકે છે ! 
આળ'દીથી દછિ ફેરવીએ તો ખડઇી અતે પૂના નજરે પડે, પણુ 
ખૂડઝી એટલે અગ્રેશ્નેતું લશ્કર અતે પૂતા એટલે અછુદ્ધિભેદ્તું અરાજક. ૬જ્રિ 
તયાંથી ઉદ્દિયિ થઈ પાછી ફરે છે અતે ફરી 'સ્તતતવા તુજારમ'તી ધૂન 
સનમાં ન્નગે છે. 
ડિસેસ્બ૨, ૬૧૯૨૬ 


૧૫ 
'ચવડના પથરા 


અ'હીં'ના પથરાની ખૂખી તો એર્‌ જ છે. સહેજ અધો પોણે્‌દ કલાક 
ફરવા જઈએ કે પથરાતું અદ્ભુત ફાવ્ય નજરે પડે છે. કવિઓ પોતે જે 
કાવ્ય લખે છૈ તે દુનિયા આગળ પ્રગટ થાય એને માટે એમનામાં કેટલી 
ઇતિશ્નરી હોય છે ! પણુ કુદરત તો પોતાનું ભારેમાં ભારે કાવ્ય પૃથ્વીના ઉદરમાં 
હજ્નરો અતે લાખો વરસ સ'તાડી રાખતાં પણુ સકોચાતી નથી. એક ઊટી 
ખાણમાંથી એ એક ખડબચડેો ગોળ પથરો અમે લઈ આવ્યા. અમે એ ભાંગ્યો 
તો અદર રું મળે ! જાંબુડા રગનાં અને સાકર જેવા પાસાવાળાં નાનાં- 
મોટાં રતતોનો ભ'ડાર ! પૈસાદાર લોકો આ રત્તોની કિમત ન કરે, અથવા 
ઝએમનેં પોતાની વી'ટી ઉપર ન ખેસાડે, કૈ હાર્‌ કરીને પોતાના ગળામાં ન 
પહેરે, તેથી શું આનું રત્તપણું ઓછું થયું ? સહ્મદશક ય'્રમાં એના પાસા 
જયા તો તેમાં તો અનેક પગથિયાં દેખાયાં; ન્નણે કાંકરિયા તળાવનાં પગથિયાં. 

ખીશ્ન કેટલાક પથરાએ બરાબર એથી ઊલટા. એમના આખા શરીર 
પર્‌ નાનામોટા ખાડા અતે એ ખધા ખાડા પાસાદાર અતે અણિયાળા, આમાં 
વળી રગતી મનન જીદી જ. કેટલાકની નાભિ લાલ રગતી ન્યારે કેટલાકની 
સાવ આસમાની ર ગતી. જ્યારે કેટલાક પથરાઓ પર હીરાક્ણીની ભાત 
પડેલી; ગમે તે દિશાએ જીએ ચળકયા જ કરે. આ ડણીઓમાં કેટલીક 
રાઈ કરતાંય ઝીણી, અને કેટલીક અમદાવાદી ખોર કરતાંય પ મોટી: લીલા 
રગના પથરાતો તો અહી' કોઈ ભાવ પણુ ન પૂછે. કેટલાક પથરાઓમાં 
અ'દર્‌ ખહાર ખધે લીલાં લીલાં ટપકાં જ હોય છે, અતે વચમાં વચમાં 


ત્લ્હ જીવનને. આન'& 


અખરખ જેવો ચળકાટ હોય છે. એ પથરો જેટલો રૂપાળા હોય છે તેટલે 
જ સુંવાળા પણુ હોય છે, પથરામાં એતી જાત કાચી ગણાય, પુદરતમાં 
લીલો રગ અસ્થિર છે. લીલા રગતો ભરોસો ન રખાય. આજે છે તે કાલે 
નથી. વનસ્પતિમાં પણુ આપણે નથી ન્નેતા કે તડકાને લીધે જ લીલો રગ 
ખીલે છે અતે એ તડકો જ એ રગતે ચૂસી “નય છે ? લીલો રગ એટલે 
ઘડીકતી લહેર. વાદળી રગ એથી સાવ ઊલટો -- આકાશ જેવો સ્થિર. 
અમારી પાસે વાદળી રગના જાતજાતના પથરાઓ છે. કેટલાફતો રગ ખહુ * 
ઘેરો હોય છે ને કેટલાકતો સાવ ફ્રીકો. આ રગ બધે સરખો નથી હોતો. 
સ્યામાગચ્છવઇ પ્રવસતે એ ઉપનિષદતું વચન રટતા હોય તેવા આ પથરા હોય 
છે. સ્લેટના ર ગથી માંડીતે સફેદ રગ સુધીના અનેક પ્રકારો એમાં હોય છે. 
પરવાળાના રગના પથરા ખહુ મળતા નથી, પણુ જ્યારે મળે છે ત્યારે મન 
હરી લે છે. એમતેો લાલ રગ હસમુખા અને ઠાવકે! છતાં ખાનદાન હોય છે. 
ખીન્ને એક પથર લી'બુના ચોથા ભાગતી ચીરના આકારતે! છે. એની એક 
ખાજી તમે જીએ તો કહેશો કે લાલ દરવાન્ન આગળની મસ્જિદમાં જે 
અર્ધગોાળ ન્નળી છે તેવો જ એ દેખાય છે. આની ધરતી ખડબચડી ભાતવાળી 
છે, અતે એતી કોર આંગળી જેટલી ન્નડી તે વાદળી ર્‌'ગતી છે. ખીન્ન એક 
પાતળા પથરામાં પાસાદાર્‌ ચકમકતી એક ઊ'ડી ગુક છે. ખાળ 'ઘણી વાર્‌ 
સુષ્ષ્મદર્શક કાચ લઈને અ'દર્તું સંશોધન કરે છે, પણુ એ કેટલી ઊંડી છે 
એતો પત્તો એતે હજી નથી લાગ્યો. પથરો તોડીને જેવા જેટલે એ અરસિક 
સ'શાધક નથી થયે. 


પથરાતી બીજી એક ન્નતતે અમે અનેનાસતું - નામ આપ્યું છે. એને 
ભાંગીએ કે અનેનાસનાં પતીકાં અને તેની ચીરો જેવા કકડા થાય છે. એમાંનો 
એક કકડો ન્પાતી પ"ખાના આકારને છે. એક કાચખા જેવો છે; માત્ર છેક 
જૂર્ોસતનીવ સર્ષશ. | એક ચકસમકતો પથ્થર ચામડાના ર ગતું ખખતર્‌ પહેરી 
ખેડે છે. આપણા મોટા મોટા પાણીના દેગડા પરની કસાર્‌ાની હથોડીન દિ. 
જેવી તેના પર્‌ ભાત છે. કેટલાક પથરાઓને ચકમકના કહેવા કે આરરે 
પહાણુના, એવી શ'કા આવે. કેટલાક તો મીણુના ગોળા જેવા લાગે છે. 
એક પથરામાં પ્રશ્નચિહન જેવી લીટીઓ છે જ્યારે બત્નમાં અજ્કોણી રકાબીનો 
ભાંગેલે! કકડો હેય એવી ભાત છે. પ 

તમે શ9મજરું જેયું છે ? એ ખહુ લીસા તે પોચો પથરા હોય છે. 


સરડામાં ને સ'ધરણીમાં એની ઝીણી ભૂફી કરી સાવાની ખરી સાથે ખવડાવે 
છે, એ શ'ખજીરા જેવા --પણુ શ'ખજીરું નહીં---પથરાએ પણુ અહી સળે 


શિ'ચવહડના પથરા ૧૯૭ 


છુ, એનો આકાર સકરપારિયા ચોસલા જેવા હોય છે. એનાં પડ દેખાય છે 
ગેક રીતે, પણુ એતે ભાંગીએ ત્યારે ખીજ જ રીતે ભાંગે છે. મારી પાસે 
એક મજાતો ત્રિકાણી પથરો છે. એ ચળકે છે ફ્ટકડીની જેમ. પણુ એવી 
ભાત કઈ રીતે વણુચ્વું ? એક જ પાયા પર્‌ નાનામોટા અતે સમદ્દભિજ 
ત્રિકાણા ઊભા કરીએ તો જેવી આકૃતિ થાય તેવો એ છે. ખાણુની ટાચના 
આકારનો પણુ કડી ન શકાય. કેટલાક પથરાએ માં વાંકીચૂજી પણુ સમાંતર 
તે સફેદ લીટીઓ હોય છે. આપણે ત્યાં જિલ્લાવાર “ કાન્ટોર, મેપ્સ ? પડેલા 
છે. એમાં ટેકરી ખતાવવા માટે જે લીટી દોરેલી હોય છે તે ઉપરથી કકે 
ખ્યાલ આવશે. ન 


અગ્રેજીમાં ત્રણુ શખ્દો છે: ટ્રાન્સ્પેરન્ટ, ટ્રાન્સ્લ્યૂસન્ટ, અને ઓપેક. 
ટ્રાન્સ્પેરન્ટ એટલે સન્જનના મન જેવા પારદર્શક, ઓપેક એટલે મુત્સદ્દીઆના 
હેતુ જેવા અપારદશક, અતે ટ્રાન્સ્લ્યૂસન્ટ એટલે વિદ્યાર્થીઓના નિખધ જેટલા 
અસ્પષ્પાર્દર્શક. મારી પાસે ત્રણે નનતના પથરાએ છે અતે વિશેષ મનન એ 
કે એક જ પથર્‌ામાં કોક કોક વાર્‌ આ ત્રણે સ્થિતિ જેવા મળે છે. કેટલાક 
પથરાએ સાવ બાધ્રા જેવા દેખાય છે, પણુ જ્યારે પ્રકાશ અને આપણી 
આંખ વચ્ચે આપણે એમને ધરીએ ત્યારે પોતાની અ'દર્‌ રહેલી ખધી કળાઓ 
પ્રગટ કરે છે. તમે સમુદ્રની છીપા તા ઘણી જેઈ છે. અહી" એ ૨ ગના દૂધિયા 
પથર્‌ા પણુ મળે છે, એક નાનકડા પથ્થર કાચકાગળ જેવા છે. એના પર્‌ 
અમે અમારી પેન્સિલની અણી કાદીએ છીએ. 


ચોમાસાના વરસાદમાં જેને દિનરાત કામ કરવું પડયુ” છે એ ન્નણે છે 
કે પગમાં આંગળાં સડી ન્નય છે તે ખે આંગળાં વચ્ચેનો ભાગ આસમાની 
ધોળા થઈ નજય છે. પગતી એ સ્થિતિ જેઈ આપણુને ચીતરી ચડે છે, પણુ 
પથર્‌ામાં જ્યારે એ ઝાંખ દેખાય છે ત્યારે એ જેતાં મન ઠરે છે. ખાળે 
કચાંકથી હાથની આંગળી જેવો જ એક પથરો આણ્યો છે, એના પ૨ કાચ- 
કાગળ જેવી કણીઓ છે. પણુ આવી કણીવાળા ઉત્તમમાં ઉત્તમ પથરો 
પ્રભુદાસ પાસે છે. કોઈ પણુ કળાર્સિક માણુસ એને એક વાર જીએ તો ભૂલી 
ન ન્ય. અમારી પાસે પથરાતુ એક નાનકડુ' ભૂંગળુ' પણુ છે. એતી અ'દરની 
ખાજુ ખંધા હીરા હીરા ચૉંટેલા છે. એ કઈ રીતે ખતે છે એ તમારે ન્નણુવું 
જેઈએ. 'ખાંડમાંથી સાકર કઈ રીતે ખનાવે છે જાણુ છો! ? સમુદ્રના પાણીમાંથી 
મીફાના સરખા જ પાસાવાળા અને આકારવાળા નાનામોટા ગાંગડા કઈ રીતે 
ખને છે એતો તમતે ખ્યાલ છે ? મોરથૂ થુ અતે ફટકડી ખ'તે એક જ પાણીમાં 
એગળી ગયા પછી એમને ફરી અલગ અલગ ડેવી રીતે કરવાં એતી યુક્તિ 


૧૯૮ રીવનનેો. આન'& 


તમે સાંભળી છે ? નાનકડા કૅ લાંબા કાગળમાં એ ખધું હું તમતે ન કહી 
શકુ'. કિશોર્લાલભાઈ તે અથવા શ'કર્લાલભાઈ ને તમે પૂછી ન્નેજ્ને. વૈરૂળતી 
કે અજટાની હન્નર્‌ કે મે હન્નર્‌ વરસ પહેલાંતી કારીગરી જનેઈ તે આપણુને 
અચખો થાય છે અતે આપણુ એમની પાસેથી મળતો ઇતિહાસ શોધીએ 
છીએ. પણુ સારા હાથમાં રમતા આ નાનામોટા પથરાએ પાસે એટલો 
ખધે જૂતો ઇતિહાસ છે કે વેદકાળને પણુ આ પથરાએ ગઈ કાલતે નામે 
સખોધે છે ! ઝે 

તમારામાંથી કેટલાક જણુ જણુતા હશે કે ભૂસ્તર્વિધા કરીને વિજ્ઞાનનો 
એક ભાગ છે. એ શાસ્ત્ર પૃથ્વીના પડતી સ્થિતિ કેવી છે, તે શાથી આવી 
ખતી છે, વગેરે ખધી વસ્તુની તપાસ કરે છે. આ શાસ્રનો ખેતીમાં, ફૂવા 
ખોદવામાં, ખાણા ખોદવામાં વગેરે અતેક કામમાં ઉપચોાગ થાય છે. 
ધરતીક'પનાં કેટલાંક કારણા પણુ આ શાસ્ત્ર પાસેથી મળી શકે છે. ભૂતકાળ 
,તરમક્‌ પ્રયાણુ કરતાં જ્યાં ઇતિહાસ થાકે છે ત્યાં આ શાસ્ર પોતાતું કારભારું 
શરૂ કરે છે. જે ચદ્રશ'કરતે તમે પકડી શકો તો એચ. જી. વેલ્સના દ્તિહાસ- 
માંનાં પહેલાં થોડાં પ્રકરણુનો સાર્‌ એ તમને આપી દેશે, અને પૃથ્વીની 
ઉમરમાં આખો સાણુસશનતનો ઇતિહાસ એક ક્ષણુ સમાન જ છે એ તમને 
સિદ્ધ કરી આપશે. એ માનવપૂવ પ્તિહાસના પ્રતિનિધિ તરીકે આ પથરા 
અહી' જે | 
' તમારામાંના કેટલાક જણુ મારી સાથે ખ'ભાત આવ્યા હતા. ત્યાં 
આપણે અકીકની કારીગરી જેવા ગયા હતા. રાજપીપળાના ડુગરામાંથી 
અછીકના પથરા આણી ભઠ્ઠીમાં તે પકવે છે એટલે એ પથરામાં ન્નતજાતના 
રગો અતે ભાતા ખોલે છે, એ તો કૃત્રિમ ક્રિયા થઈ. કુદરત એ જ ક્રિયો 
લાખો વરસથી --હા સાચે જ લાખે! વરસથી -- પૃથ્વીના પેટમાં કરતી આવી 
છે. એ ક્યા આપણાથી અજ્ઞાત અને ચુપચાપ ચાલે છે. “સીલીકેટ ' (ચકમકનો 
પથ્થર )તો ર બે પથરા વચ્ચે અથવા એકાદ મોટા પથરાતા પેટમાં ઘૂસે છે. 
ત્યાં એના ન્નતન્નતના આકાર થઈ જય છે. એકાદ પથરાના પેટમાં પોલાણુ 
વધારે હોય અતે “ સીલીકેટ 'નો ગરમ રસ ઓછે ગયો હોય એટલે એના 
મજ્નના પાસા પડે છે. અહી'થી કેટલાક સુંદર સુદર પથરા મોકલવાનું મન 
થાય છે. તમને સાચવવાનું મન થાય તો સાચવશે, નહી' તા મહાવિદ્યાલયમાં 
શ્રી નારાયણુ મલકાતીતે એ સોંપી દેજે, એ અજબ વસ્તુના શોખીન છે. 
એમનો કઈક ઉપચોગ જરૂર કરશે. પં 

અહી પ્રભુદાસે પણુ પોતાતો સંગ્રહ કરવાની શરૂઆત કરી છે. એની 
પાસે તો ખૂબ જ આકર્ષક પથરા ભેગા થયા છે. એક પથરાતો આકાર 


કવિ અને ચારણા લ્લ 


કાન જેવા છે. પણુ એ કશું સાંભળતો જ નથી. રામનાસતું ર્ટણુ કરતી 
વખતે વાલ્મીકિત્રદષિના કાન કર્યા દુન્યવી વાતો સાંભળતા હતા ? ખીન્ત એક 
પથર્‌ામાં કાળી, પીળા અને જર્દા રગતી એવી સન્નની લીટીઓ છે કે મતે 
તો આમ્રાના પતમદ્દોલાતી કખર્‌ જ યાદ આવી. ખીન્ન એક પથરામાં સમકે' 
લીટીઓ જ છે. ડ'ગળી અધી* કાપી હોય એટલે અ'દરનાં પડ જેવાં દેખાય 
છે અથવા આંગળી ઉપરનાં શ”ખચક્ર જેવાં હેય છે તેવી જ આ લીટીએ છે. 
માત્ર આતી લીટીમાં ઠેરઠેર 'ખખૂણા પડેલા હોવાથી આની શોભા કરેળિયાની 
“નળ જેવી છે. અહી પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓ પ્રભુદાસતે પૂછે છે કે “આ 
પથરાઓનું તમે શું કરો છો ?' પ્રભુદાસ શો જવાબ આપે છે તે હું ન્નણુતો 
નથી. મતે એક વાર રામદાસભાઈએ પૃછેલું કે “આ તારાઓ જવાથી 
શે! લાભ થાય??? ત્યારે મતે કશે જવાખ સૂઝયો ન છતો. કેમ કે એન 
સવાલ જ મતે ઊંચો ન હતો. 


ત્તન્યુઆરી, રપ 


૧૬ 
કવિ અને ચારણુ  , 


સવાર્તી સાડાચાર્‌ વાગ્યાની પ્રાર્થનામાંથી પરવારી આકાશમાં દાડતાં 
વાદળાંઓની રમત ન્નેતો જતો હું સૂઈ ગયો. ઘડીકમાં આકાશ વાદળાંથી 
ઘેરાઈ જય અતે ઘડીકમાં ખધુ' સાફ થાય. અધીરા અને આકળા સ્વભાવ- 
વાળા મિત્રો વચ્ચે જે ગેરસમજ અતે દિલસકાઈનાં ઝોકાં ચાલ્યા જ કરે છે 
તેવી જ આ રમત હતી. રાત્રે અગિયાર-સવાઅગિયાર વાગ્યે ઊગેલે ચાંદં 
અત્યારે સાથા ઉપરથી ચાંદર્ણું વર્સાવતો હતો. 


અ'તે જ્યારે ચિત્રા અને સ્વાતિતી જેડી ઠીક ઠીક ઉપર્‌ આવી ત્યારે અમે 
પરી ઊઠ્યા. હવામાં ઠડી તો હતી, પણુ પથારી છોડવા સામે વાંધો ઉઠાવે 
એટલી આગ્રહી ન હતી. ચાદર, રજાઈ અને કખળ એટલું મે' ઓવ્યુ' હતુ. 
'એના પર્‌ હવાએ ઝાકળની એક પછેડી ઓઢાડી. પરિણામે ઓઢેલી વસ્તુઓને 
ભાર્‌ કાંઈકે વપ્યો, અતે ચાદર્‌ વગેરે શરીર સાથે ચપ બેસી જવાથી ટૂ 
પણુ વધી. 


૨૦૨ જીવતનો આન'દટૃ 


વાર્તાલાપ શાનો અતે વિસ્રખ્ધ કથા શાતી ? મતે તો ત્યાં ઉન્મત્ત કરનાર 
જાણે નશો જ મળી ગયો. આ ડેકાણે એકલો હોત તો એ મોજા'એના તાંડવમાં 
ઝંપલાવીને એની સાથે એકરૂપ થવાના અ'દરના ખે'ચાણુતે હું રોકી શકત 
કે કેમ એ હું નિશ્રયપૂ્વક ન કહી શકું. 
એક જણુ ગાય એટલે ખીનનતે ગાવાનું સ્કૃર્ણુ થાય જ; એક શિયાળ 
રાત્રિની શાંતિ સામે બળવે। જગાડે એટલે ખધાં જ કાંતિકારી શિયાળવાં પોતાનાં 
કેક્સાંતી કસરત એમાં ઉમેરવાનાં જ; અરે ! તરકવાળી સતારના તારો પોતાના 
પ્રાણુથી છેડી જીએ; તરત તીચેતા તારો એતી મેળે પોતાતો આન'દઝ'કાર 
શરૂ કરી દે છે. તો પછી મારા જેવો! કુદરતઘેલે જવ કુદર્તતી ભવ્યતાતું દર્શન 
કરી એતી સાથેતી પોતાની જુદાઈ ભૂક્ષી નય તૌ. માનવીડહાપણુતી દદ્િએ 
એમાં ભલે બાથ્ચય હેય પણુ એ કાંઈ અનહેતી વાત નથી. 
જેમ હાથીની આખી શોભા એના' ગ'ડસ્થલમાં કેબઠીભૂત થાય છે, 
કિલ્લાની શોભા એતા ગજેન્દ્રભવ્ય ખુરજમાં હોય છે, જહાજની શેભા 
એના ઉપરના તૂતકમાં પરિપૂણુઃ થાય છે તેમ જ મતોારાતા આ છેડે જે 
કિલ્લા જેવી દીવાલો છે તેતે કારણે આ બેટ અહી વિશેષ શોભે છે અને 
સમુદ્રનાં મોજ્ના'એ પણુ આ જ ઠેકાણે વપ્રકરીડા ચલાવી પોતાતી કડ શમાવે છે. 
આ કડુવિતેદદ સતત ચાલે તોયે એમાંથી ક'ટાળા ઊપજતો નથી, એટલે એ 
દૃશ્ય ચિર્મતોહારી હોય જ છે. પણુ આ સ્થળે માણુસે એક લાંબી દીવાલ 
ખાંધી દરિયાનાં મોજા'ને અનહદ છેડયાં છે અતે આટલાં વર્ષ થયાં એ મોન 
આવો આક્ષેપ હજ સાંખી શકચાં નથી અને કેઈ કાળે સાંખીને ખેસવાનાં 
નથી. જેટલી વાર્‌ એ અપમાનતું સ્મરણુ એમતે થાય છે એટલી વાર તેએ 
ભારે કટક લઈ આવીને એ દીવાલ પર્‌ ધસારે કરે છે અતે પથરાતે પડકાર 
કરવાને એકબીન્નને સિસકારતાં ન્નય 'છે. શે એમતો એ ઉત્માદ ! શી એમની 
૬& પ્રતિજ્ઞા ! શે એ જવલેણુ ધસારો ! આજે તો એમના એ અસપતે પૂરી 
ભર્તી અવી હતી. પછી પૂછવું જ શું | જાણું વીરભદ્ર તમામ શિવગણોને 
ભેગા કરી મો।નન'ના રૂપમાં અહીં' પ્રલયકાળ ભજવવા માગે છે ! 
એક એક મોજી' જણે ઊછળતી ટેકરી, એકની ઉત્તુંગ શોભા જેઈ 
ખીન' મોજ'એ એવું કૌતુક જ કરવું ધટે છે. પણુ તેમ કરવાને બદલે ખને 
જણાં એક થઈ ક નવી જ ઊ'ચાઈ એ પહોંચે છે અતે આસપાસનાં મેજાને 
પણુ પોતાના જેટલી ઊંચાઈએ ચડવાને ઉત્તેજન આપતાં જાય છે. અને 
આ નાચ એક ક્ષણુ પણુ થાભ્યા' વિના અખ'ડ ચાલુ જ રહે છે. ઠીક મીટ 
માંડીને આ તાંડવ જેયા કરો એટલે એમાં એક પ્રચ' તાલ દેખાઈ આવે 
છે. જાણું શિવતાંડવસ્તોત્રનું પ્રમાણિકાલૃત્ત પોતાની શક્તિ અજમાવવા માંડે 


સેપજાએપનેદ તાંડવચેપ્ગ. ૨૦૨૩ 


જુ અતે હૈયું ભરાઈ આવે એટલે આધ વધવાથી જ્નેતન્નેતામાં પ્રમાણિકાતું 
પ'ચચામર થઈ જાય છે. અને પછી પોતાના તોરતું ભાન છોડી દઈ એ 
તાલ સાથે પુષ્પદ'ત પણુ તાંડવનૃત્ય નાચવા માંડૅ છે. 


જે ખઆજીએ મોન એનો ધસારો વધારેમાં | વધારે છે અતે જ્યાં. 
અ॥ળાતાં મોજના ચૂરેચૂરા થાય છે અતે આકાશમાં એતો છૂધનુષ ઝીલતો 
મોરો પ'ખે સેૈયાર્‌ થાય છે ત્યાં જ કેટલાંક પગથિયાં અખડ સ્નાન કરતા 
ત્રદષિએની પેઠે પ્યાન કરતાં ખેઠાં છે. મો!જ્ના'તું પાણી એમને માથે પડી 
હસતું હસતું અતે ગોમૃત્રિકાખધ કરતું પગથિયાં ઊતર્તું ન્નય છે. દિલ્હી- 
આમ્રામાં, કાશ્મીર કે મૈસરનાં ૬દાવનમાં માણસે વિલાસનાં જે સાધને 
ઉપન્નવ્યાં છે અતે પાણીનો પ્રવાહ શ્રાવણુ-ભાદરવાના ધોધમાં વહેવડાવ્યો છે 
તૅતુ સ્મર્ણુ અહીં થયા વિના નથી રહેતું. 


પણુ કેટલાંક મોજ્ન'એ 'તો પેલી લાંબી દીવાલ સાથે અથડાઈ ને :એને 
માથે પાણીની લાંબી લાંખી સેરે ફ્રે'કવામાં જ મશગૂલ રહે છે. મોજું 
અથડાય, દીવાલ ઉપર્‌ સવાર થાય અને દીવાલની પહેળાઈ તે! અનાદર્‌ કરી 
સામી બાજી રૂદી પડે અતે આ હોળીની પિચકારીઓ દૂરથી આપણા તરફ 
સાડતી આવે એ જ્ય દરેક રીતે ઉન્માદક હોય છે. અને આવો મહોત્સવ 
માણુવા આવેલા આપણું ન્નણેુ સ્વાગત કરવાતી કરજ પોતાને માથે આવી 
પડી હોય તેવી રીતે આ સેરોમાંથી અતે પેલા પ“ખામાંથી ફેલાતું પાણીનું 
ઝણ્ય આખી હવાને ઠંડી કરી મૂકે છે. આ ખરું ઝાકળ આંખની પાંપણુ 
ઉપર્‌, નાકના ટેરવા ઉપર અતે આશ્ચર્યથી ખુલ્લા થયેલા હોઠો પર્‌ જ્યારે 
જમે છે ત્યારે આપણુને થાય છે કૈ આપણે પણુ નાગરિક કૈ ત્રાસવાસી નથી 
પણુ વરુણુના સામુદ્રિક રાજ્યની પ્રન્‍્ન છીએ. 


અને મહાસાગર ઉપરથી દોડતો આવતો ચુદ્ધ પવન કહે છે કે, “આ 
ટશ્યુની મહેમાનગીરી સ્વીફાર્વાતી પૂરી શક્તિ તમારા પામર્‌ હૈયામાં કયાંથી 
હોય! ચાલે હુ તમને દૂર્‌ દૂર્થી આણેલા ઓઝેોનની (પ્રાણુવાયુતી ? દીક્ષા 
આપું, ભાથુ* આપું; એઝોન જ્યારે હૈયામાં ભરાશે ત્યારે તમારાં ફેષ્સાં પવિત્ર 
થશે, ( પ્રાણુપૂર્ણુ થશે) અતે પછી જ અહી'તુ' વાતાવરણુ અને ઉદાવર્ણુ 
તમે ખમી શકશે. ” અતે ખરેખર પ્રાણુવાયુતા શ્વાસોચ્છ્વાસથી દરેકના મે।ઢા 
ઉપર્‌ ઉષાની ર્તાશ આવી હતી. અમે આઠ જણા આઠે ખાજી જેઈ જેઈતે 
ધરાતા નહોતા. દ 


એ જ હેકાણુ અમારા પહેલાં એક સિ'ધીભાઈ એક મેટા પથ્થર ઉપર્‌ 
એસી ચૂપચાપ એએ આખા ૬શ્યના કાવ્યમાં તરખોળ નાણતે હતે. ન ખોલે 


૨૦૪ - જીવતનેઃ આન'ટ 


ન ચાલે,' ન હસે ન ગાય. તલ્લીન થઈ સહેજસાજ ડોલતો હતો. અમે' 
વાતા કર્તા હતા, હૃદયના ઉદગારો ફોડતા હતા પણુ પેલા ભાઈ ને એનું શું ! 
એને માણુસતી મોજ માણૂવી નહોતી પણુ મોન્ન'ની મસ્તી અપનાવવી હતી; 
પી જવી હતી. એક પગ ઉપર ખીન્ન પગતી પલાંઠી વાળીને તેના ઉપર 
હાથની કોણી ટેકવીને વાંકી ડેકે એ સમુદ્રધ્યાન કરતો હતો. એના એળેલા 
વાળના સે'થામાં સીકરબિન્દુની સુક્તામાલા ચળકતી હતી. ન્નણુ વરૃણદેવે 
પોતાનો વરદ હસ્ત એને માથે રાખ્યો હોય ! ર 


અમે સ્થાન ડ્રેરવી ફેરવીને અતેક ૬છ્િકોણુથી એ દય નેયુ એટલે 
મોજએના મનમાં અમારા પ્રતો સદ્ભાવ ન્નગ્યો. તેઓ કહે, “ આવો 
આવો, આટલે દૂરથી શું નિહાળા છે ? તમે કાંઈ પરાયા નથી. પાસે આવો, 
માજ માણું, મેોન્ન' માણો, હસો અને ફૂદો. આ ક્ષણુ અતે અનન્ત કાળ 
વચ્ચે કશે ફરક નથી. ચાલે આવે.” મો!ન્ન'ઓને! વિવેક જુદો હોય છે. તેઓ 
આમ-'ત્રણુ આપતી વખતે હાથ ઝાલતાં નથી પણુ પગ પખાળે છે. અમે વિવેકસર 
*એ સ્વાગતતે। સ્વીકાર કરી કહ્યુ” : “ખરેખર આવવાતું મન થાય છે પણુ 
હમણાં નહી”. હજયે અમારું કામ પૂ રું થયું નથી. ધણું બાકી છે. કેટલાયે 
સ'કલ્પે? પાર્‌ પાડવાના રહ્યા છે. જે ભાર્તમાતાનાં ચરણૂાતું પ્રહ્ષાલન તમે 
અખડ કરો છે તે ભારતમાતા હજી સ્વતત્ર થઈ નથી. માણુસ માણુસ વચ્ચેતો 
વિત્રહ હજી શમ્યો નથી. ગરીખ અને દખાયેલી જનતા સાથે એકતા ન્યાં. 
સુધી પૂરેપૂરી અતુભવી નથી ત્યાં સુધી તમારી સાથેની એકતા માણુવાનોા 
અધિકાર અમને કયાંથી આવે ! તમે સુક્ત છો, અખડ કમયોગી છો, સતત 
કાય કરતાં છતાં કત વ્ય જેવું તમતે કશું રહ્યુ” નથી. અમે તો કત વ્યતે. 
ઢગલે દણ્દિ આગળ ન્નેતાં હતાં આળસમાં પડયા છીએ. અસને તમારી 
હારમાં જઈ નાચવાનો અધિકાર નથી. તમે અમતે પ્રેરણા આપો, અમારા. 
રૈયામાં તમારી મસ્તી ભરી દો, તમારો વેદાન્ત અમારા ચિત્તમાં વાવી દ્રો. 
પછી અમારું કાર્ય પૂ રુ કરતાં, ભારતતે આઝાદ કરતાં વાર્‌ લાગવાની નથી.. 
અને એ એક સ'કલ્પ ખર્‌ આવ્યો એટલે કશા વિષાદ વગર તમારી પાસે દોડી 
આવીશું: તમારી સાથે અદ્દૈત સાધીશું અને તેમ કરતાં આ હાડકાં, ચામડી 
અને માંસ વાંધા ઉડ્ાવૈ તો જેમ અગવડ કરતાં કપડાં કરાડી નખાય તેમ 
આ શરીરના ચૂરેચૂરા કરી નાખીશું અને એ લોચાના નવા નવા આકાર 
” થતા ન્નેઈ હસવા માંડીશું. ” 
“વારુ, તમારે કરાવે ત્યારે આવજે. તમો આવો કે ન આવો, અમારું 
આ તાંડવૃત્ય ચાલવાનુ જ. જવનનો રાસ પરો કરી ગોપીઓએ આમાં ભળી છે.. 


કુદરતની રેોતફ ૨૦૫ 


સસારના ચકરાવામાંથી સુક્ત થયેલા તમામ સાધુસ'તો, ફકીરો અને 

એલિયાએ આસા ભળ્યા છે. વિજ્ઞાનવીરો અતે સત્યના ઉપાસકો! આમાં ભળીને 

શાંત થયા છે અને તેથી જ અમારા આ સંધ અખ'ડ અશાંતિ મચાવવા 

જતાં શાંતિનું સાગરસગીત સંભળાવી શકે છે. સભળાય છે એ સ'ગીત?” 
તતૂતં, ૧૯૩૭ ક 


૧૮ 


કુદરતની રોનક ; 


વૂ 

દિલ્હીની વાત છે. યુનિટી કૉન્કર્ન્સના દિવસો હશે. જમુના નદીમાં 
ર્લ આવી હતી. ચારેકોર પાણી ફેલાયું હતું. અનેક ગામડાંઓ ડુબી ગયાં 
હતાં. ઝૂ'પડાંઓ પડી ગયાં, ઢોરો તણાઈ ગયાં, કેટલાક લોકો ઝાડ ઉપર્‌ ચડી 
ગયા, પણુ પાણી નીચે ઊતરે ત્યારે તે? કેટલાક લોકોએ લાકડાના ટુકડા 
ભેગા ખાંધીને તરાપા તૈયાર્‌ કર્યા અતે એના ઉપર પોતાનાં ખાળખચ્ચાંને 
એસાડી એ કાળનદીના પ્રવાહમાં પોતાનું જ્વનસવસ્વ એસમણેં વહેતુ મૂકયું. 
જે રેલ નાશ કરવા આવી હતી એના જ પ્રવાહમાં પોતાનાં જાનમાલ સૉંપી 
દઈને લોકોએ ખચવાતો વિચાર કયો ! દિલ્ડીના લોકોએ જમુનાના પુલ 
'ઉપર્‌્થી લાંખાં લાંબાં રાંઢ્વાં અતે દોરડાં ઉપરથી નીચે છોડયાં હતાં. એક 
“તરાપા ઉપર એક મદ પોતાના ઘરનાં બૈરાગોકરાંએનતે મૂઈતે તણાતા 
આવતા હતો. રાંઢવું જઈ તે એની આંખોમાં આશા પ્રગટી --આ રદોરડ 
પકડીશ એટ્લે અમને ખધાંને કોઈ તે કોઈ ઉપર ખેચી લેશે; હવે તો 
આપણે ખચી જ ગયાં. પૂરમાં તણાતા તરાપો પુલ તળે આવ્યો. મેં 
હિ'મતપૂર્વક અચૂક દોરડું પકડયું. 

પણુ, હાય રે દુરૈવ ! એણે દોર્ડુ' તા મજબૂત પકડ્યુ, પણુ પાણીના 
જેરથી પગ તળેનો તરાપો છટકી ગષો. ઉધાડી આંખે આખુ ફૂટુ'ખ પોતાથી 
વિખૂટું થતું એણે જ્યું. સુલ પરના લોકોએ એને ઝપાટાભેર્‌ ઉપર ખેચી 
લીધો પણુ એ તો સુન્ન ચઈ ગયો હતો. ખચી ગયાતો એને આનદ ન હતો. 
«શું થઈ ગયું,' એતો વિચાર કરતાં એની ખુદ્દિ ખહેર (મારી ગઈ હતી. 
જ્યારે પરિસ્થિતિનું એને પૂરતું ભાન થયું ત્યારે એણે પુલ પરથી પાણીમાં 
ભૂસકો મારવાનો મનસે કયો. જે લોકો એને રોકી રાખતા હતા, માનવી- 
સૃણ્િમાં એતે જવતા રાખવા માગતા હતા, તે ખધા એને વેરી જેવા લાગતા 
હતા. એમના ફરતાં તીચેતો ભીષણુ પાણીનો પ્રવાહ જ એતે વહાલે લાગતો 


ર૦4 જીવતનો આન'& 


તો, ઝોણે છટકવાના તેક પ્રયાસે! કર્યા, પગ એક મે દિવશતી %ખ અતે 
ચિતા વૈદતાર એતું શરીંગ હા્યું' અતે એ મેભાત પડયો, 

અતે પેલા તરાપા ઉપગ્નાં બરાં-છાકરાંઓએ «મારે જેછું કે પોતાનો 
ઝોકમાત્ર આધાર, ગેકમાત્ર ધમર્‌, શંદવા શાથે લટકે છે અને ધોળે 
એનાથી કાયમનાં વિખૂટાં થઈગયાં છે ત્યાર ઝેમળે મોટી પોક મૂઈ, કપાળ 
કૃૂટથુ અતે પ્રવાહના વેગ સાથે તેએ અલોપ થઈ ગયાં. આગળ એમતું 9* 
થયું--કોઈને ખળ? નથી, કી 

શૂ 8 

તે દિવશે ટાંગામાં મેસી હું “ધીરજ ટકરી ? (906 91680 12111) 
તરક જતો હતે. યમૃતાનાં પાજી કેટલાં ફેલામાં છે એ જેઈ કટલાં ગામડાં 
એોમાં હાહાકાર ફેલાયો છે તેતે (દું ખયાલ કરતે! હતો. ગેટલામાં અમારા 
ઢાંગાવાળા ધોતાતું વિસ્મય વ્યકત કરતો મોલો : “કસી છુદા કી ખૂળીં હ ! 
ઉસતે દિલ્ટીશે' બબક! શતક ખડી કર દી ઉ!” ગેણે ખળઇમાં 
ટાંગ છાંકથો હશે. ચોપાટી અતે એપોલો બ'રતી શોભા નિઠાળી હશે. આ 
પ્રલયકાળતે પ્રસળે એતે ભબઇની એ શેનક યાદ આવી ! પણેલી ક્ણે છ 
કેના પ૨ ગિડાથેો, પછી અ'ત્મુખ થથે. અતે રાતે «યારે તારાઓએતો 
શાંત અતે સૌમ્ય કોહિવર પ્રકાશ દું નવા લાગ્યો ત્યારે મનમાં વિશ્વા? 
આવ્યો, “આ તારાએ આપણૃતે પ્રકાશ તથા શીતળ શાંતિ 'ખક્ષે છે, પણ 
,કે તારા ઉપ? તો પૃથ્વી 6૫૨ કોઈ કાળે ન અતુલવેલીં દાદકતા સળગે છે,” 
ઝે ખ્યાલ આવતાંવેત સતે થયું કે હું પંયુ અતે બબઈવી શતક? % 
માણું છું તે |! પુ ર 


કે 


આ વરસતી અતે આસામ પ્રાંતતી વાત છેં, અભે લમડિંગતે ૨રતે 
શિલચર પહેંચ્યા હતા.' આસપાસ વરસાદ પડીતે જ્યાં તાં “બાઢ' આવ્યાના 
સમાચ્રા* સાંભળ્યા હતા, સ્ટેશનથી ધેર ભાવતાં ખધે અધારું થું, વરસાદ 
તો થાલુ જ હતો. વચમાં વીજળી ઝખૂક તારે પાણીને] વિરતાર ઝેક 
ક્ષણે મારે ચળકતો હતો. સમાથાર મળ્યા કે રાતે એટલો બધો વરસાદ 
પડતો છે કે મોટરતે રસ્તે સિલલટ જવાય જ નછી', અમે રાધે જ ટ્રેન લીધી 
અતે કલૌરા ગાડી બદલીને સવારે શિલહટ પહોંચ્યા, રસ્તામાં ઝો જ દય, 
ખધાં એતરે પાણીમાં ડબા ગયાં ટતાં અતે પાણી અ“ાારામાં હથી ગયું છતું. 
જેક કાબે ફન થાળી. મતે થયું કે સામી બાજાગે બેડક અં'તરે ઝક સ્ટીમર 
ઊભી છે, મતે આશ્રય" થયું. એટલામાં વીજળીનો ' ક્ષણિક ચળકાટ થયે, 


ન કુદરતની રપનડ ૨૦૭ 


અતે હું સ્પષ્ટ નઈ શકયો કે સામે સ્ટીમર નથી, પણુ ટિતના છાપરાવાળુ' 
સ્ટેશન છે ! પે 


સિલહટમાં વર્સાદ કેમે કરીને થોાભ્યો નહીં. અમે અમારું કામ જેમ- 
તેમ પતાવ્યું અને મોટર લઈ ને ચેરાપૂજ્વાળા પહાડ ચડીતે શિલોાંગ તર્ક 
જવા ઊપડ્યા. ખરાક નદીને કિનારે અમે મોટરમાં ખેદા. ત્યાંથી ત્રીસ માઈલ 
સુધી રસ્તો સીધો ખેતરોમાં થઈ તે જતો હુતો. સિલહટ છોડચુ ત્યારે એકબે 
રકરીએ ખતાવતી હતી કે આપણે સ્થિર પૃથ્વી ઉપર જ છીએ, પણુ 
જરાક આગળ વષ્યા અને ખન્તે ખાજુ ખેતરે્‌તું સરોવર્‌ થયેલું દેખાતું હતુ. 
રસ્તાની ખે ખાજીનાં ઝાડો પોતાનાં પાંદડાંતી આંગળીઓ પાણીમાં ડુબાડી 
ખાળકતી પેઠે રમતાં હતાં. અમારે રસ્તો વાંદર્ાએએ ખનાવેલા લ'કાના 
સેતુ જેવો લાગતો હતો. જમણી અતે ડાબી ખન્તે ખાજીએ ખેતરોને હૈકાણે 
શાંત સમુદ્ર ફેલાયો હતો. ધોસધાર્‌ પડતા વર્સાદતે કારણે એ સમુદ્રતુ મોહું 
કર્ચલીવાળુ' અને ગમગીન દેખાતુ હતું. જે ખેડૂતો કાદવમાં ઊભા ર્હી 
ડાંગરનું ધરુ વાવે છે તે જ ખેડૂતો આજે નાની નાની હોડીઓમાં ખેસીને 
પોતાનાં જ ખેતરોમાં માછલાં પકડવા ઊપડચા હતા ! અમારી દોડતી મોટર 
વચમાં વચમાં ખર્‌ાડા પાડીતે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતી હતી અતે નવાં નવાં 
દશ્યો અમારી નજર સામે રન કરતી હતી. 


એટલામાં દૂર્‌ સલ્વાળાં વહાણુ દેખાયાં. હવે તા નિશ્ચય થયો કે આ 
સમુદ્ર જ છે. છીછર્‌ા પાણીમાં સલ્વાળાં વહાણુ કયાંથી ? 


એટલામાં એક પુલ આવ્યા અને પછી હું સમન્યો કે આ પુલ તળે 
થઈને એક નદી વહે છે, એનાં પાણી અતે ખેતરનાં પાણી એક થઈ ગયાં 
છે, અતે નદીમાં ફર્નારાં આ વહાણુા “ સર્વત સવ્ઝલોય્વ 'ની સ્થિતિનો 
લાભ લઈ નદીમાંથી આ ખરસાતી સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે. 

આ સમુદ્ર કયાં સુધી ફેલાયો છે ? દૂર્‌ દૂર્‌ ન્ત્યાં નજર્‌ થાકી *તય છે 
ત્યાં કેટલીક ટેકરીએ દેખાતી હતી, એમના પગ પખાળવા માટે આ સપનુ 
ત્યાં પહોંચેલો દેખાતો હતો. પણુ એ ટેકરીઓ લાંબા" વખત સુધી દેખાઈ 
નહીં. જાડાં જ્નડાં વાદળાંએએ ક્ષિતિજ ઉપર એક આર્સપહાણુની દીવાલ 
ઊભી કરી, અતે આકાશ અને પૃથ્વીની વચ્ચેની કેર ભૂંસી નાખો. 

કુદરતનો આવો કેપ અહીના લોકોને માટે લગભગ ૬૨ વરસતી બીના 
ચઈ પડયો છે. લોકો જમીન ખેડતા નાય છે, અનાજ વાવતા જાય છે; વાવેલું 
ઊગ્યું તો પરમેશ્વરનો પાડ, અને જે સડી ગયું તો ફરી એફડે એક. આ છે 
“સુજ્લા, સુક્લા, મલયજ શીતલા, શસ્યશ્યામલા ? ખગભૂચિ | અહીની 


૨૦૮ જીવનનો. આનનદ 


ઝૂપડીઓનેા આકાર જતાં કોઈ તે એમ ન થાય કે અહી'ના લોકો આવા 

જીવનથી કંટાળ્યા છે. માઠ્લાં ખાઈ ખાઈને હશે, પણુ અહીના લોકો 

પાણીમાં માછલાંતી પેઠે જ માણે છે અતે પોતાની ઝૂપડીના આકારમાં, 

પોતાનાં ગીતોમાં અતે પોતાના ઉત્સવોમાં જવનતો આન'દ લલકારે છે. 
અ'ગાળતી રે।ાનક નિહાળીને હું પણુ રાજી થયો અતે મોટરની મદદથી 

સુંદર ડોકી નદી ઉપરને! પુલ એળ'ગી પહાડ પર્‌ ફેલાયેલા ધુમ્મસના 

ક્ષીરસાગરમાં મે' પ્રવેશ કયો, 

૨૯-૬-૪૬ 


૧૯ 
ઊડતાં ફૂલ અને સ્થાવર પત ગિયાં 


શિવબાલક બિસેનના પુર્ષાર્થથી જે બગીચો અહી ખન્યો હતો એતો 
અવશેષ પણુ એછે આકર્ષક નથી. જ્યાંથી સૂર્યોદય થાય છે એ જ ખાજુ 
સ્વૈર્વિહારિણી ભુવનવલ્લરી પોતાતી અસ્ચિશિખાઓ પવન સાથે હવામાં વીઝે 
છે. એતી એક કમાન ખનાવવાના હેતુથી અમે એતે--એતી શાખાઓને 
રારીથી બાંધી પાસેના ઝાડ તરફ ખે'ચી લીધી. ભુવનવલ્લરીને એ ગમ્યું નથી. 
એણુ એ શાખાઓ ઝાડ તર્ફે વધવા દઈતે અમારી આમન્યા તો રાખી, 
પણુ ખીજ ઘણી શાખાઓ સીધી અને ઊંચી હવામાં છોડી દઈ અમને નહેર 
કયું, “શોભા તો સ્વચ્છ'દ વિહારમાં જ ખીલી શકે.' આ નવી શાખાઓ 
જ્યાં સુધી પાસેના ઝાડ કરતાં ઊચે ગઈ નહી' ત્યાં સુધી ભુવનવલ્લરીને જપ 
વળ્યો નહી'. 

અમારી આ ભુવનવલ્લરીનાં ફૂલોને! ર'ગ કૉંકણુની અખોલીનાં ફૂલો જેવો 
છે. વૈરાગ્યસૂચક ગેરૃવા (ભગવા) ર ગતે મળતો હોવા છતાં એ તો ગોવાની 
રસિક લલનાઓએ અપનાવેલા અખોલી ૨ગતું લાવણ્ય જ વધારે વ્યક્ત કરે છે. 

જમણી ખાજી જૂનું પારિ”્નતક છે. ગયા ઉનાળામાં એતે એક પણુ 
પાંદડુ રહ્યુ' ન હતું. ખીક હતી કે એ મરી જશે. પણુ સરસ જવટતને કારણે 
એ જવી ગયું અને ગયા ચોમાસામાં એણે વરસાદ સાથે હરીફાઈ કરી શકે 
એવી ફૂલોની વર્ષા કરી. આજે એ દાનવીરની અકિ'ચનતાથી શોભે છે. 

જમણી 'આજુની વાડમાં મહેકતી મે'દી છે. જેમ તડકો વધે તેમ એતી 
ઉત્માદકારી મહેક પૌતાનો નશે ફેલાવે છે. પ્રાચીન કવિઓએ પ'ચખાણુના 


ઊડતાં ફૂલ અને સ્થાવર પત'ગિયા ૨૦૯ 


સાયકોમાં ( મદનનાં ખાણામાં ) આંખાના મોરને સ્થાન આપ્યું છે, એની સાથે 
મે'દીની મ'જરીંતે પણુ સ્થાન આપવું ન્નેઈતુ હતું. મે'દી પરદેશથી આવી છે કે શું ? 

મે'£દીતી પાછળ એક જીવાન લીમડા છે. પોતાના “ચીકણા પાત? દ્વારા 
* એ “ હોનહાર બિર્વાન ? હોવાની ખાતરી આપે છે. ડાખી ખાજુ પાણીની 
ટાંકી સ'તાડવાનું કામ ચમેલીની જ્નડી* ઘટા કરે છે. એ ઘટા અને પાસેના 
આંગણાના ચમેલીના ચાર્‌ છોડ હમણાં પોતાનાં ફૂલોની સુગધીથી આખી હવાને 
ભરી દે છે. મતે લાગે છે કે જે લૂંટાઈ નથી એવી ચમેલી અમારે ત્યાં જ છે. 
અમારી આ ચમેલીઓ કવિતી કલ્પનાની પૅકે ફૂલો આપી આપીને અમાસની 
તાર્લી રાત સાથે હરીફાઈ કરે છે અતે “ મારાં આ બાળકોને મારી સાથે 
જ રહેવા દેનાર આ સમાનવીઓનું ભગવાન ભલું કરે ' એવો આશીર્વાદ અખડ 
મહેકે છે. 

એ ચમેલીને ઓથે ઊભેલો એક નાનકડા છોડ છે. એને ભગવાને ફૂલે 
આપ્યાં નથી, એટ્લે એ પોતાનાં કુમળાં પાંદડાંતે જ નારગી રગ આપી 
દૂરથી અતે નંજકથી પણુ ફૂલોની ભ્રમણા ઉત્પન્ન કરે છે. એતી પડખેના છોડે 
ઝાઝાં ફૂલ આપતા નથી, તેટલા માટે એમનો રોક એછેો નથી. એકાદ જ 
ફૂલ આપે તોયે “જુએ તમારા પર કેટલે ઉપકાર કરું' છું ?, એવું મોડું કર્યા 
વગર્‌ એ રહેતા નથી. એમની જ એક ખહેત ઊચી ભુવનવલ્લરીનાં મૂળિયાંને 
ઢાંકે છે. એણે મોટાં મોટાં ખે ફૂલોની એવી તો ઉમદા બેલડી અમારી આગળ 
ધરી કે શ્રી કુંદરે કાવ્યૃત્તિમાં આવીને મતે કહ્યું, “એણહેો ! તમારે યાં 
તો દહાડે પણ્‌ ગુરુ-શુકરની યુતિ દેખાય છે | ” 

સરેાજ-રૈહાનાને ધેર્‌ જવાના રસ્તા પર્‌ જે મ'ડપ છે એને વેલો હમણાં 
ખુશીમાં આવ્યા છે. સફેદ અતે ગુલાબી મજરીથી એ લચી પડ્યો છે. 
આશ્ચર્ય એન્કે, એ વેલાના જેટલો .ભાગ તેવાંતી છાંય તળે છે ત્યાં તો એકે 
મ'જરી ખીલે તહીં, અને જ્યાં સખત તડકો છે ત્યાં પાંદડાં ' કરતાંય 
મજરીઓ વધી પડે છે ! અને તે એટલી ખધી હેતાળ કે પવનતી જરા 
સરખી લહરીતે પણુ વધાવ્યા વગર્‌ રહે નહી. 

એની પાછળ છેક ખૂણામાં કરેણુનાં સફેદ અને ગુલાબી ફૂલે ખીલેલાં છે. 
એવી પડખે તો ખલવાન અન'તતો છેડ રાચિતાના પ્રતીક સમાં ધોળાં ફૂલો આપ્યે 
જ જાય છે અતે છેવટે ટાંકીતી પાછળની જસૂદી પોતાનાં રકતવર્ણા” પૌણ્ઠક 
ફૂલોથી મતે આ વરસની મારી આસામની યાત્રાતું' સ્મરણુ કરાવે છે. જાસદીના 
એટલા ખધા સુદર છોડો નિ”દગીમાં મે' પહેલી જ વાર્‌ એક સામટા 
આસામમાં જેયા અતે આ વરસે જ જસદીતુ વૈભવયુક્ત* કાવ્ય હું પ્રથમ 


માણી શકયો. અત્યાર સુધી એ ફૂલોની કદર મારી પાસે તો ગણુપતિના પ્રિય 
જ-૧૪ 


# 


૨૧૦ ર જીવનને આન' 


ફૂલ તરીકે જ હતી. અમારી આ ન્નસૂદીતે પણુ એક લીમડા વીરે મળ્યો 
છે. એ એતે -અખડ પ'ખે કર્યા જ કરે છે અતે એક પારિન્નતે પણુ 
જસૂદીને માથે' છાયા કરવાનું માથે લીધુ છે. પ 

વાડ સાથે જે વેલા છે તેતી મ'જરીએ જેમ વધારે તડકો ખાય છે તેમ 
વધારે લાલ થતી ન્નય છે, જટ ન્ય 

વાડતે કારણુ પાછળનુ” ખેતર ઢંકાઈ ગયુ છે. પણુ એમાંયે કેટલાંક 
જીવારનાં ડૂડડાં પોતાના મોતીના જેવા દાણા તડકામાં ધરી ધરતીમાતાની 
પ્રસાદીનું સ્મરણુ કરાવે છે, 

આ આખા દૃશ્ય ઉપર ભગવૃતનતા આશાર્વાદસસુ તીળુ' આકાશ 
પ્યાન ધરે છે. અતે “ આમ શું ગુમસૂમ ખેડા છે, એમ કહેનારાં ધોળાં 
અને શામળાં વાદળાં એ આકાશના મોઢા ઉપર પોતાતાં રમતિયાળ 
આંગળાં ફેરવે છે. 

અતે ન્નણે એ વાદળાંતી એ મૂ'ગી રમત પણુ અલૂણી લાગતી હોય 
તેમ ન્નત ન્નતનાં પક્ષીઓ એ વાદળાં સામે ક્ષણુજવી લીટીઓ ખે'ચીને એમની 
હસ્તી છેકી નાખવા માગે છે. 

જ્યાં ફૂલો હોય ત્યાં રગ-સુગધીનાં રસિયાં, પખખીએ આવવાનાં જ. 
અતે આવવાનાં એટલે નાચવાકૂદવાનાં અને ગાવાનાં પણુ ખરાં. સવારથી સાંજ 
સુધી એ અહી આવે છે, રમે છે અતે ગાય છે. કોક કોક વાર્‌ રગ ર ગતાં 
પૃત'ગિયાં આવીને ફૂલોને પૂછે છે, “ આમ ખેઠાં કેમ છો? ઊડાને અમારી 
પેઠે. આખી દુનિયા જેઈ આવીશું.” ફૂલો કહે છે, “તમે ઊડતાં ફૂલો છે 
અતે અમે સ્થાવર્‌ પતંગિયાં છીએ. દરેકનો સ્વધમ જુદો. પણુ તમે અમારી 
મુલાકાતે નહી' આવો તો નહીં ચાલે. તમારાં પુનિત પગલાંથી જ' તો! અમારું 
જીવન ફંતાર્થ થાય છે. અમારી પાસે જે કાંઈ મધુ છે તે તમતે ચખાડીશું “ 
અને પરાગ હોય તે તમારે ચરણે ધરીશું, પણુ તમારે અમતે તમારાં દશનથી 
વ'ચિત નહી' રાખવાં. ” 

એક નાનકડુ” શ્રીવધષતતી સોપારી જેવડુ' પંખી આવે છે. સાવ કાળુ, 
નીજી" અને સોનેરી. સહજ જુઓ ત્યારે કાળુ' જ દેખાય. ઠીક નિહાળે ત્યારે 
એ કાળામાં ઊડી નીળી છટા દેખાય; અતે ન્યારે તડકામાં એ ચળકે ત્યારે 
તો કૃષ્ણુવણુ સોનું જ જેઈ લો. એની ચોંચ જરા લાંબી અતે વાંકી હોય 
છે. પક્ષીની પેઠે ડાળ ઉપર ખેસવાને બદલે પત'ગિયાની પેઠે હવામાં તરતાં 
તરતાં મ'જરીમાંથી મધુપાન કરવામાં એ માતે છે. અને એની ખુશી નનેતાં 
ખાતરી થાય છે કે એ માણે પણુ છે. મધ ચૂસવાની ઝેની કેટલી નાજીકાઇ | 


ઊડતા ફૂલ અને સ્થાવર, પત'ગિયાં ૨૧૧ 


મ'જરીને જરા સરખુ પણ્‌ વાગે નહીં અને મધનો લવલેશ પણુ ' અ'દર રહે 
નહીં. મતે લાગે છે કે, ફ્લોમાંતું આ મધુ જ પ'"ખીઓના કડઠમાંથી ખહાર 
નીકળી ગાયનું રૂપ લે છે. ખન્નેતી મીઠાશમાં, નહીં' તો, આટલું સામ્ય કયાંથી ? 
અહી' અતેક પક્ષીએ આવે છે. એ મેળાવલડાને સંમેલન કેસ જ ફહેવાય ? 
સ'તલસ કરીને આવેલાં તો નથી હોતાં. પણુ બધાંને મળીને જનેતા આંખો 
આગળ એક સુ'દર રાગ પ્રગટે છે, કેટલાંક પંખીઓ તો લીમડા પર ખેસીને 
નીચેનાં ફૂલોની શોભા નિહાળે છે. કેટલાંક બધાં જ ફૂલોને ગલીપચી કરવામાં 
માતે છે. કેટલાંક પ'ખીઓતી પૂ'૭ડી એટલી તો લાંખી હોય છે કે, એના 
ભારથી એ તીચે નમેલી જ રહે છે. કેટલાંક પ'ખીઓને પોતાની પૂ'૭ડી ઉપર્‌ 
રાખવાતેો પ્રયોગ કરી ન્નેવાનું' મન થાય છે કે, આમ કરવાથી સોની પેઠે 
આપણે પણુ કળા કેળવી શકીશું ખરાં ? 

હમણાં હમણાં એક પક્ષી આવવા લાગ્યું છે. એ પોતાની પૂ'૭ડી 
ઉપર-નીચે નથી કરતું, પણુ હાથી પોતાની સઢ જમણી ને ડાખી ખાજી હલાવે 
અથવા ગાય પૉતાની પૂ'૭ડીથી માખીઓ ઉડાડે તેમ અધંગોાળાકાર ફેરવતું 
નય છે. એની એ ક્ષિ! એટલી લો ભારેખમ દેખાય છે કે, જાણે “ ૫ખીની 
જાતમાં હું અદ્દિતીય છું એતું ભાન મને નથી કે શું,' એમ જ પૃષ્ઠતું હોય 

એક પોપટ-લીલું પક્ષી આવે' છે એક નહી ખે છે એમની છાતી તો 
પોપટ જેવી જ હોય છે, પણુ માથું અ'જરી રગતું છે. અને આશ્રય એ 
કે એ ઊડે છે ત્યારે એની પાંખ તળે પણુ અ'જરી રગ જ' ફેલાય જે. ખર્‌ા 
અ'જીરી રંગમાં લાલ અતે લીલાની ફૂલ-ગૂથણી' હોય છે, ન્યારે આમાં લીલા 
સાથે “ખૈગ્ુની* રગ વણાય છેં. આ પક્ષીને પોતાનું સ્ધાન છોડવાનું મન નથી 
થતું. પણુ પક્ષીની ન્નત ! એક કેકાણે ઠરીઠામ બેસે તો ધર્મ ભ્રણ થાય ! એટલે 
જરાક ઊડીને પહેલે સ્થાને પાછું આવે. પરી ન્તય તે ફરી આવે. ઝ્યાંથી 
એની ચાંચ ઊગે છે ત્યાંથી એના ગાલ ઉપર્‌ ભગવાને ચાંચ જેટલી જ કાળી 
લીટી આપી છે. તેથી એની ચાંચ છે એના કરતાં બેવડી લાંબી હોય એવે! 
ભાસ ચાય છે. ર 

એક કાબર એટલે અનેક પક્ષીઓનું ૬ દગાયન. બધાં પક્ષીઓના જાત 
જતના અવાજ્તો સગ્રહ કરવો એ જ એનો વ્યવસાય અને એ જ એતો 
આનદ. એને ફૂલો કરતાં ખેતરના દાણાનું આકર્ષણુ વધારે. એ પક્ષી 
ખાઉધરું છે એના કરતાં ખવૈયા વધારે છે. મનગમતા દુધાળા દાણા હોય 
તો જ ચાંચમાં ધરે. 

ચાર દ્વિસ પહેલાં શ્રી સિ'તામણિ શાસ્ત્રી મળવા આવ્યા હતા. દાંડી- 
ફૂચથી આજ સુધી એક ડેકાણે ઠરીઠામ રહ્યા નથી. રેટિયો અતે ભજન 


2૧૨ જવતનેો આત દ 


બન્નેતો! પ્રથાર્‌ કરતા કરે છે. દિજરાજ બન્યા છે. એમણું આવીતે ત'બૂણપેટી 
સાથે ભજન છેડતુ', ચિ. કૈહાનાએ પોતાના કોકિલ-ક દી આલાયધેો ઉમેર્યા. 
છે જશુ વારાક?તી ગાતાં જય અતે બગીશ્ાનાં પક્ષીઓ એ એ બધું માણુતાં 
તય, તે દિવિસે એટલાં તો ધક્ષીઓ ભેગાં થયાં હતાં કે, મતે ખરેખર થયું 
કે સ'ગીતથી મુગ્ધ થઈને જ એ શ્રાવ્યાં છે. 
પણુ તો પછી તેએ ગાનારતા ખભા પ૨ આવીતે કેમ ન ખેદાં? હું 
દહેરાદૂનમાં હતો ત્યારે હું ગાતો ન હતો, છતાં પક્ષીએ માગ ખભા પગ 
અતે વૃૂ'્ણુ ૫૨ આવીતે ખેસતાં. અહી' તો એમતે સ'ગીતતો પ્રવાદ મળતો 
ઉતા, પણુ એ પક્ષીએ પોતધોતાતે ટેકાણે બેસીને જ સગીત સાંભળતાં હતાં 
અતે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાના શ્રસ્તો વચમાં વશ્ચમાં ઉમેરો કરતાં હતાં. 
આ લખુ છુ તાં એક પતગિયું ભુવતવલ્લરી પર «૪ ને ખેદુ'. એણે 
એક કૂલ સાથે વાતો કરી. તગત બન્તે ઊદ્ચાં ક ઊંડવા માંડ્કું. પત ગિયું 
વાડ ધતી પેલી પાર ગયું અતે ફર્લ હવામાં ચક્કર ચક્ક2 ઉંડતું ધામે રહીને 
જમીન પ૨ ઊતયું”. ન્નણે કહેવું હેય કે ક એ આપણું કામ નથી. 
ભ ફકૂલોતે, આ પત'ગિયાંતે, અતે કા પ'ખાશ્રોતે તડકો જરાય નડતો 
નથી. કૈવાં ખુશ છે ! આ વાદળાંતે પણુ તય્કો નડતો હોય એમ લાગતું નથી. 
ફૂલોશએ અને _પક્ષીઓએ તડકામાંથી ધોતપોતાતી પસ'દગીના ૨ગા લઈ 
લીધા છે, સુગંધી તો પેદા થાય છે જમીનમાંથી; અતે ખીલે છે તડકાથી, 
જ આ પક્ષીનું ગાયન ? -- તે તો આ સતાતત શળ્દ્ગુણ આકાશની 
જ પ્રસાદી છે. 
કા્તિ'જી એકાદશી 
વર્ધા, મ-૬૬-7૪૬ 


જીવનને1 આનદ 


જડે જુથો 


જીવનનો ઓપ 


પા ૧ 
કળા, જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાન 


સામાન્ય રીતે તત્ત્વત્ઞાન એ નીરસ વિષય ગણાય છે, અને કળા રસમય 
શું --રસરૂપ ગણાય છે. આજે સમાજમાં ખ'ને પ્રત્યે અભાવ છે, કેસ કે બંનેનો 
સમાજમાં અભાવ છે. સાચુ ન્નેતાં દરેક કળાની પાછળ અમુક તત્ત્ત્તાન હેય જ 
છે, અતે તત્ત્તાન જ્યારે જીવનમાં પ્રવેશ ફરે છે ત્યારે જીવનના આન'દ સાથે 
ભળી જઈ તે તત્ત્તાન કળાનું રૂપ ધારણુ કરે છે. સુંદર્‌ ગાયનતી પાછળ જેમ 
ભાવગમ્ય ૭*દ અતે તાલખદ્દતા હોય છે તેમ કળાની પાછળ પણુ તત્તન્ઞાન 
હાય છે. ભિન્ન ભિન્ન સમાન્નેમાં કળા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે એતું કારણુ પણુ, 
તે તે સમાજતો જીવનતો આદશ અથવા પુર્ષાર્થની કલ્પના ભિન્ન હોય છે 
તે છે. તેથી આપણા દેશમાં ધર્મભેદને અતુસરીને તાંત્રિક, વૈષ્યુવ, શેવ, જૈન, 
ખૌદ્ધ, ઇસ્લામી વગેરે કળાઓ ભિન્ન ભિન્ન રીતે પ્રગટ થયેલી જવામાં આવે 
છે. ધર્મભેદ ક્રમશઃ થાય છે, તેથી કળામાં પર્વત'ન પણુ ધીમે ધીમે થાય 
છે, એકેશ્વરવાદી ખ્રિસ્તી ધર્મે ગ્રીક લોકોનાં અનેક દેવદેવતાઓને ત્યાગ કર્યો, 
પણુ યુરોપની પ્રજ્ન આટલું પરિવર્તન એકાએક શી રીતે ઝીલી શકે ? પ્રન્નએ 
દવધ્વતાઓને સ્થાને ખિસ્તી સ'તોને બેસાડી દીધા અને ઉપાસનાની ખહુવિધ- 
તાની જૂતી અભિલાષા તૃપ્ત ફરવાનો નવે! માર્ગ શોધી કાઢયો; ગ્મને આ 
રીતે ગ્રીક કળામાં જે કલ્પનાસમૃદ્ધિ હતી તે ન્નળવી રાખી. આપણે ત્યાં 
પણુ અશોકના વખતની કારીગરી એ જ સૂચવે છે કે અશોક પહેલાં કાઇ- 
સ્થાપત્ય બહુ જ લોકપ્રિય હતું, અને પથ્થર્‌ જેવા પદાર્થમાં પણુ કાઇસ્થાપત્યની 
સર્યાદાઓ સાચવવામાં તે વખતના કારીગરોએ આન'દ માન્યો. કાર્લાતી કે 
અજતન્ટાતી ગુફાઓતી કારીગરી ઉપર્‌ પણુ કાઇસ્માપત્યતે પૂરેપૂરો પ્રભાવ 
દૃખાય છે. પા 
જવનમાં ન્ત્યારે કેર્ફાર્‌ થાય છે ત્યારે સ્થાપત્યમાં, શિલ્પમાં, એટલુ જ 
નહોં' પણુ નગરરચનામા પણુ ફેરફાર થાય છે. અમદાવાદની પોળોાની રચના 
પા૭ળ ગુજરાતના સમાજની વૃત્તિ કેટલી તરી આવે છે એ તરક કોઈનું 
પ્યાન ગયું નથી એ આથ્ર્યની વાત છે. જે પ્ર“્ન લડવાની હોાંશ બિલકુલ 
ધરાવતી નથી છતાં સ્વસરક્ષણુને માટે રાજા કે રાજસત્તા ઉપર્‌ ખહુ વિશ્વાસ 
રાખી શક્તી નથી; ધન મેળવી-શકે છે અને તેનો ઉપભોગ પણુ કરી ન્નણે 
છે; રાજશાસનતી ધમાલમાં પડતી નથી હતાં મહાજન દ્વારા સમાજશાસન 
સુધરેલી, ઢબે કરી શકે છે; એવી” પ્રન્ન અશાંતિના દિવસોમાં ખીજ રીતે 
કડ ૨ ૨્જ્પ 


૨૧૬ જીવનને. આત'દ 


નગર્ર્ચના ન જ કરી શકે. આથી વિરૃદ્ધ પાટણુતી નગરરચના છે. એનુ 
કારણુ પાટણુતી સસ્કૃતિ ભિન્ત છે એ નથી, પણું અસલી પાટણુ હમણાં 
રહ્યું જ નથી એમ લાગે છે. હાલનું પાટણુ શહેર ભિન્ન રાજકીય પરિસ્થિતિમાં 
બધાયેલું હોવું જેઈ એ. 


સામાન્ય સ'દિરોમાં પણુ આપણે જવનનો વિકાસ જેઈ શકીએ છીએ. 
એકાંતમાં ધ્યાનમચ રહેનાર નિવૃત્તિપ્રિય શિવઉપાસકોગએ ગુષ્ાતી પ્રતિકૃતિરૂપી 
નાનકડાં દેરાં ખાંધવાની પ્રથા શરૂ કરી. આજે એતે ગભ ઝૃદ કહે છે. 
પ્રશૃત્તિપ્રિય વૈષ્ણુવ લોકોએ ન્યારે સામુદાયિક ભક્તિમાર્ગ શરૂ કર્યો ત્યારે એમને 
એ ગર્ભગ્રહ આગળ સભામ'ડપની જરૂર જણાઈ. આ ખે વચ્ચેતો અ'તરાલ પ્રદેશ 
જે બાંધકામથી ઢાંકવામાં આવ્યો તેને પણુ અ'તરાલ એ જ નામ આપવામાં 
આવ્યું. આ રીતે મ'દિરના ત્રણુ વિભાગ થ્યા : ગભગઝૃહ, અ'તરાલ અને 
સભામડપ. આ ત્રણુ વિભાગતુ પ્રતિબિ'ન રાજમહેલમાં પણુ પડયુ”. ત્યાં પણુ 
જેહુકમી સુલતાનનું મસલતખાનું, મત્રીપરિવેણ્િતિ રાશનનતો દીવાને-ખાસ, અને 
પ્રનતુર'જક ખાદશાહને દીવાને-આસ લૈયાર થયાં. ન્યાં રા“ હતો જ નહી 
એવાં હિમાલયનાં ગણુરાન્યોામાં નથી મસલતખાનું કે નથી દીવાને-આમ. 
ત્યાં તો ગામડાં પાસે ટેકરી ઉપર મે।ટા મોટા પથ્થરોતેો એક એટલે! અથવા 
ચોતરે ખાંધેલો હોય છે. તેના ઉપર ખેસીતે ૬ લેક સ્વરાન્યરક્ષણુનો 
વિચાર કરતા. આજે આપણે એક વિરાટ રાષ્ટ્ર ખતી ગયા છીએ. આજને 
આપણો સ્વરાજ્યમ'ત્ર દીવાને-આમમાં પણુ માય એવો નથી. રાષ્ટ્રીય 
મહાસભા જેની અ'દર્‌ બેસી શકે એવી રગસભા હવે બાંધવી પડશે. જ્યાં જ્યાં 
લેોકસમેસ્તનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યાં ત્યાં ત્રીક સસ્કૃતિતુ કાંઈ પણુ અતુકરણુ કરવું 
જ પડવાનું. તેથી હવે આપણે વક્તૃત્વકળા ખીલવી છે. આપણી ર ગસભા 
પણુ ત્રીક લોકોનાં એમ્ફ્ીથિયેટર જેવી બનાવવી પડશે. માત્ર હિંદુસ્તાનની 
ઉપવનતસ'સ્કૃતિતે ૭ાજે એવી તે રગસભા થવી નઈ એ. ઈટે અતે પથ્થર 
કરતાં વૃદ્ધો ઉપર્‌ હિ'દી સસ્કૃતિ વધારે નિર્ભર છે. તેથી આ એમ્ફ્ીથિયેટર 
અથવા ર૪ ગસભાના વિભાગ અ્ધવતુંલાકાર્‌ હારમાં ૬ક્ષો વાવીને જ કરવા 
પડશે. સભા જે ખરે બપોરે ભેગી થવાની હોય તા ખાદીની ચાંદની આ 
ઝાડાને બાંધી શકાય છે. આ જ ર ગસભા હમેશાંતે માટે ત્રામદેવતાના મદિર. 
તરીકે ગણાશે. એટલે મ્રામવાસીજન સહેજે એતી મરામત કર્યાં' કરશે. અખાડા, 
વ્યાખ્યાન, નાટક આદિ બધું અહી જ થાય. હિંદુસુસલમાનના એકયસચક 
એક વિસ્તીણું: તળાવ આ સ'દિર પાસે જરૂર હોય. 

આ રીતે સામાજિક જીવન અતે સામાજિક કળાતો ત્રિકાલનો સબધ 
આપણે ન્નેચો, અને તે ઉપરથી આપણે જેઈ શક્યા છીએ કે જેથું છવન 


કૅછાપ, જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાન ૨૧૭ 


તેવી જ કળા. હવે એટલું જ્નેવાનું રહ્યું કે જેવું તત્તતજ્ઞાન, જેવો સામાજિક 
પુર્ષાર્થનો આદશ તેવી જ રહેણી, અને તેવી જ કળા. આ ૬છ્િસ્મે આપણે 
ઉપર્‌ વણુવેલી મ'દિર્તી રચના તપાસીએ. મ'દિરેમાં ત્રણુ જનતના ઉપાસક 
નય છે. “હેત મૂસ્તા હેવ થગ ' એ તલ્લીનતાથી ગર્ભઝૃહમાં બેસી પૂત્ન- 
અર્ચા કરનાર એક વર્ગ; એ અન્તે કહેવાનો --થો સાવર વર્ષ. સોઇુમસ્મિ. 
રૃવદ્શનને નામે મ'દિર્માં ભેગો થઈ ને ષુરાણુશ્રવણુ, કથાકીત"“ન અને ધસ- 
વિવરણુ કરનાર સભામ'ડપસ્થ ખીજ્ને વર્ગ; અતે બ'ને વર્ગ સાથે સમભાવ 
ધરાવનાર અતે ધ્યાન અથવા-જપ એ જ શ્રેછ સાધના માનનાર એક વચલો 
વર્ગ હોય છે; તે આ અ'તરાલમાં ખેસતો આવ્યો છે. આમ થવાતું કારણ 
આપણુને આપણા તત્તજ્ઞાનમાં સળી આવશે. આપણું તત્ત્તત્તાન આત્મપર્‌ા- 
યણુ છે, દર્શનકારોા આત્માના ત્રણુ વિભાગ કલ્પે છે : બહિર્‌ાત્મા, અન્તર્‌ાત્મા 
અતે પરમાત્મા. ખહિરાત્મા' પોતાને આ 'ખાલ્મ સણ સાથે સ'લય અને 
* અભિન્ન માતે છે. અન્તરાત્મા દેહધારી હોવા તાં દેહથી પોતાનું ભિન્નત્વ 
જાણે છે. અતે પરમાત્માને તા દેહભાન હોતુ જ નથી. સતુષ્યતી આ ત્રણુ 
દશાએ છે; અતે આ ત્રણુ દશા પ્રમાણે તે જીવનમ'દિર્માં પ્રથમ સભા- 
મ'ડપમાં ખેસે છે, ત્યાર પછી અતરાલમાં બેસીને આત્મદેવનુ દર્શન કર્યા” 
કરે છે, અને તે સાધના પૂરી થયા પછી ગભગૃહમાં પ્રવેશ કરી અભેદભક્તિમાં 
વિલીન થાય છે. સમાજમાં કળાની પ્રગતિ પણુ આ ત્રણુ દશામાં જ થાય 
છે, સમાજની શું--અખિલ માનવકેટિતી પ્રગતિ આ જ દિશામાં છે. 
સૃણ્િસલલસચ દશામાં કળા વધારેમાં વધારે ખહિમુંખાં અને સૃદ્િઉપાસક હોય 
છે, તેતે યથાથ'દશા” રિલ્દ્રાડંત કહે છે. સૂજ્તિ કામરૂપિણી હોઈ તેની 
વિવિધતા અન'ત છે, તેથી તેતી ઉપાસનાનો અ'ત સહેજે આવતો નથી. એક 
રૂપમાં થાકી ન્નએ તો ખીજાં રૂપ તમારી આગળ ઊભુ રહુ જ છે. જેમ 
જેમ તમે સૃણ્તા પાશમાં સપડાઈ જાએ છો તેમ તેમ તમને તમારી શક્તિ 
વધી છે એવા આભાસ આવે છે. જે વખતે પ્રભુતાના મદ ચર્મ સીમાએ 
પહોંચેલો હોય છે તે વખતે વસ્તુતઃ માણુસ સૃણિનેો દાસાતુદાસ થયેલો હોય 
છે. પણુ ઈશ્વર્તી સૃણ્માં ચિરપતિત કોઈ નથી. આત્મતત્તે અમર છે. અને 
તેથી માયાના પાશ પોતાના ભારથી જ આખરે ખરી પડે છે ત્યારે સતુષ્યને 
થાય છે કે તિયસિ-ઇત-સિયમ-રર્તિ,પ ઇૃછાલેજ્મવી,૨ અતસ્યવસ્તન્,2 તવ" 
સ્સ-સસ્િરા એવી ભાવગમ્ય સૃણિ આપણે કૈમ ન નિર્સાણુ કરીએ ? 
૧. અ્રહાદેવે નિર્માણ કરેલી સૃષ્ટિના ખાલ નિચસની સર્ચાદાથી સુક્ત. ૨. સુખ- 


દુઃખાત્મક નહીં, પણ્‌ શુદ્ધ આન'ટર૫. ૩. બીન ઉપર આધ્રાર ન રાખે એવી 
સ્વત-ત્ર. 


૨૧૮ જીવનને. આનદ 


ડા સૃષ્ટિ પોતાના સુવણુંમય ઢાંકણુથી રસરૂપ પરમાત્માને ઢાંકી 
રાખે છે., તેથી યથાથદ્શી' કળાસાં સુખ સાથે અતૃપ્તિ વિષાદ ભેળવેલો હોય 
છે. તેના આન'દથી સમાધાન થવાને ખદલે વાસનાજ્વર્‌ જમ્રત થાય છે. 
ત્રરૃત્તિતો પ્રવાહ ગમે તેટલો રમણીય હોય તોપણુ તે અધોગામી છે અતે 
અ'તે વિષાદમય જ છે. 

આટલે અતુભવ થયા પછી ઉપાસક આત્માભિમુખ થઈ ન્ય છે. તે 
દૃદ્રિયજન્ય રસતે છોડી દઈ ભાવાત્મક રેસ લેવા માંડે છે, તે આનદ વ્યક્ત 
કર્વાનાં સાધને ભલે પાર્થિવ હોય અતે ઇદ્રિયગાચર હોય, તોપણુ તે દારા 
વ્યક્ત કરવાનો ભાવ દ્ૃદ્રિયાતીત હોય છે, અતે તેથી તે ઠૂારા મળતો 
આન'દ પણુ શુદ્ધ, નિષ્કલ'ક અતે સ્થાયી હોય છે. તે આન'દ શમપ્રધાન 
હોય છે. વિલાસિતાને એથી પાોષણુ નથી મળતુ. તે આન'દમાં પ્રવેશ કર્યા 
પછી માણુસ વિમખિતિ-વેસાન્તર થઈ ન્વય છે. આ કળાતે આદશ દશી 
1તંલ્દ્રાંડ1ંટ કહે છે, કેમ કે આ કળાના આદરા'માં આત્માતું ગ્રતિખિ'બ 
પડેલું હોય છે. ભારતવર્ષમાં આ આદશ દશી" કળાને જ પ્રાધાન્ય હતુ. 
યથાર્થદર્શી કળા અહીં ન હતી એમ નથી. એમ કહેવાય છે ડે મયાસુરની 
કળા યથાથદર્શી હતી, જ્યારે વિશ્વકર્માની કળા આદશદર્શી હતી. પણુ અ'તે 
આ ધમ્શ્પરાયણુ સમાજમાં વિશ્વકર્માની કળા જ લે।કમાન્ય થઈ. મયાસુરતી 
કળા વખતે ચીન દેશથી આવેલી હોવાથી અહીં ન ટકી હોય અથવા તો તે 
કળા આપણી ધાચિક ભાવનાઓને પોષક ન હોવાથી લોકો તરફથી ઉપેક્ષિત 
થઈ હોય. આ આદશ*પર્‌ાયણુતા જેમ ચિત્રકળામાં તેમ શિલ્પમાં, જેમ 
સ'ગીતમાં તેમ સ્થાપત્યમાં પણુ છે; જેમ પૂન્નઅર્ચામાં છે તેમ જીવન- 
સ'સ્કારામાં પણુ છે, જેમ સાહિત્યમાં છે તેમ આપણા રીતર્વાજેમાં પણુ 
છે. આમાં કળાનો ઉત્કર્ષ છે, પણુ તે પરાકાઠા નથી. કાથા અતે પર્‌ાગતિ 
તો આત્મપ્રાપ્તિ જ છે, આત્મપ્રાપ્તિમાં સાણુસ કળાતીત થાય છે. રવીન્દ્રનાથ 
ડાકુરના “ રાન? ( “ રાન્ન ? નાટકના ) પ્રમાણે આત્મા સુંદર પણુ નથી હોતો, 
તેમ કુરૂપ પણુ નથી હોતો. તે સત્યૂપ હોય છે, અતે તેથી જ તેતી સાથે 
જીવરાણીને રમમાણુ થવું હોય તો તે રાણીએ પણુ ડળાતીત થવુ જેઈ એ. 
એ જ અભેદભક્તિ છે, એ જ ગભઝૃહમાં પ્રવેશ છે, એ જ સાયુન્યસુક્તિ છે. 
તુ વર્ણન ન થઈ શકે, એતું સૂચન જ થઈ શકે. તે શખ્દાતીત છે, તે અવણ્ય 
છે, તે નિષ્કલ પર્છહા છે. આદશ'દશ કળા આપણુતે તે તરફ લઈ જય છે, 
તૅનું સ્મરણુ કરાવે છે, તેની ઝાંખો આપે છે, તે તરફ જવાને શક્તિમાન 
અતાવે છે. તેથી જ તે કળાની ઉપાસના એ ખઅહ્યપ્રાપ્તિની એક સાધના છે 
તેથી જ જૂતા શાસ્રકારોએ કહ્યુ' છેકે નાદોપાસનાથી શુદ્ધ બહ્મપ્રાપ્તિ થાય 


- કળપ્તું હર્ટ ૨૧૯ 


છે. કળાની સમ્યરૂ ઉપાસના કરવાથી માણુસ કળાતીત થાય છે અતે મોક્ષ 
મેળવવાને લાયક ખતે છે. 

આ કળાતી ઉપાસના 'ોગંથી થાય છે. નાક પકડીને શ્વાસ રોકવો એતું 
" નામ યે!ગ નથી. ચોગ એટલે સમત્વ. ચોગ એટલે વાસનારાહિત્ય. ચોગ એટલે 
નિવિકારતા. ચોગ એટલે સયમ. થોગ એટલે પ્યાન. થોગ એટલે તદાકારતા. 
એ યોગ જે સાધે તે જ આય* કળાનું રહસ્ય સમજ શંકૈ, 'તેતું યુનરજ્જવન 
કરી શકે, તેમાં નવીન પ્રાણુ ફૂકી શકે અતે તે દ્દારા સમાજમાં નવીન યુગ 
ગ્રવર્તાવી શકે. કળાનો ઊગમ અ'દરથી થવો જેઈએ. તેટલા માટે આજે 
કળાધરોાએ તપસ્યાપૂર્વક પ્યાન કરવું જેઈ એ. પોતાનું શરીર, પોતાતો સમય 
અને પોતાની સ્ફૂર્તિ વિલાસ માટે અથવા વિલાસી જનોને સત્તુષ્ુ કરવા માટે 
નથી, પણુ પોતાની કળા દ્વારા જનાર્દનની સેવા કરવા માટે છે એ પ્યાનમાં 
રાખવુ જેઈ એ. 

મે, ૧૯૨૩ 


ર્‌ 

ર કળાનું હાર્દ 

લેક્રોને ખુશ કરવા ખાતર જે પોતાની કલ્પનાશક્તિ કેળવે છે, રૂપ 
કાઢે છે, આકર્ષક પદાર્થો નિર્માણુ કરે છે, અથવા મોહક આલાપો લે છે તે 
નટ-વિટ-ગાયક-નર્તફતી ક્રોટીનો માણુસ છે. એતી વિધ્રા કે કળા ન્નેકે 
દુનિયાને પ્રસન્ન કરે છે તોપણુ એના સમાધાનતે અથે તે ખસ નથી હોતી. 
લોકો એના સંગીતના ભૂખ્યા હોય છે, અને એ સામાન્ય લોકોની 
વાહવાહતો ભૂખ્યો હોય છે. સ'ગીતમાં જે નિર્તિશય આન'દ હોય છે તેતી 
સાથે તલ્લીન થવા જેટલું હદય એણે કેળવ્યું નથી. કેવળ ક'& કેળવ્યો એમાં 
એને શે લાભ થયો ? એ સમાજતો આશ્રિત છે. જેતે અ'દરથી આન'દ મળે 
છે તે નિત્યતૃપ્ત હોય છે, સ્વસ્થ હોય છે. સહેજે ચિડાઈ ન્નય અથવા સહેજે 
કુલાઈ જાય એવા સ્ત્રભાવવાળા ગાયક કે ચિત્રકારતે અતે સાહિત્યસેવીને હૂં 
નેઉ છું, ત્યારે મનમાં કહું છું, “ આ માણુસ ગુણી છે, પણુ કળાધર્‌ નથી. 
યુદ્ઠકળાસાં અતેક આવડતો જેઈ એ છે. પણુ સુખ્ય વાત તો મોતની બેપરવાઈ, 
મરવાની તૈયારી, વીરતા એ જ છે. તેમ કળાસાં અનેક વસ્તુઓની આવ- 
શ્યકતા હોય તોપણુ વગ્નારવિ જ્યોરાખિ મટ્સિ જુસુમારવિ એવું હેદયનું આય તવ 
એ મુખ્ય હોવું જેઈ એ. એ જ જવનતી ફળા છે, એ ખ્ત્યાં ન હોય ત્યાં 
વિષયને. વિલાસ જ છે --પછી એતે ગમે તેટલુ સુંદર રૂપાછુ' નામ આપે. 

ઓકટોબર, ૧૯૨૫ 


૩ 


કળા અને અશ્લીલતા 


નસતામાં અશ્લીલતા હેય જ છે એમ નથી. .ફૂલો તસ હોય છે; 
પશુપક્ષીઓ નસ હોય છે; નાનાં નાનાં બાળકો પણુ નસ દશામાં નિર્વ્યાજ 
મનોહર હાસ્ય સાથે કૂદકૃદા કરે છે. એમાંનું કશું અશ્લીલ જેવું લાગતું નથી. 


કુદરતનો કોઈ પણુ સ્વાભાવિક વ્યાપાર સ્વતઃ અશ્લીલ નથી. વૈદકતી 
ચોપડીમાં કે કાયદાની ચોપડીઓ માં એવી કેટલીય વસ્તુગઝા તોંધેલી હોય છે 
કે જે શિષ્ઠ સંમાજમાં આપણે રજૂ કરી નથી શકતા. યોગ્ય ડેકાણે તે 
અશ્લીલ નથી ગણાતી, સરકાર સામે ઉશકેરનારો લેખ રાજ્દ્રોહી ગણાય છે. 
અને તે લખી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખક પ્રકાશકતે સજન થાય છે. પણુ એ જ 
લેખ કોર્ટના રશ્ષાર્ટ તરીકે જ્યારે છપાય છે ત્યારે સામાન્યપણે તેમ કરવામાં 
રાજ્હ્રોહતો ગુતો નથી થતો, એના જેવું જ ક'કિ અહી' છે. ધમ શ્ર'થેમાં 
અને મહાભારત જેવાં ધામિક કાવ્યોમાં કોક કોક વાર્‌ એવી વસ્તુશ્ોા વ્ણું- 
વેલી હોય છે કે જે સામાન્યપણે આપણે અશ્લીલ જ ગણીએ. પણુ પવિત્ર, 
ઉદાત્ત અતે ભવ્ય પ્રસગે અથવા સ્થાતે અશ્લીલ વસ્છુએ પણુ અશ્લીલ નથી 
ગણાતી. ચિકિત્સાના મેજ પર્‌ ડોક્ટર આગળ ગમે તે માણુશ- પુરષ કૈ સ્ત્રી 
-વિવસ્ત્ર દશામાં લાંબાં થઈ શકે છે પણુ સામાન્ય વ્યવહારમાં તેનું કોઈ કરી 
ન શકે. 

અશ્લીલતા એ હેતુ, પરિસ્થિતિ અને અસર ઉપર આધાર્‌ રાખે છે. 

હા, કેટલીક વસ્તુએા મૂળે જ એટલી ખધી અકુદરતી અતે બીભત્સ 
હોય છે કે એમતું દશન કે સ્મરણુ જીગુપ્સા પેદા કરે છે. એવી વસ્તુઓ 
ભાગ્યે જ શ્લીલ એટલે કે શ્રીયુક્ત બતી શકે છે. 

કેટલીક કળાકૃતિએ સીધી રીતે અશ્લીલ કહી શકાતી નથી અતે છતાં 
એના દર્શનથી કે શ્રવણુથી સારા ભાવ પેદા થતા નથી, હદય લલિત, દયિત, 
ઉદાત્ત અથવા ઉન્નત થતુ નથી. એવી કળાકૃતિએઓ પણુ વિશ્રી અને હીણુ લેખાવી 
જેઈ એ. ઉચ્ચ કળાકૃતિ દ્દારા આપણુ હૃદય ઉત્કટ અવશય થાય છે. કોક કોક 
વાર્‌ અસ્વસ્થ પણુ થાય છે એ જ એતી ખરી અસર છે. પણુ ન્યારે કાઈ 
કૃતિ સ'સ્કારી ભદ્રપુર્ષતે અરુચિ ઉત્પન્ત કરાવે છે -- કળાનૃત્તિતે ઊલટી 
કર્‌ાવે છે ત્યારે એ અશ્લીલ છે એમ નનણુવું' 

૨૨૦ 


જીવનમાં સો'ટય*તું સ્થાન ૨૨૧ 


ભોજન-રસ અતે કામ-વિકાર લોકયાત્રા માટે ગમે તેટલાં આવશ્યક હોય 

ત્તાચે એમાં તટસ્થ આનદ હોતો નથી. અલિપ્તપણે, અનાસક્તપણેં જે આનદ 

અનુભવી શકાય તે જ કળાને વિષય થઈ શકે છે. એ તત્ર જ્યાં ન સચવાયુ 

ત્યાં કાં તો વિલાસિતા હોય અથવા અશ્લીલતા હોય. વિલાસિતામાં ઉન્માદક 

આકર્ષ્ણુ હોય છે. અશ્લીલતામાં હીનતા અતે વિકૃતિ હોય છે, ખન્નેમાં 

કળાનો પરિપાષ નથી. માટે બન્નેનો કળાના ક્ષેત્રમાંથી ત્યાગ જ વિહિત છે. 
૧૯૩૭ 


ન ુ 
ક “ર૦ ભ ૬ જ 
જીવનમાં સૌંદર્યનું સ્થાન 
ર [એક પ્રવચન] 

સૌ'દય પોતે સુંદર્‌ વસ્તુ છે પણુ તે વિષેતુ વિવેચન ડે મીમાંસા સુંદર. 
હેય જ છે એમ નથી. કાવ્ય, ,સ'ગીત કે વિતોદમાં રહેલો આન દ આપણે 
અનુભવીએ છીએ પણુ આ સુદર કળાઓની મીમાંસા કરવા જતાં કદાચ એ 
કાર્ય આન'દરહિત અને અ-સુંદર પણુ થઈ ખેસે. સો'દયતા અતુભવનેો 
આનદ સૌ'દર્યમીમાંસાથી નીપજે જ છે એમ નથી. 

સૂય તરફ નજર રાખી ચાલતાં પ્રકાશ પણુ મળે છે અને છાયા પણુ 
આપણી પાછળ આપમેળે ચાલી આવે છે, પરતુ તેથી અવળી નજર 
૨1ખી છાયા પાછળ ચાલતાં પ્રકાશ પણુ મળતો નથી અતે છાયા તો હાથમાં 
આવતી જ નથી, તે તો આગળ ને આગળ દોડી ન્નય છે, તેવી રીતે 
સૌ'દર્યની પાછળ પડતાં તે પ્રાપ્ત થતું નથી. તેની તરફ ખેદરકાર રહેતાં 
આન'દ અતે સૌ'દય" અન્તે સહેજે મળે છે. બાળક્રોના જવનમાં વ્યક્ત થઈ 
રહેલું સૌદર્ય એને વિષે એને ભાન થતાં અને દરકાર લેવાતાં નજ થવા માંડે 
છે. સૌદર્ય વિષે ભાન આવ્યું એટલે તેમાં વિકૃતિ પેસવાની જ. ન્યાં સુધી 
સૌ'દયતું ભાન ન હોય ત્યાં સુધી જવનમાં સૌ'દય માટે સ્થાન રહે છે. આમ 
સુંદરતા વસ્તુ એવી છે કે તેના વિષે તટસ્થતા કે ઉદાસીનતા કેળવવાથી તે 
સહેજે મળા રહે છે પરતુ તેને માટે પ્રયૃત્તાો કરવાં જતાં તે શરમાઈ ને 
દૂર "જતી રહે છે. જેમાં સૌ'દય રહેલું હોય તેતી જ ઉપાસના કરવાથી, 
સૌ'દય" આપાઆપ પાસે આવે છે. ર 

આમ છતાં માણુસ કોઈ તે કોઈ રીતે પોતાની સુદરતા વધારવાનો 
પ્રયત્ન કરે જ છે. ખન્નર્માં સુ'દર્તાની, એટલે દેખાવડાપણાની કિ'મત હોય 


કઝ “ડી 


૨૨૨ “ જીવનના બાન 


છે એટલે માણુસ'કૃત્રિમં સુંદરતા કેળવવાને 'પ્રયત્ત કરે" છે. રાજામહારાજાએ 
પૉંતાતે સાં એમલદારોની નિમણૂક કરતા પહેલાં તેમના ફોટા પરથી, તેઓ 
છાપ પાડી શકે તેવા દેખાવના છે કે નહીં તેતી ખાતરી કરી જુગે છે, વેપારમાં 
પણુ દેખાવડો, અસર્‌ પાડી, શકે તેવા રપઢ'ગતો, સેલ્સમેન સફળ થવામો જ. 
આ સૌ'દય કેળવવાનો પ્રયત્ન સારો છે કે ખારો તે જીદી વસ્તુ છે. પણુ 
દરેકના જવનમાં તેનું સ્થાન હેય છે જ, પરતુ બાળકોના ખેદરકારીભર્યા 
સૌ'દયમાં તેની જે કલ્પના રહેલી છે તેનાથી આ કલ્પના સાવ જુદી હોય 
છે. જેઓ છવનતે સમૃદ્ધ કરવા માગે છે, જીવનને સુંદર રીતે વ્યક્ત કરવા 
ઇચ્છે છે, તેમની આગળ સૌ'દય" આવે જ છે અને તેગાના જીવનમાં તેવું 
સ્થાન પણુ અનેરું હેય છે. 

ખાળકતા જવનમાં સહેજે શોભતી વસ્તુવું પ્રોઢાવસ્થામાં અતુકરણુ કરવા 
જતાં તે અસુંદર્‌ જ દેખાશે; કાર્ણુ 6*મર વધતાં સો'દય'તી કલ્પનાઓ પણ 
બદલાય છે. સો'દ્યષ્માં વધારેમાં વધારે અગત્યતું સ્થાન હોય તો તે છે ઔચિત્મને, 
વખતે વખતે અને પ્રસ'ગે પ્રસગે સુંદરતાની કલ્પના પલટાયા કરે છે. 

જવાબદારી, કત*્ય અતે જવન વિષેતું ભાન, તેમ જ પ્રેમ, કરૂણા, 
ન્યાય આદિ સુદૃત્તિઓ જેમ જેમ ન્નગે છે તેમ તેમ સો'દય વિષેની કલ્પના 
ઉન્નત થતી ન્નધ છે. અતે અન્તે પ્રતીતિ થાય છે કે જે સુંદર્‌ રીતે જવી 
જાણુ છે તે જ સૌ'દર્યમય છે, દરેક વ્યક્તિમાં સો'દયતી ભૂખ તો હોય છે જ, 
પ્રત્યેકના જીવનમાં એતું સ્થાન પણુ છે; માત્ર જીવત કત ્યશ/લ ખતતાં, તેતી 
કલ્પના વિકસે છે અતે માણુસ તેનાં વધુ ઉન્તત સ્વરૂષો ભાળી શકે છે. આ 
રીતે જવામદારીમાં જ સો'દય* પ્રતિષિત છે. 

સૌ'દયતી કલ્પના જેમ જવાબદારીને કારણે બદલાય છે, તેવી જ રીતે 
ગ્રેમને કારણે પણુ બલ્લાય છે અતે એ રીતે તે પ્રેમ સાથે વધારે સકળાયેલી 
છે, ઝૉલ્સ્ટોયતી પ્રખ્યાત નાયિકા એના કેરેતીનાને સત્તર વર્ષ સુધી દ'પતી- 
જીવન ગાળ્યા પછી પોતાના પતિ પરથી પ્રેમ ઊતરતાં તેનામાં સો'દય' દેખાતું 
પણુ બ'ધ થાય છે. આમ સૌ'દરયતી કલ્પના, ન્ત્યારે તે પ્રેમ પાછળ ન્ય 
છે ત્યારે આંધળી બને છે કારણુ પ્રેમ આંધળા હોય છે અતે ગ્રેમતું લક્ષ્ય 
ખદલાતાં તેતીં કલ્પના પણુ પલ્ષઢાય છે, 

મારે કેટલ્યાફ કહે છે કે સૌ'દયની કોઈ સવંગ્રાલ વ્યાખ્યા કરવી અશકથ 
છે. પણ્‌ આ તો આત્મનેપદી - 5000661૦ - સૌ'દ્યતી વાત થઈ; પરસ્મૈ- 
પદી - ૦૪1૦૦૫00 - સૌ'દય” પણુ હોય છે. સ્વભાવે નિષ્પક્ષપાતી, તટસ્થ 
સમભાવી નિસગ'તાં સૌ'દર્ષરો સવ ઠોઈને ગ્રિય થઈ પડે છે. ભક્ષે, ફૂલો, 
નેદીઝા, નાનાંમોટાં જનાવરો સૌમાં કઈ તે ક'ઈ સુંદરતા ભરી હેય જ છે. 


જીવતનફળા ૨૨૩ 


સામાન્યપણે કહી શકાય કે કુદરતના પોતાના સર્જનમાં તો તે સુંદરતા ખલે.- 
છલ ભરેલી છે; પણુ ન્યારે માણુસનો પગ ત્યાં પડે છે ત્યારે તેમાં વિકૃતિ 
પ્રવેશે છે. માણુસતા મનના પાપતી છાયા વસ્તુ કે પ્રસંગતી સુંદરતાને 
આવરી દે છે અતે ત્યાંથી સુદર અસુ'દરતાનો ભેદ શરૂ થાય છે, સૌ'દય-માં 
ઊણુપ આવે છે. પક્ષપાત, સ્વાથ' કે ગરજ ન હોય તો વસ્તુમાત્રમાં સૌ'દય 
પ્રતીત થાય અને તેનો આનદ લૂટી શકાય. જેના મનમાં પાપ છે તે જ 
અસુ'દર્‌ પરિસ્થિતિ અને પ્રસંગ પેદા કરે છે અથવા જ્ેનેઈ શકે છે. વિકૃત 
માનસ આગળ સુદર અસુ'દરના ભેદ પડે છે અને ન્યાં તીતિનો અભાવ 
હોય ત્યાં સો'દયતું નામનિશાન પણુ રહેતું નથી ખરું ન્નેતાં જેમાં માણુસ 
અને વસ્તુતો સ્પર્શ, સપણ સંયોગ થતો! હોય છે ત્યાં સુખદુઃખ ઊભાં થાય છે. 
પણુ સૌ'દય સુખદુઃખથી ભિન્ન અને પર્‌ એવી વસ્તુ છે અતે તે આન'૬- 
ઘ્ૃુન હૈય છે, 

ક્તૂન, ૧૯૩૭ 


પ્‌ 
જીવનકળા”* 


સદૂભાગ્યે મને કળાનું ભાન ખહુ મોડ થયું. 

નાનપણુમાં કે મોટપણ્‌માં ભણુતરને મે મારા જવનવિકાસમાં આડે 
આવવા દીધું જ નથી. એટલે છેક ખાળપણુથી કુદરતની ગોદમાં જ રમ્યો છું 
ને ઊછ્યોં છું. મુસાફરી એ મારો નાનપણુતો આનદ. અતે તે સુસાફરી પણુ 
પાર્સલની પૅડે રેલવેના ડબામાં ખેસીને કરેલી નહીં, પણુ ખળદગાડી સાથે 
સજલ દર્‌ મજલ મોટે ભાગે પગપાળા ફરેલી, છોકરાએ કે મોટાએ સાથે 
હું ઝાઝો ભળતા નહીં. પણુ પશુપક્ષી અને ઝાડપાન સાથે જ વધારે દોસ્તી 
ખાંધેલી. ડગરાએ।માં વહેતાં ઝરણાંને કાંઠે ખેસીને તેમની સાથે અર્થનિરપેક્ષ 
વાતો કરતાં પણુ શીખેલો. થોડા જ દિવસમાં મે” નનેયું કે શાળાના ઘણાખરા 
વિદ્યાર્થીએ એ અરુણઞાદયની શોભા જેયેલી જ ન હતી. મોડી રાતે ચ'્રમા 
જ્યારે, આથમે છે ત્યારે તે કૈવોા મન્નતો તાંસળી જેવો દેખાય છે એતે તો 
તેમને* ખ્યાલ જ કૅચાંથી હોય ? એક વખત અમે સાવ'તવાડીને રસ્તે સુસાક્રી 


૧-50... 9મતા--૧-૩૨૦-૧૦૦૦૦૦૦-મ..-ક.-....-શનજાન-છા-ન.૦નતઝનજયાનાઅનજી,....... જ... 
“ સુરત ખાતે તા. ૧૪-૧૨-'૨૪થી ઊજવાચેલા “ યુવક સપ્તાહ'ને અ'ગે 
સોક્લેલો 'નિખ ધ.' હ 


૨૨૪ જીવતનેોઃ આન'ટ 


કરતા હતા, ચંદ્ર આથમવા આવ્યો હતો. રાતના ખેતો શુમાર હશે. હું 
ગાડીમાં સૂતા સૂતો ચ%ને જેતા હતો. ચદ્ર છેક ક્ષિતિજ પાસે આવ્યો અતે 
તેના પર્‌ લાલ કાળાશ છવાઈ, આખી કુદરત પણુ ભારે ગમગીતીમાં પડી 
હોય એવી દેખાવા લાગી. કુદરતમાં સૌ'દય" સાથે ભાવનાઓ પણુ હોય છે 
એતી છાપ તે દિવસે દસ વરસના ખાળહદય પર્‌ પહેલવહેલી પડી. 

છતાં કળાનું ભાન જગ્યું ન હતુ. ધરમાં તેમ જ સ'દિરોમાં ધામિષક 
સ'સ્કારો, વિધિએ, તહેવારોની આયોજનાએ અતે ઉત્સવો ખધાની અસર 
નાનપણથી થતી હતી. ત્રણુ ત્રણુ ક્લાક સુધી ધરમાં દેવપૂક્ન ફરવાતો મારો 
આગ્રહ હોવાથી મૂર્તિએની નવી નવી રચનાની, રગરગનાં ફૂલે અતે દુર્વાતી, 
તુલસી અતે બિલ્વદળતી નવી નવી શોભા જવાતી રેવ અને આર્નદદ એની 
સાથેજ મળતાં. પિતા સાથે પ્રવાસ કરતાં જ્નેયું કે દરેક પ્રાંતનાં વાસણો જુદાં, 
પોશાક જુદો, રિવાજ જીદા અતે ધરતી ખાંધણી પણુ જીદી; એ ન્નેઈ ને તેના 
ભેદ અને સામ્ય તર્ક આપોઆપ પ્યાન ખે'ચાતુ. દેશી રાજ્યોની રાજ્ધાતીએઓ 
પણુ ફરી ફરી જેવાતી તક મળતી હોવાથી દરબારી ઠાઠ, ગાયન અતે નાચ, 
રાજમહેલે અને ત્યાંનો શિષ્ટાચાર, એ ખધું નિહાળવા, મળતુ. અને તરગાં 
મન અતેક રીતે એને વિચાર કરી કલ્પનાઓ બાંધતું. સંસ્કૃતિના નિરીક્ષણુનો 
એ કાળ હતો. 

હતાં કળાનું ભાન આવ્યું ન હતું. કળારસિકતા મુગ્ધ જ રહી હતી. 
તેના શુભ સંસ્કારો સળતા છતાં તેના ઉન્માદનો સ્પર્શ સરખે! થયો ત હતો. 
તેથી આજે પણુ હું માનુ છુ કે બાળકોને ભક્તિપૂત કળાનું વાતાવરણુ જરર 
ભરપૂર મળવું જેઈએ, પણુ ભાતપૂર્૧ક કળાસેવન તો તેમને માટે એ 
ઉ'મરમાં ન હોય તે જ સારું. 

કેળવણી પૂરી કર્યા પછી જ્યારે હુ જવતનાં અગપ્રત્યગાનું મનન અને 
અને વિવેચન કરવા લાગ્યો ત્યારે જ કળાનું ભાન પહેલી વાર થયુ, એતું 
મહત્ત્વ સમજ્યું. મોજશોખ અતે વિલાસમાં પડેલા લોકોનું છવન કેટલું હીન, 
છીછરું અને દભી હોય છે એતુ ભાન તે પહેલાં જ થચેલું હોવાથી સાચી 
કળાતું સ્વરૂપ સમજતાં મતે મુશ્કેલી ન નડી. આટલી તૈયારી પછી કળા 
પરના પ્રામાણિક મ્રન્થો વાંચતાં રસ છૂટયો, અતે શ'કા-કુશ'કાઓનું લકાત 
પણુ મગજમાં ન ઊઠયું. 

કળાતું વિવેચન શરૂ કરું તે પહેલાં જ ઉપરના અતુભવતો સાર્‌ કહી 
દૃઉ' કે જવનની પૂર્વદશામાં પ્રથમ સદગણ્‌। કેળવવા જેઈ એ, દ& કરવા જેઈ એ, 
સદાચારની મહત્તા અને દુરાચારતી હીનતા હદય ૫૨ શિલાલેખતી પેઠે કોતરેલી 
હોવી જેઈ એ. આટલું -થાય ત્યાર પછી જ કળાતી દીક્ષા લેવાની તૈયારી થઈ 


- જીવત્તકેઈાપ ૨૨૫ 


ગણાય. યૌવન જેમ ચારે પુર્‌ષાથ સાધવાનો ઉત્તમ કાળ છે તેમ અનત પ્રમાદોતું 
ઊગમસ્થાન પણુ એ જ છે. યૌવન પાસે ખધું હોય છે, સાત્ર એક સુકાન 
નથી હોવું. એ સુકાન જે ધમ'સસ્કારો અતે સદાચાર પાસેથી ન મળે તો 
કળા પાસેથી મળવાનું નથી જ. વ્યાપક શુદ્ધ ધમ એક વાર જવનમાં પ્રતિષ્ટિત 
થયો એટલે માણુસમાં સર્વ શક્તિ આવી ગઈ, ધર્મવીયથી માણુસ. ગમે તે 
ક્ષેત્રમાં કે વિષયમાં ઊડાણુ સુધી ઊતરી શકે છે અતે તે તે ક્ષેત્રતું યથાર્થ 
રહસ્ય કળી શકે છે; જવન-સમસ્તમાં દરેક વસ્તુનું શું શું સ્થાન, પ્રયાજન અને 
વિનિયોગ છે તે તે નિમળ ૬જી નક્કી ફરી શકે છે. 

ધરમના એટલે કે સદાચારના પાયા પ૨ શ્રદ્ધાયુક્ત રચાચેલી કળા રસ- 
ગ'ભીર્‌ હોય છે, પ્રાણુપાષક હોય છે, અન'ત-વીય અતે અમિત-વિકમ હોય છે. 
કેવળ કળા ઉપર્‌ રચાયૈલા સદાચારમાં ધણી વાર ઉપરઉપરનો હાલે! વિવેક જ 
હોય છે. જેમ સડેલા પૂળા પર્‌ પાતળા રગીન કાગળ ખાંધીને તેતે દેખાવડુ' 
કરવાતે। પ્રયત્ત થાંય છે તેમ અસ'સ્કારીં અતે અસયત જવન ઉપર્‌ નાગર્‌- 
તાતો એપ ચડાવી જીવન સદાચારી ખતાવી શકાય છે. કેવળ કળાથી ડેળ- 
વાચેલો સદાચાર એ તો હલકી ધાતુ પર્‌ ચડાવેલે ઢોળ જ ગણુવા. ધર્સ 
જ્યાર્થી અપ્રતિષ્ઠિત થયો ત્યારથી સુધારે! એ તો કેક્ત એક ન્નતતું “ વેનીર્‌ ” 
બન્યુ છે. વેનીર્‌ એટલે હલકા લાકડાની વસ્તુ પર સીસમ કે મોહાગની જેવા 
કીમતી લાકડાતો ચડાવેલો પોપડો. 

માંસાહાર સદાચાર્થી વિરુદ્ધ છે એમ જે આપણું માનતા હોઈ એ તો 
એ માન્યતાતો પાયો આપણુને ધર્મમાંથી મળવો જેઈએ, કળામાંથી નહી. 
માંસાહારમાં કૌય છે, પાપ છે, હદયધમતો દ્રોહ છે, એ ભાવનાથી કરેલે 
માંસાહારતે ત્યાગ સ્થિર હોય છે, બળપ્રદ હોય છે. કેટલાક કળાકારો અને 
કવિએ કહે છે, “ અમે માંસાહાર નથી કરતા કારણુ માંસાહાર, વિશ્રી છે. 
માંસાહાર અમારી સૌ'દર્યની કલ્પનાને આધાત પહોંચાડે છે, માટે અમે નિરાં- 
સિય-ભોછી છીએ.' આવા લોકોના નિરાસિષ-ભોજનમાં વતની દઢતા નથી હોતી. 
કોક દિવસ માંસ ખાઈ પણુ લે. એકલી કળાના હિમાયતીઓ કળાનું સેવન 
કરી જણે, જીવન-પરિવર્તન દ્દારા ફરવાતું પૂજન ન કરી શકે. આવા પૂજનની 
વૃત્તિજ ધમ'માંથી આવે છે. સ્વાથ' અતે અહકાર બન્ને માર્યા વગર આત્માપ'ણૂથી 
થતુ પૂજત સ ભવતું જ નથી. 

જીત્રન વિષેતી કલ્પના ન્યાં સુધી શુદ્ધ' થઈ નથી ત્યાં સુધી ફળા શી 
ચીજ છે એનો. ખ્યાલ જ આવવાનો નથી. પશુની પૈઠે માણુસમાં પણુ ભોગશૃત્ત 
ર્હેથી છે, ઉપરાંત સ્વાસિત્વખુદ્ધિ રહેલી છે, આળસ રહેલું છે, ઢાળ ઊતર- 
વાનો આનદ રહેલો છે. માણસ ખુદ્ધિમાન પ્રાણી રણો, એટલે આ. ખધી 
જ-૧૫ * 


૨૨% -* જીવતનેઃ આત ટ 


ઇત્તિઓને સુવ્યવસ્થિત રપ તો આપી શકે છે, શખ્દન્નળ પાથરીને પશુજીવન- 
ને પણુ રસમય અથવા યથાથ ખતાવી શકે છે. ભોગપ્રધાન જીવન રસમય 
કે યથાથ' ન થઈ શકે, એ અતુભવ તો મોડા થવાતો, અતે એકના અતુ- 
ભવથી મળતા ડહાપેણુતો લાભ મફત લેવાની ન્યાં સુધી ખીજ ના 
પાડે છે ત્યાં સુધી ભોગતી ક્રિલસુટ્રીને અને તેના પ૨ રચાયેલા સૌ'દય શાસ્ત્રને 
નવા નવા અતુયાયોએ મળતા જ રહેવાના. 

વનની સફળતા શામાં રહેલી છે, કેવું જવન ગાળેવાથી આપણે 
નિષ્પ્રાણુ ન થઈએ, હીન ન નીવડીએ, વિનાશના યાત્રી ન ખતીએ એ પ્રથમ 
નકી કરવું જેઈએ, અતે પછી જ 'એવા મગલ જવનતે અતુફૂળ એવી 
કળા આપણે ખીલવવી બજ્નેઈ એ. ઇન્દ્રિયાતું પોતપોતાના વિષય તરફનું આક- 
ર્ષણુ સ્વાભાવિક છે. એ આકર્ષણુને જે કેઈ કળાશૃત્તિ માતી ખેસે; એને 
જ કેઈ રસિકતા સમજી લે, તો તેણે આપધાત કર્યો છે અતે કળાતું 
અપમાન કર્યું* છે. કળાતો વ્યાપાર ઇન્દ્રિગગોચર હોય છે પણુ એતો આનદ 
તા વિષયાતીત હોવે! જેઈ એ. 

રી ત્ર ડર કે. 

કેટલાક વિરક્ત લોકે ઇંદ્રિયો પર પરિપૂર્ણ અવિશ્વાસ રાખે છે. તેએ 
કહે છે, “ઇદ્રિયાતે છૂટી મૂકો એટલે તેઓ તેમના વિષષે તરફે દોડવાની જ. 
અને વિષયોનું સેવન એ જ આપ્યાત્મિક મરણુ છે ગએ વિષે ના કેણુ પાડી 
શકે ? ઇદ્રિયાની પ્રરૃત્તિ શુભ નથી જ, તે એકદમ ખ'ધ થતી નથી; એકદમ 
અધ કરવા જઈએ તે! ખળવાન ઇંદ્વિત્રામ કઈક વિકૃતિ ઊભી કરે જ છે. 
માટે ક્રમે ક્રમે યુક્તિપ્રયુક્તિથી, ઝુતેહડથી પણુ દઢતાથી ઇદ્ષિને વિષય- 
પરાડ્સુખ કરવી એ જ આપણે એક માત્ર પુર્ષાર્થ છે. ? 

કળાના ઉપાસકતી દહજ આથી ક'ઈકિ જુદી હોય છે. તેઓ પણુ કહે 
છે, “ ઇદ્રિયાતે વિષયસેવન માટે છૂટી મૂકીએ તો જેતજેતામાં તેએ જવન- 
ની બધી સુ'દરતા વેડક્ી નાખવાની. વિષયસેવનમાં તાત્કાલિક સુખ હેય, 
ઉન્માદ હોય પણુ સુ'દર્તા નથી જ. સુ'દરતા, કાવ્ય અથવા કળા એ 
ઇદ્િતીત વસ્તુ છે. એતો આનદ સાચુ" નેતાં ઇદ્િ-નિર્પેક્ષ છે માટે જ 
શુદ્ધ સાત્તિક છે. એ આન્હદ સેવવામાં ઇંલ્યિતી મદદ લઈ શકાય છે એટલુ 
જ અમારે ઉમેરવું છે. ઇદ્યિની ખધી જ પ્રરૃત્તિ અધઃપાતને મદદગાર થાય 
છે એમ નથી. હદયતી અમૃક શુદ્ધિ પછી એ જ ઇંદ્યિ પાસેથી સાંદયનું _ 
આકલન કરાવી શકાય છે. એક જ યુવતી તગ્ક્‌ જેમ પતિ અતે પિતા 
ભિન્ન ભિન્ન દદ્રિએ જેઈ શકે છે તેમ વિષયી માણસ અતે ટળાપૂજક એક 
જ વસ્તુ તરક ખે ભિન્ન ભિન્ન દદ્દિથી 'જેઈ શકે છે. પિતાની દષ્િતી 


જીવતડવીપ ૨ર 


નિર્મળતા દુર્લભ છે એ અમતે કખૂલ છે. કળારસિકતે નાસે એળખાતા 
આજના ઘણાખરા લેકે! વિષયી કે વિલાસી હોય છે એતી પણુ ના નથી. 
અમારી નાતમાં આ ગેરલોકાની સખ્યા જ વધી પડી છે, એ પણુ અમે 
ન્નણીએ. છીએ. ત્તાતિશુદ્ધિતા પ્રયત્ત અમે કરીએ, ખધા જ કર્‌, પણુ એ 
નાતતેો! નાશ કેમ કરાય ?? 


સાચા કળાપૂજકેો જાણુ છે કે કળાપૂજનમાં બધી જ ઈદ્રિયા સરખો 
લાયકાત ધરાવતી નથી. સ્પશેન્દ્રિય અતે સ્વાદેન્દ્રિય એટલી ખધી ઉત્માદકારી 
અતે અસ'યત હોય છે કે કળાપૂજનમાં તેમતી મદદ લેવાય જ નહી”. ગન્ધ 
એ પણુ સ્પર્શસુખ જ છે, એટલે ગધ-મ્રાહી ઇદ્દિતું પણુ કળા-પૂજનમાંનું 
સ્થાન શ'કાસ્પદ જ છે. ખાકી રહી ખે જ્ઞાનેન્દ્રિયો : શ્રવણુ અતે નયન. એ 
ખેતી સૂજ્નમ ૭તાં જબ્બર શક્તિ ધારે તો અલિપ્તપણે કામ કરી શકે એમ છે. 
એ ખેતી વિલાસિતા અટકાવી એમને ક્લા-ત્રહણુતી દીક્ષા આપી શકાય છે 
ભોગ-પરાડસુખ કરી એમને કેવળ સૌ'દર્ય-પૂજક કરી શકાય છે. 


રો 


પણુ કળાતો સાચો આન'દ શખ્દ કે રૂપના આસ્વાદમાં નથી. નિર્દોષ 
ભાવ-સૃષ્ટિ નિર્માણુ કરવામાં જ કળા આનદ માણે છે. એટલે હાથ અને 
ક'ડતી મદદથી જ કળાની ઉપાસના સર્સમાં સરસ થઈ શકે છે. ગળામાંથી 
સ્વર્ગીય સગીત કાઢવાનો આનદ એ જ કળાતો મુખ્ય આન'દ છે. પણુ 
કાન ન્યાં સુધી તે તપાસે નહી, શ્રવણુ દ્દારા સંગીતની 'અતુર”જક શક્તિનું 
અને ભાવના ઉદ્દીપિત' કરવાનું સામથ્ય તપાસાય નહી” ત્યાં સુધી સ'ગીતતેો 
આન'દ મળી ન શકે. સંગીતતોા અન્તિમ આન'દ તો. અન્તે ઇદ્રિયાથી પર 
જ છે, પણુ શ્રવણુ અતે કંડતી મદદથી જ તે ન્નત્રત થઈ શકે છે. 

ત્ર જ 2 ત્ર 

સાચુ' ન્નેતાં દરેક ઇન્દ્રિય મારફતે કળાનો આન'૬ મળી શકે એમ 
છે. પણુ તે ઓળખવાની શક્તિ હોવી જેઈ એ. કેટલીક ઇદ્રિયાતો સંપૂર્ણ 
સયમ કરવામાં જ એક અસાધારણુ અને નિર્વિષય આન'દ મેળવી શકાય છે. 
મતુષ્ય'નતિએ તે આન'દતો અનુભવ ખહુ ઓછે] કર્યો છે એ મતુષ્યન્નતિનું 
દુર છે. જે માણુસને ખૂજલી થઈ છે તે માણુસ ખજવાળના વિષયસુ"ખતે 
જ આનદ માતે છે; પણુ નીરોગી માણુસ તો શુદ્ધ આરેગ્યાન'દ જ પસદ 
કરે છે, શિયાળાના દ્વિસોમાં “તબિયત ખહુ સારી હોય અતે શવારે ટાઢે 
પાણીએ વહેલા નાલ હોઈએ એટલે આખા શરીરના રૉમેરામમાંથી જે ' 
આનદ સ્કુરે છે, જે ઉત્સાહ ઝરે છે, તે જતા કરી શું આપણે ખજવાળતું 
સુખ પસદ કરીશું? બહ્મચર્યનો આનદ એ આરેગ્યારન૬ કરતાં હન્તરગણે 


૨૨૮ ી જીવનને॥ આત 


અદ્ભુત અતે ઉન્નત હોય છે. તેના અનુભવી ખહુ ઓખા હોય છે એ એ કઈ 
ખહ્મચયનતે દોષ નથી. 

પાલખીમાં કે મેનામાં ખેસીને કરવામાં પણુ આનદ છે, અતે સામે 
પવન સૂસવતાો હેય તે વખતે રેકરી પર્‌ ચડવામાં પણુ આન'દ છે. 
આળસમાં પણુ આનદ છે અતે ઉદ્યોગમાં પણુ આન'દ છે. પણુ એ ખેમાંથી 
મ્રાણુપ્રદ કયો છે અતે પ્રાણુનાશક કયો છે એ ઓળખીને જ પસદગી ફર્‌- 
વાતી રહી. આ રીતે વિચાર્‌ કરનાર માણુસ કળા અને મજૂરીના વિરોધ 
કલ્પે જ નહીં. જીવન-રસતે જ ચૂસી નાખે એવી વીસમી સદીતી મજૂરી એ 
સાચી મનૂરી નથી. કળાને નામે વિલાસિતા વધારનાર જૈસાદાર લોકોએ જ 
એ જવલેણુ મજૂરી ઉત્પન્ન કરી છે એ વાત આપણે ક્ષણુ પણ્‌ ભૂ્ષીએ 
નહી'. અમેરિકન સ્રીઓની ટોપીઓ શણુગારાય એટલા માટે દુનિયાનાં અતેક 
દૃશનાં અસખ્ય પક્ષી મારવાનો ધધો શરૃ થયો એમાં શું કળાને પોષણુ 
મળે છે? લડ ક્ઝને હિ'દુસ્તાનતું બીજું ગમે તેટલું તુકસાન કયુ” હોય, પણુ 
હિ'દુસ્તોનનાં મોર્‌ કે બીજા પક્ષીઓનાં પીછાં પરદેશ મોકલવાની એણે જે બ'ધી 
કરી તે તેણે એક સાચે જ સુંદર્‌ કામ કયું” છે. દરેક પ્રામાણિક મજૂરીમાં 
--જવન-પોષક મનૂરીમાં કળાનો શુદ્ધ આનદ રહેલો છે. જે વસ્તુ નિર્માણ 
કર્તી વખતે પદે પદે અતે ક્ષણે ક્ષણે અવધાનતી આવશ્યકતા છે, જે આપણુને 
સર્જનાન'દ આપે છે તેની અ'દર્‌ કળા રહેલી જ છે. રટિયો ફેરવતી વખતે 
દરેક ક્ષણે શૃતરની સુંદરતા તરફ મારે ધ્યાન આપયું પડે છે, એટલુ જ નહી 
પૃણુ સૂતરતી સુંદરતાનો મારો આદશ ક્ષણે ક્ષણે ચડતા જ જાય છે. 
બેદરકારીથી કાંતેછુ સૂતર્‌ આપણી ખેદરકારીનું એવું તો સ્મારક બતી ન્નય છે 
જ જેટલી વાર્‌ તેના પર્‌ નજર પડે તેટલી વાર્‌ મનમાં ગ્લાનિ-જ ઊપજે 
છે. જ્યાં જ્યાં અવધાનતી આવશ્યકતા છે ત્યાં ત્યાં કેળાને સ્થાન છે, જે જે 
ક્રિયા સ્વાયત્ત છે તે તે ક્રિયા ફળાતે અવકાશ આપે છે; આવો સર્વમાન્ય 
સિદ્ધાંત આપણે નિર્ભ પિક ણુ બાંધી શટીએ છીએ. 

ના આન'દ શાંત હોય છે, સ્થાયી હેય છે. જેમાં વિલાસિતા છે 

તેતે છેડે ક્લાન્તિ, ગ્લાનિ અને વિષાદ હ'મેશાં આવવાનાં જ. તેથી જ આપણે 

કહી ક કે લાલિત્ય અને લાલસા ખે પરસ્પર ભિન્ન વસ્તુ છે 

ગ્મેક બશાળી ભાઈએ મારી પાસે એવી તકરાર કરી હતી કે “ કળાને 
નામે આપણા લોકોએ દેશને ગુર્યાર્થ ઓછે હહ્યે નથી. યુવાવસ્થામાં ન્યારે 
વિદ્યાર્થીઓું જવન અમર્યાદ મહત્તાકાંક્ષાથી સ્કુરતુ' હેનુ' જેઈ એ, જ્યારે 
આખા ડુનિયાતું દુઃખ હુ એકલે હાયે દર કરીરા એવાં સ્વપ્નાં તેના મનમાં 


જવતડળા ' ર૨૯ 


આવવાં જેઈ એ, કીતિષ્તી લાલસા એ એક જ દોષ તેનામાં દેખાવો જેઈ એ, 
કજ સહન કરવાં એ જ હદય સતોષે એવો તેતો આનદ હોવો જેઈ એ, એવે 
વ'ખખતે આજતા યુવકો કળાતે નામે નબળું જવન ગાળતા થયા છે, પરાયુ 
દુઃખ જેઈ તે સળગવાને ખદલે પોતાના દુ:ખતે વિચાર કરીને જ પીગળતા 

થયા છે, અતે આંસુ વહેવડાવવામાં તથા સ્ત્રીએાની ખુશામત કરવામાં જ 

પુર્ષાર્થ માની ખેદા છે. આ નરવીરોને દુનિયામાં દૂર્‌ કરવા જેવુ' એક જ * 
દુઃખ દેખાય છે, અને તે યુવતીઓના વૈધવ્યનું !' એ ભાઈની આખી ટીકા 

અહી' ન ટાંક, કેમ કે અતિશયોક્તિભરી ટીકા પોતાના ઉદ્દેશને જ હણે છે. 

પણુ એટલું તો દરેક વિચાર્વાન માણુસે કબૂલ કર્યે જ છૂટકો કે સદ્દાચાર 

અને પરાંકમ વચ્ચે જેમ વિરોધ ન હોવા જેઈ એ તેમ કળા વચ્ચે અને 

એ ઉભય વચ્ચે પણુ વિરોધ ન જ હોવો જેઈ એ. કળા જે સાચી વસ્તુ 

હોય તો તે જીવનના સંગીતરૂપ હોવી જેઈએ. જવનનાં ખધાં જ અગપ્રતયગે 

વચ્ચે જ્યારે સંગતિ સધાય ત્યારે જ જીવનમાં સ'ગીત રેલાય. 


-માટે જ સદાચાર એ સર્વશ્રેટ કળા છે, સદાારમાં જ કળાયુક્ત 
જીવન છે. રૂપની ઉપાસના કરતાં પ્રેમતી ઉપાસના જ શ્રેછ છે. લયલા તે 
મજનુંતી વાર્તા રૂઢ કરનારા સૂટ્ટી કળાકારોગએ મજનુંતે સુદામાનો ખીજ્ને અવતાર 
ફલ્પીતે અતે શ્યામા લયલ્ષાને કૃષ્ણુરાત્રિનું કુસુમ કહ્પીને એ જ વસ્તુ જ્નહેર્‌ 
કરી છે કૈ ઉચ્ચ કળા ખાદ્ય રૂપની પણુ ઉપાસના ન કરે. ધરના દીવાન- 
ખાનામાં હરણાના માથાનું અથવા શીંગડાનું પ્રદશન કરનાર માણુસ સૌ'દય"- 
તો ઉપાસક ભલે ગણાય, પણુ એતું જવન કળાશત્ય 'છે તેમાં કઈ શક 
છે ખરે? પછી શજસ્તુવી ખોપરીએ ભેગી કરનાર તિખેટના લોકોને તમે 
જગલી કેમ કહે? શિકારી જવન ગાળનાર્‌ રાષ્ટ્રો પાસેથી કળાના પાઠ 
શીખવા ખેઠા પછી કળા ને વિકળાનો સંકર થપ્ય તો તેમાં નવાઈ શી? 
હરણાંનાં માથાંથી દીવાનખાનાતે શોભાવનાર આધુનિક રસિક માણુસ અને 
જીતેલા લોકોનાં માથાં કાદવમાં ખોસી તેનો મિનારો! રચનાર કોઈ તૈમૂર 
લગ વચ્ચે જમાનાતો ભેદ હશે, જ્ાતિતો ભેદ નથી. નાનાં ખાળકોના હાથ 
તોડી તોડી તે ફૂલપાત્રોમાં બેસાડી દીવાનખાનાતે શોભાવનાર માણુસતે જે 
તમે નરપશુ રાક્ષસ કહો તો પ્રેમધમને ભૂલી જઈ કળા ખીલવવા માગનાર 
માણુસતે તમારે તે જ તામ ન આપવું જેઈએ? 

કળા કોઈ કાળે ધમ'તું સ્થાન ન લઈ શકે, અને તે ધમની વિરોધી 
પણુ ન જ થવી ન્નેઈ એ. કળા ભલે અ'તિમ સત્ય સુધી પહોંચી ન શકે, પણુ 
કળાએ સત્યનો દ્રોહ તા ન જ કરવો જેઈ એ.. કળામાં સપૂણુ" પુરૃષાર્થ 


૨૨૦ જીવનનેપ આન" 


સમાયેલો! ન હોય, પણુ કળા એ પુર્ષાથ-્તી વિધાતક તો ન જ હોવી 
જેઈ એ. સમાન્ેપયોગી દરેક મનૂરીમાં કળા જેવા જેટલી દષ્ટિ આપણી 
પાસે ન હોય તોપણુ કળા મજૂરીનો તિરસ્કાર તો ન જ કરે. મજૂરીતું જવત 
- વિષમ કે વિષાદમય તો ન જ બતાવે. મજૂરીના દ્રોહ કરીને જે જવન પણુ 
નં ટકી શકે તો કળા કચાં ગુધી ટકવાતી હતી ? 


ઝે શગ ને 


કોઈ કહેશે, કળાને આટલાં બ'ધતો!માં જકડયા પછી તેને ક્ષેત્ર કેટલુ 
રહેશે? જવાબ એ છે કે આ ડળાનાં ખ'ધનતે નથી પણુ સરક્ષક ભાઈઓ 
છે. તેમના સહવાસમાં જ કળા ખીલી શકે છે. તેમની મદદ ન હોય તો 
કળાનું નામ ધારણુ કરનાર કળાની નિત્યવૈરિણી વિકળા જેતજેતાસાં કળાને 
ગૂંગળાવી મારે. ભાઈના સહવાસમાં બહેન જીવનવ્યાપી તમામ ક્ષેત્રોમાં 
વિહાર કરી શકશે. ભાઈઓ ખહેનતું ક્ષેત્ર સંકુચિત નથી કરવાના, પણુ 
સ'પૂર્ણુ ક્ષેત્રનો તેને અંધેકાર્‌ આપે છે. અતે તે ભોગવવાતે માટે પરિસ્થિતિ- 
ની અતુકૂળતા કરી આપે છે. 


દ્ર 
દ! 'ઝૂ'પડીના વાંદરા 


[ ગાંધીજની ફુટિરનો પરશિચચ ] 

પૂ. બાપુજ્તી ઓરડીમાં કોઈ કાળે સાજ્શંગાર્‌ મળે નહી. (ગામડાને 
ગરીબ માણુસ જે «બે રહી શકે છે એ «મે જ તેઓ રહે છે.) દક્ષિણ 
આફ્રિકામાં હતા અતે બેરિશ્ટરી ચલાવતા હતા ત્યારે'એમનો ઓરડો કેવો 
હશે ગએ આપણે ન્નણુતા નથી. પણુ રેવરડ ડૉકે “41 તાદા 724110દ 
110 3૦૫૫ /.3૦દ ' નામની ચોપડીમાં એતો કઈક ખ્યાલ આપ્યે! છે. 
ગમે વાંચતાં એમ જ થાય છે કે સ'સ્કાર-સ'પન્ન જ નહીં પણુ સ'સ્કાર-સમટર્ટ 
અતે સૌજન્ય-રસિક બાપુજીના છવનમાં સાજ-શ'ગારને સ્થાન નથી. 

વિલાયતમાં એક વાર કોઈ સલૂતી હજમે ખાપુછને છેતર્યા હશે; અને 
માલિશના દવ્યતી એક બાટલીના દસવીસ રૂપિયા પડાવ્યા હરો ! પોતાની આ 
“ભૂલના સ્મારક તરીકે બાષુજએ એ શીશી લાંબા વખત સુધી પોતાના ટેખલ 
ઉપર સૂકી રાખી હતી, એમતે મળવા આવનાર લોકોને શી રીતે ખબર 
પડૅ કે અ્થવિઠીન એ શીશીમાં ખાપુછી મારે કેટલો અર્થ સમાયો હતો !? 


એ ઝૂષડીના વાંદરા ૨૩૧ 


આજકાલ સેવાગ્રામમાં ખાપુજ રહે છે, એ માટીની ઝૂ'પડી મૂળે થ્રી મીરા- 
અહેતે પોતાને માટે ખતાવી હતી. મીરાખહેન એટલે ન્નણે યુરોપની પ્રખ્યાત 
રખડુ જિપ્સી જાતિનાં પ્રતિનિધિ. મીરાખહેતે એ માટીની દીવાલ પર્‌ માટીના 
ગાસથી એક 'ેકાણું મોર ખનાવ્યો છે. ખીજે ડૅકાણું સેવાગ્રામમાં ચારે કેર 
જડતા 'ખજૂરીમાં ઝાડ 'ઊર્ભા કર્યા" છે. પ્યાન માટે કાર્‌ અતે કમ માટે 
રમ્મિ તો જેઈએ જ. એવી એ ઓરડીમાં એક "ખંડ ખેસવા સારે. એની 
આગળપાછળની વાંસની પડદી પાઠળ એમના મ'ત્રીએ માંડ બેસી શકે છે, 
એક ખૂણા પેશાખ પાણીની સગવડ ખાતર અતે ઉત્તર તરફ એક ખુલ્લે 
એટલે, એવી એ ઝૂંપડી છે. ન્યાં બાપુજી ખેસે છે ત્યાં ઘાસતી થટાઈ- 
વાળા એક પખો ટિંગાડેલો છે. એ એટલો સાદ્દો અને અગવડભચેો છે કે એ 
નાનકડી ઝૂંપડીમાં પણુ એ વૈભવ જેવો લાગતો નથી. પાસે જ ચોપડીઓ 
ખડકવાતી એક ખે નાની તાતી ધોડીએ છે. અ'દર્તી ચોપડીએ। એવી દેખાય 
છે કે “ણે કહેતી હોય કે આવડા સોટા મહાત્મા જેવ આવી ગરીખડી 
ઝૂંપડીમાં રહી શક્તા હોય તો અમે અમારો જ્ઞાનભંડાર લઈને આવી 
દેવદારી ધમશાળામાં કેમ ન રહીએ ? 

દીવાલ ઉપર આજકાલ એક નવી વાત દેખાઈ આવે છે. કેઈ સારું 
વચન જડે એટલે એ સારે હાથે લખાવી ખાપુજી દીવાલ ઉપર્‌ ઊ'ચે [ગાડી 
રાખે છે. એક વખતે એક અગ્રેજ વચન મે જ્નેયું જેનો ભાવ ગએ હતો કે 
મિજાજ કાખૂમાં રાખે. જે તમારી વાત સાચી હોય તો સિજાજ ખોવાતું 
કાર્ણુ નથી. ધીરજ ૨્‌ખ્યે પોસાય. અને નને તમારી વાત શ'કાસ્પદ હોય તો 
મસિન્જ ખોચે શી રીતે પોસાય ? ધીરજ ધરવામાં જ ડહાપણુ છે. 

હમણાં હમણાં એ ઠેકાણે એક બીજી” વચન વિરાજમાન છે. જેમાં 
સાચુ" ખોલતાં પણુ જીવનમાં અસત્ય કેટલી સ્મ રીતે પેસી શકે છે એ 
તર્ક વાંચનારતું ષ્યાન ખેચ્યુ છે. કોક વાર્‌ મૌનથી પણુ *નૂદ ખો!લી શકાય છે. 
વાક્ય ઉચ્ચાર્તી વખતે આંખના પલકારા દ્દારા તથા અવાજની ખૃખીઓ 
દ્દારા પણુ જૂદ એલી શકાય છે. અસત્યથી ખચવું હોય તો કેટલી ન્નગ્રતિ 
ન્નેઈએ છે એ એ વાકયમાં સપણ કર્યું” છે. 

*એક વાર પૂ ખાપુજી મુંખઈમાં “મણિભવન-માં રહા હતા. આસપાસ 
અનેક પ્રકારના કાગળ પથરાયા હતા. અને એમાં જ અસ'ખ્ય પ્રકારના 
લોકો ખાપુજ્તી મુલાકાતે આવી પ્રેરણા અને સૂચનાઓ લઈ જતા હતા. 
પાં મુંબઈનાં એક નાગર (૪011516તં ) ખહેન આવીને ખાપુજતે કહે, 
“ખા્‌પુજી આપતી ઓશર્ડીમાં આ કેટલી બધી અવ્યવસ્થા છે ? આપના 
સેક્રેટરીએ આ બછું વ્યવસ્થિત અતે સૂધડ કેમ નરી” ગોઠવતા હોય ?* 


૨૩૨ જીવનનેપ આત'ટ 


ખાયુજ્એ કહ્યું, “ કોઈ લશ્કરના સેનાપતિનો તૂ તમે નનૈયો હોત તો તમને 
આસ ન લાગત. કામગરા માણસનું આમ જ હોય છે.' 


રં આજે પણુ ખાપુજીતી ઓર્ડીની એ જ દશા છે. બપોરે થોડો વખત 
પૈટ ઉપર્‌ ભીની માટીતો પાટો રાખી સૂઈ ન્નય છે ત્યારે પણુ એમ જ 
દેખાય છે કે અક્ષૌહિણી સેનાના આ સેનાપતિ કામ વચ્ચે એક ક્ષણુની ની'દર્‌ 
લઈ રલ્દો છે. એ અડી' એકલો છે. કોઈ વિરક્ત ઝુટીયક સન્યાસીતી પેઠે 
વખત વિતાડે છે, પણુ એતી ફે।ાજ તો આખા વિશ્વમાં અન્યાય અને 
અસ'સ્કૃતિ સામે લડી રહી છે. * * 


ખાપુજ્ની આસપાસ જે કાગળિયાં પથર્‌ાયેલાં હોય છે તે કોઈ 
રમતિયાળ પવન ઉદાવીને સ્મવા ન લઈ ન્નય એટલા માટે કેટલાક પ્રાકૃતિક 
વાંકાચૂકા પણુ આકર્ષક પથરાઓએ ત્યાં મૂકેલા હોય છે. એમની વચ્ચે હમણાં ષ 
હમણાં ત્રણુ વાંદરાતું એક ચીની શાટીતું રમક્ડુ' પણુ વિરાજમાન થયુ છે. 
એ એટલું નાનું છે કે કોઈનું ખાસ પ્યાન પણ્‌ ખેંચતું નથી. એમાં કોઈ 
"ખાસ એવી કળા પણુ નથી જે કોઈ ચમત્ૃતિ ઉપજ્વે. ત્રણ વાંદરાનું રમકડુ 
અનેક હેકાણુ ન્નેવાને મળે છે. એક વાંદરું પોતાના હાથ વતી પોતાની આંખો 
ખ'ધ કરે છે. ખીજીં પોતાના કાન પર્‌ હાથ મૂકી દે છે અને ત્રીજું ખન્ને 
હાથ વડે હોઠે દબાવી મોહું બંધ રાખે છે. આવાં રમકડાં અને એમનો 
પ્રખ્યાત ખાધ ખધાંતે પરિચિત છે. 

મને થયું કે કોઈ બાળકે માતાના બાળ-હેતથી ખાપુજને આ રમકડુ' 
ભેટ આપ્યું હશે અને ખાપુજએ એતે રાજી રાખવા ખાતર એ પોતાના 
ખુકશુલ્ક પર્‌ રહેવા દીધું હશે. 

' પણુ બાપુજી કહે કે એવું નથી. આ તો મે' મતે જમ્રત રાખવા 
મારે નજર આગળ રાખ્યું છે: ભૂંડુ' કશું જીઓ નહી, ભૂંડુ' સાંભળા નહી 
અતે ભૂંડુ' બાલો નહીં' એ બોધ હમેશ યાદ રાખવા માટે જ આ અહી' 
રાખ્યુ છે. બે દિવિસની મુસાફરીએ જાઉ તોથે આ ત્રણુ વાંદરાઓને સાથે 
લઈ ન્નઉ છું; અતે તેઆ એ કીમતી ઉપદેશ આપતા રહે છે. 

જ્યારે જ્યારે હું બાચુજ્તે મળવા નનઉ' છું ત્યારે ત્યારે ચીની માટીના 
એ ત્રણ ધોળા વાંદરાઓને નેઉ' છું, પણુ તેમણે મને ઉપરના જેવો ખોધ 
આપ્યાનું સ્મરણુ નથી. મારે મન એ માસૂલી ર્મકડાંના વાંદરા' હતા. તઓ 
તો સહાત્માએ સાથે જ બોલે. મારી ઉપર એમની નજર્‌ પડતાં જ એક 
વાંદરાએ વિચાયું” હશે કે આ પામરતે જેઈ ને લાભ શો ? અતે એણે આંખો 
ખ્‌ધ કરી હરે, ખીન્ન વાંદરાએ સ'કલ્પ ક્યો હશે કે આ બેવરૂકતી લવરી 


કફઘાપડુપ્ર --૧ ૨૩૩ 


# 
ન 


સાંભળવી નથી. ત્રીક્શ વાંદરાએ ડહાપણુ વાપરી નિથય ક્યોં હરે કે આ 
પ્રમાદીને કોઈ પણુ ઉપદેશ કરવામાં સાર નથી. 

« પૂ. ખાપુજીએ સારા પ્રત્યે એ જ વૃત્તિ ધાર્ણુ કરી હોત તો ? હું કયાં 
જાત? હું તો ગમે ત્યારે એમને મળવા ન્નઉં છું. તેએ મારી વાત ધીરજથી 
સાંભળે છે અને એક જ વસ્તુ અનેક રીતે મને સમનજ્નવતાં થાકતા નથી. 
ખઆપુજ તો વાંદરા પાસેથી પણુ ખોધ લે છે અને નરવર ($0]૩૦11111)ની 
પેકે વતે છે. 

જુલાઈ, ૧૯૪૦ 


છ 


* કંળાકાર૨-૧ 


મારી સાથે મહારાષ્ટ્રમાં ફરી આવેલા એક યુવાન ચિત્રકારના કાગળ- 
માં તીચેની લીટીઓ છે : 


“હુવે તો એમ થાય છે કે મહારાષ્ટ્રમાં જઈ કળાના સાધુ થઈ ભય'કર્‌ 
સો'દય*દેવ સલાદ્રિના જંગલમાં રખડવું અને કળાની જ ભિક્ષા લેવી. પરતુ: 
મતે ધણી વખત એવા વિચારે આવે છે કે ચિત્રકાર્‌ કરતાં કઈક ખીન્ન જ 
થવું; ચિત્રકળાને ગૌણુ કરી નાખવી. મારે ચિત્રકાર થવું કે નહીં તે લખન્ને. 
તમતે મારો આ નિશ્ચય ચોગ્ય લાગે છે ? ચિત્રકાર્નું જવન કેવું હોવું જનેઈ એ ? 

“ “અતે મારે એક વસ્તુ "ખાસ નજ્ણુવી છે કે પશ્વિર્‌ શું છે ? ઘણા 
વિચારે] ફર્યા તાપણું ફં'ઈઈ સૂઝળુ નથી પણુ સતે લાગે છે ઈશ્વર છે એમ 
જે સમત્નય તો ચિત્રકળાની પ્રગતિ સહેલાઈથી કરી શકાય. ” 


આ ખને વિચારો માટે એ યુવાનને અભિન'દન ઘટે છે. એની ઉંમર 
વિચારતાં એને જે જવાખ ધટે છે તે મોકલ્યો છે. પણુ એણે જે સવાલો 
ઉઠાવ્યા છે તે વધારે મહત્ત્વના હોઈ વિશેષ ચર્ચા માગે છે. 


ચિત્રકળા એ એક સ્વતત્ર દર્શન છે. એટલે કે ચિત્રકળા મારકેતે 
આપણે ”જવનનાં અનેક ગૂઢ રહસ્ચોતું દર્શન કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય 
જવનમાં જે ફ'ઈ સુદર પદાથો, અથવા આકર્ષક દશ્યો, વનઉપવને,, પશુ- 
પક્ષીઓ, મતૃષ્યા કે પ્રસંગો આપણે જેઈએ છીએ તેતું આખેઠ્બ ચિત્ર 
રજૂ કરવું એટલો જ કઈ ચિત્રકળાતો હેતુ નથી. એ તા સો'દયષતી કેવળ 


૧૩૪ જવનનો આન'& 


નોંધ થઈ «ત્યાં સુદર ઝૅદરત ગાર કેર પથર્‌ાથેલ્‌ી છે અતે ઇવતતા હૃદયવેધી 
ગ્રશગા આપષુતે ક્ષણે ક્ષણે જેવા મળે છે ત્યાં કેવળ શની નોંધ નેવામાં' 
કોને વિશેષ ચ્સ પડે? નિરીહ્ાણુમાં આવતી સુરતા ઉપરાંત ગવી કેટલીમે 
યુદરતા સતુષ્યજવનમાં ત્રવેશ કરી શકે છે, જે કેવળ ભાવગમ્ય દેય છે, 
સનૃખ્યતી સ'રકારિતા, એની 0ગ્થ અભિલાધા, એની કોમળ, ઉત્કટ અતે પવિત્ર 
લાગણીઓ, અતે જવતના સર્વોટથ આદશ તી સપણ કે શસ્પણ ઝાખી; એ ખધાતે 
લીધે એતા હૃદયમાં અસાધાર્ણુ સદરતા પ્રગટે છે; જે વ્યક્ત કર્યા વગર 
કેળાકાર્તે ચેત પડે નહીં' અતે છતાં એ ગૂઠ વસ્તુ વ્યકત કૈમ કરાય એની 
ચૂઝવણુ ગોને રહે જ છે. મગા માણુસતે કઈ અદ્ભુત દર્શન થયું હોય, તે 
ખઔદન્તતે કહેવાતી ઝેતી ઉત્કહા અદમ્ય થઈ શય; અતે ૪તાં એ વ્યક્ત કર- 
વાનું ફ'ઈ સાધત પોતાની પાસે તથી એમ જેઈ એ કરી કરી પરતાય છે. 
એવી જ' સ્થિતિ કળાકારતી પણુ છે. છવનતી બાયતાતો કઈક અપૂર્વ પાસે! 
એતી નજરે ચડથો, એતે અસાધાર્ણુ આનત'દ થયે, હવે એ તે થી રીતે 
વ્યક્ત કરે ? એ આન'દતે જે એ અમર ત કરી શકે તો એતું જવન શી 
રીતે કૃતાથ થાય ? 

જો શ કવિ હેય તો શળ્દો માર્કતે જે કઈ વ્યક્ત થઈ શકે તેતી 
મદદથી એ અવ્યક્ત આનજ%તે મૃત ફ્પ આપવાને એ મથે છે. શ”દરચના 
તાલખદ્ટ કરી, શબ્દોની સૂયતશક્તિતી પર્માવધિતો ઉપયોગ કરી અશકવ્ર કાર્ય 
ઝે શકત કરી બતાવે છે. અસ“ખ્ય લોકોએ મૂગાતી બેઠે જે અતુભવ મેળવ્યો 
છતો, પણુ જે તેએ વ્યક્ત કરી શકતા નહોતા, તેતે તેણે વાચા અર્પાણુ 
કરી અતે અતુભવને બોલતો કર્યો. એે ઉપકાર લોકે કોઈ કાળે ભૂથી ત ગકે. 

જે એ સગીત હોય તો શળાતી મદદથી અથવા શખ્ટોની મદદ 
વગર્‌ કેવળ ભિન્ન ભિન્ન આલાપ અતે તાલ ઠ્રારા એવી તો ઝેક તવી સણ 
ઉત્પન્ન કર્‌ છે કે એતી સાથે ઉદયત'ત્રીના ઝૂટ તારો ઝ'છ ઊઠે છે, અને 
વિષયાન'દ કે વિષાદાન'#થી માંડીતે ખદ્યાનદ સુધીના કેટલાયે અતુભૂત પણુ 
અવ્યક્ત. આન'*'દતે તે વ્યક્ત કરે છે, તીતિશાસ્રતી કેરી સાધતાથી ઈવન ૫૨ 
જે અસર થઈ શકી ન હતી, જે અતાશક્તિ કેળવાઈ શકી ન હતી, જે 
વિશ્રશ્રેમ અશકત્ર જેવો લાગતો હતો તે બધું સંગીતના એ અદ્ભૂત #મિયાથી 
માણુસમાં આવવા લાગ્યું, વ્યવહાર્તી આ કુટિલ દુનિયામાં રહતા હતાં ઝોને 
વિધે સ'પૃ્ મેદર્કારી એતી મેળે કેળવાઈ, પ્રયત્તથી પાશુ જે સિદ્ધ થઈન 
હતી તે ઉદાગ્તા શષજ થઈ, અતે ત્યાગ પણુ બળતરા ઉત્પત્ત ટરવાતૈ બદલે, 
શાતળ શાંતિ આપવા લાગ્યો, જવન દાર્ણુ સ'શ્રાસ મટી જઈ ઝોક મંગલ 
ઉતસવ અથવા નિર'તર સ'ગીત જેવું બતી ગયું. આ અદ્ભુત કીમિષો જેણે 
ક્ષો તેના ત્રકણુમાંથી મૃક્ત શી રીતે થઈ એ ? 


કેળછાડકેપર--૧ ૨૩૫ 


જે એ ચિત્રકાર હોય તો _વણું અને આકૃતિની અથવા કેવળ રેખાતી 
જમાવટ ટથી એ એવો તો ભાવ પેદા કરે છે કે નર્યા ગ'દવાડામાં રહેવું પડતું 
હોય તોયે એ ખધી'*હાડમારી ભૂલી જવાય છે અને ન્નણે દેવોની જ સૃણ્માં 
આપણે વિચરતા હોઈ એ એવું સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રતિભાશાળી ચિત્રકાર. 
અહ્મદેવવી આ દુનિયામાંથી ખતી શકે એટ્લું આછુ લઈતે તેતી ધરતી પર 
ત્તદ્ત સ્વતત્ર સૃજ્રિ ખડી કરે છે. જે આદશ હૃદયમાં સ્કૃુર્તા હતા પણુ 
જવતમાં ઉતારવા લગભગ અશકચ જેવા લાગતા હતા તે આ ચિત્રકારે સહજ 
કેરી બતાવ્યા. એને ગુરુસ્થાને ન રાખોએ તો નગુણા જ કહેવાઈએ ને ! 


નને એ મૂર્તિકાર્‌ હોય તો મીણુ, માટી, આ _પાષાણુ અથવા ધાતુતો 
એક લોચા લઈ એને ગવું તો રૂપ આપે છે કે જે સૌટવ અતે શાંતિ, 
શક્તિ અને સ્વાપણુ અસ“ખ્ય વાર્‌ મનમાં સ ભાગી જતાં હતાં તે 
“તણું આપણે માટે સ્થિર્‌ થઈ ગયાં છે. એવા હિતકર્તાને શું શું ન આપીએ ? 
જતક ૨ન્‍નતી પેઠે કહેવાનું સન થાય કે, “આ વિદેહ દેશનું રાજ્ય અપ'ભણુ 
કરું છું અતે ઉપરાંત સેવા માટે હું પોતે પણુ દાસ થઈને રહું છું.” 

અતે જે એ અસાધારણુ સ્થપતિ હોય તો એ એવું તો મ'દિર્‌ ખાંધી 
આપે છે અને એમાં એવો તો કળાવિધાનતો પરસ્પર્‌ સ'વ દી સંગમં ઉત્પન્ન 
ફરે છે કે જે ભાવ જીવતી વ્યક્તિને પણુ પ્રગટ કરતાં ન આવડ્યો તે આ 
ફેવળ પાષાણુતો સંચય સહેજે અસ'ખ્ય લોકોને; અતેક જમાનાઓને, એક 
રૂપે અતે ૭તાં અનેક રૂપે, બાધતો રહે છે. આ બધી શક્તિ જેઈ તે ચક્તિ 
થયેલું હૃદય બોલી ઊઠે છે : હે કળાધર્‌ ! માણુસને દેહ ધારણુ કરી અમારી 
વચ્ચે વિચર્તાર્‌ તું કોણુ છે? તું કઈ દુનિયાતો રહીશ છે ? અમારી વચ્ચે 
કમ આવ્યો છે? અમારી પાસે શાની શાની આશા રાખે છે? 

કોઈ અદ્ભુત પરીતી માફક અથવા દેવદૂતની માફક સામાન્ય જનોને 
એક દુનિયામાંથી ઊંચકી ખીજી દુનિયાસાં લઈ જનાર આ કળાધરતું દશન 
કેવું હશે ? જવન કૈવુ' હશે? એ શું બોલતો હશે? કઈ રીતે ચાલતો 
હશે? એનું સુખદુઃખ શામાં રહેલું હશે? એતી ગ્રૃત્તિના હેતુ ક્યા કયા હોઈ 
શકે? એને પર્મ સતોષ શામાં મળતો હશે? એવું કુતૂહલ, એવી નિજ્તાસા 
જન-હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય તો તેમાં નવાઈ શી? 

કળા દ્વારા પોતે ઉત્પન્ન કરેલી અપેક્ષાઓ સુધી પોતાના જવન દારા 
જે માણુસ ન પહોંચે તા એતું જવન એને માટે અને સમાજને માટે અ'તે 
શાપરૂપ નહી” તો ડલેશરૂપ તો ખતે જ છે. વાદળાં ન્નેઈ તે આન'દિત થઈ 
કળા કરતા સે[ર્‌ પર મોહિત થઈ ને આપણે એના આહારની તપાસ કરવા 
એસીએ તો ગ્લાનિ જ ઊપજે. સન્જતોના શીલ જેવા ધોળા ર'ગથી મ'ડિતિ 


૨૩૬ જવનનો આન'& 


બવે બગલો શાંત સરોવરને કાંડ શક પશે એકક્યાત , થઈતે ઊભો હેય 
ત્યારે તે કઈ વચ્તુવું તરિતત કર છે તેતી તપાસ કરીશ તે ન કઈ આન” 
મ્રાપ્ત થવાતો નથી. અ'તે વિધળણુ શત નિબું થ્‌ કરેજ કબા રાણીઓ 
થર અપેલી કળાનું વયન કરે છે, પળ છે તેણ સાવ પ્રાકૃત પ્રાણી, જેટલી 
કળા ધારણ કે વષન કરે છે તેટલી કઈ એમના જવનમાં ઊતરી નથી. 

જેમતી કૃતિથી મસતૃષ્યટદય ધન્ય ધન્ય થઈ «તમ છે તેમનું જવન 
તપાશતાં નિરાશા ઊપને એવી રિ શ્રતિ શું અપદ્ઠાય છે? જે કળાકૃતિશ 
અસય જવ્રતામાં થતત્ય રેડળુ' અતે શાનવી ભાવોને દિવ્ય બનાવ્યા તેતી 
બશર કળાકારના બોતાના ? જવન પ૨ કેસ ન થાય? 

કેમ ન થાય? વાલ્મીકિ કળાકાર હતો. એના જવનતી વિભૃતિ એતી 
કળાતી વિભૃતિં કરતાં જરાથે ઊતરતી ત હતી. વૈદાંત-સથાટ યાવ કળા- 
કા2 હતો. જયારે એતી વેદાતવાગી મોલે છે ત્યાર «ળે ભહાતદ કૃધવતો 
શ્રાલતો હોય એશ જ લાગે છે, કતી વામી જેમ નમ શાંભળીએ જ 
તેમ તેમ તૈતું શીત અળમગુતાં જ આપણા હદયમાં પેસી જય છે 
તાનશેનનો ગુ% હર્દાશ કળાકાર હતો, ગેન પ્રભૃત્ત માણસ ઉધર તો ર 
“ગલનાં પશ્ુપમી અતે નદીનાં તી ૫૨ પણુ થાલતું. મેરગાથા અતે 
થેરીગાથા શ્થ્રનાર બોદ્ધ કવિ અતે કવમિત્રીનુ' કવન શ્રેદ કે જવન શ્રેદ એ કે 
કઠી શકે ? નાનેથક્તી તોલે આવે એવા કવિએ બહુ જ થોડા શળે, પણ 
સત નાતેશ્રરે કતિ નાનેશ્રટતી #ાર્તિ હાઇ તાખી, તલસીદાશ, સરદાસ, કબાટ, 
ત્ાગરાજ કેટલાથે જવનકળાના કળાધરનાં નામે આધળે અહી' ટકી શકીએ, અને 
ખધા કળાકારો નિદૃત્તિમાી છવા જેઈએ એવો કઈ આપળેો આશ્રહ નથી. 
ગહષિ દવેન્્રનાથ ઠાકુર અથવા એમના શ્રિર'છવી વિશ્વકવિ રવીત્રતાથ જવાતો 
પળ આપણે દાખલો લઈ શકીએ, શ્ાત્રહ એ છે ડે કવિના કવન કરતાં તેતુ' 
ઇત્રન ઊતરતું ન છેય; કળાકાગ છત્રતકળામાં પામર જેવો ન દેખાવે જે એ. 
કળાકૃતિથી મ્રુગ્ધ ભતે ઉપકારળદ્ થયેલી દુતિયાં કળાકારના દોષ ભલે ન 
જીએ; પણુ એટલા ખાતર કળાકારોએ બાયરન, ગલી, ગટે અત એશ્કાડ 
વાઈલડતી પરપરા થલાવવી 7 જેઈ એમ તા કોઈ ન કહૈ, ઊલ” 
પોતાની કળાતે કૃતાર્થ કરવા ખાતર ધોતાતી અસાધારગુ તળળાઈ ઓ સાથે 
ઝૂઝનાર અતે પોતાના જવનમાં ક્ષણે હળ તવી કાંતિ કરતાર ટૉલ્ટોયતી 
પરપરા ચલાવવી ૫ તોથે એતે દુઃખ કરવાન કાર ત માતીએ. 

ઈિઝ પાતાના સોજયતો ઝરો ગમે તેતી માગ્કતે આપી શકે છેડ જમ 
પલા અમલત રાળતો કાગળ આળી આપતા? ટથાલ્ીં ગમે તે હોઈ શકે 
છે, પણુ શું દિવ્ય સદશ વઠત કરતારન માથે કશી ક ત જ હૈય ? 


કુછીપ્કા૨---૨ ૨૩૭ 


અખુદાતી વહી વહન કરનાર નખીએ પોતાનું જવન જેમ ભક્તિથી તરબોળ 
કરી મૂકચુ” હતું તેમ કળાકાર પણુ પોતાનુ' જીવન સતુષ્યહિતચિ'તક, સેવામય, 
ગ્રેરણાપ્રદ, નિર્મળ અને દીક્ષિત એવું કેમ ન કરી મૂકે ? 


એટલે જેનામાં કઈ પણુ કળાની શક્તિ છે, કળા તરક જેનું કઈ 
પણુ સ્વાભાવિક વલણ્‌ છે તેણું “ કેવળ કળાકાર? થઈને સતોષ ન માનતાં 
પોતાનુ જવન એ કળાના અવતારને ધારણુ કરી શકે એવું ઉદાર્‌, ઉદાત્ત 
અને ઉત્ત'ગ કરવું જ જેઈએ. સંસ્કૃતિના સવ પાસા સાથે એનો સમભાવ 
હોવો જેઈ એ. પુરાણુ અતે ઘતિહાસ ખ'તે સાથે એની ઊડી ઓળખાણ હૈ હેવી 
નનેઈ એ. સમાજશાસ્્રથી અને માનસશાસ્ત્રથી તે અપરિચિત તવો ન જ 
હોવો જેઈએ. આટલા ત્તાન સાથે આવતી જાર ગએ ખગલાની સાધુતા 
જેની ઉપર્ઉપર્ની ન હોય પણુ એનુ' આખુ' જીવન કારૃણ્યમય અને 
પરાક્સમય હોય તો જ એતી ડળાકૃતિ માથુ' ઊંચું કરીને ખોલી શકે, 
હાથ ઊ'ચા કરીને દુનિયાતે આમ-ત્રણુ દઈ શકે, અને અ'તે એ જ હાથે 
જવન-વીરેતે આશાર્વાદ પણુ આપી શકે. 
૧૯-૭-૩૧ 


પી ૮ 
કંળાકાર-૨ 


જે પશ્વિર્નિદ હરો એની કળામાં"૩'ઈક વિશેષ તત્ત્ત પ્રગટ થશે એમ 
કહેતા પહેલાં ઈશ્વિરનિષદ્ટાતું સ્વરૂપ આપણે ન્નણુવું જ્નેઈ એ. 

ઈશ્િર્નિદા એ ખાનદાનીતી પેઠે આખા જવનમાં એની મેળે વ્યાપેલી 
હોય છે, અને એની મેળે એની સુવાસ ફેલાય છે. જેમ ખાનદાતીતો આધાર 
ગરીબાઈ કે શ્રીમ'તાઈ પર નથી હોતો તેમ પશ્વિર્નિદાતો આધાર્‌ પ'ડિતાઈ ઉપર 
કે મૂઢતા ઉપર્‌ નથી હોતો, તકશુદ્દિ ઉપર કે વહેમો ઉપર્‌ નથી હોતો. પ્રેમ 
જેમ જીવનવ્યાપી છે, જ્ઞાન જેમ જવનવ્યાપી છે, સામથ્યતો આત્મવિશ્વાસ 
જેમ જવનવ્યાપી છે, ખાનદાનીની ખુમારી જેમ જીવતવ્યાપી છે તેમ ઈશ્વરનિદા 
પણુ જીવનવ્યાપી છે. “પશ્વિર્‌ અ'તર્યામી છે; એને જાણુવા એ આપણે 
પર્સ આદશ છે; એને જણુવા, આપણા જીવનમાં એને વ્યક્ત કરવો! એ 
જ આપણે પરમ આન'૬ છે,' એવી જેની વૃત્તિ ખંધાઈ ગઈ છે તેના 


૨૩૮ જીવનનો આત“ 


જવનમાં એક નતતી શાંતિ, સ્વસ્થતા અતે સ્વાભાવિકતા આવી નજય છે. એ 
ભૂખ્યા જેવો નથી લાગતો, એ ઊકળેલા જેવો નથી લાગતો, એતે અ'રનતો 
આન'દ મળી ચૂકયો છે; એના “વ્યવહારમાં પ્રાસાણિકપણું છે, ઉત્કટતા છે, 
સહનશીલતા ક એનામાં પ્રેમ ઊભરાય છે, શાંતિ ફ્રેલાય છે; ક્ષમા એતી 
મેળે હોય જ છે, એ બતાવવી કે કેળવવી નથી પડતી. 


એવો માણુસ ન્યારે કળાકાર થઈ ન્નય છે, એટલે કે એના ૬4નમાં 
રહેલી સર્વાચ્ચ કળા એ વણ, વાણી, પ્વનિ કે આકૃતિ દ્દારા વ્યક્ત કરવા 
મથે છે ત્યારે અ'દર્‌ રહેલી સુખ્ય વસ્તુએ એની કૃતિમાં આવ્યા વગર્‌ રહેતી 
જ નથી. 

ઘણાં વર્ષ પહેલાં એક ભક્ત સ્થપતિ જ્યો હતો. સોમ્ય હતો. આજના 
આદશ પ્રમાણે અભણુ હતો. એક મોટા મ'દિર્માં મહત્તતતા સુધારાવધારા 
કરવાના હતા. મ'દિર્તો માલિક અતે એના સલાહકાર એતે કહે, અસુક અમુક 
હમે નવી રચના થાય. પેલે! સ્થપતિ કહે, “ જેવી તમારી મરજી; તમે કહો 
તેમ કરી આપુ? પણુ મારા અ'તરાત્માતે એ રુચશે નહીં. તમે કહેશે એવા 

ફેરફારો કરીશું તો પછી 'એ મ'દિર જેવું નહીં લાગે. ધડીભર મેસીને ધ્યાન 

ડે ભજન કરવાનું ત્યાં મન નહી' થાય. આવા મ'દિરમાં તમે ન્યાતવરા કરશે, 
ઉત્સવો! કરશો, પણુ કેઈ ભક્ત આકર્ષાઈ ને ત્યાં નડી આવે.* એની વાત 
સાચી હતી. પત'ગિયાને ફૂલ આકષ" તેમ ભક્તોને જે ન આક્ષે તે મ'દિરિ 
નથી. 

આશ્રમમાં એક ભાઈ સતાર સરસ વગાડતા હતા, શીખવતા પણુ હતા. 
ઈશિરનિદ બહ્યચારી તરીકે એમની ખ્યાતિ છે. એક દિવસ એક બે કલાક 
એમણે સતારતો આનદ આપ્યો. પણુ વશ્રમાં એક ગત છાકટી જેવી લાગી. 
સાંભળતાંતી સાથે અસ્નુક બાળકે ખુશમિન્નજમાં આવ્યાં. વગાડનારને ન્યારે 
પૃછ્વામાં આવ્યું કે આવી ગત તમારી પાસે કયાંથી ? તમતે શું એ સારી 
લાગે છે? ત્યારે તેમણું તરત કખૂલ કર્યું” કે, “એ નવી જેવી લાગી એટલા 
મારે લઈ લીધી, પણુ એ સારી નથી.? એ એક લાવણીના રાગતી ગૅત દતી. 
ગમે લાવણી અને એના ર્‌ાગતી મને ખખર સરખી પણુ ન હતી છતાં સને એ 
ગત છાકટી જેવી તો લાગી જ. 

કેટલાક નટો ઉચ્ચ નાટચકળાના પાઠો લઈ અપ્રતિમ અભિનયકળા 
ખતાવે છે. પણુ જો જીવન ઉદાત્ત ન હોય તો એ ઉચ્ચ કળામાં પણુ કોઈક 
વખતે, નળ્યેઅજણ્યે એવું તો હીત તત્તત આવી જય છે કે આખુ કૃત્રિમ 

છે, અ'તઃસ્કૃત નથી, પચાવેલુયે નથી. એમ સિદ્ધ થાય છે.. 7 


કુધીપ્કાર--૨ ૨૩૯ 


એકાદ માણુસ હોશિયાર ચિત્રકાર હોય, કોઈને ન આવડે એવી 
અદ્ભુતતાથી ચિત્રો દોરી શકતો હોય, પૂર્વાચાર્થોએ નજી ફરેલા સુરુચિના 
સવ* નિયમોનું યથાર્થ પાલન કરી અભિન્નત કળાની છાપ પાડતો હેય તોયે 
જે ક્ષણુ પોતાનું કાંઈ પણુ તે ઉમેરવા ગયે!' તે ક્ષણે તે પકડાયો! જ છે. પણ્‌ 
જેનું જવન ખાનદાનીભરયું” છે, જેના મનમાં ઇશ્ચિર્નિદાની શાંતિ છે, ઉચ્ચ- 
ભાવથી જેને સુખદુઃખ સહન કરતાં આવડે છે, કેઈ પણુ પરિસ્થિતિ તળે 
જેના પગ અસ્થિર નથી થતા તે પ્રયત્નપૂર્વક ચિત્રો ચીતરે અથવા અસાવધાન 
સ્થિતિમાં પણુ કાંઈક આલેખે તોયે એમાં એ માણુસનો સ્વભાવ, એતું જવન, 
એને! સહુજાન'દ વ્યક્ત થયા વિના રહે જ નહી. સ સ્કારી માણુસના પ્રસંગમાં 
જે વિશ્વાસથી આપણે વતી શકીએ તે જ વિશ્વાસથી એવા મિત્રકારની કૃતિઓને 
આપણે સ્વીકાર કરી શકીએ છીએ. ચિત્રકળાના નિયમો એ ન્નણુતો હોય કે 
ન હોય, એતી શક્તિ સામાન્ય હોય કે અસામાન્ય હોય, એમાંથી ખેસ ર્‌ં 
કશું નીકળે જ નહી. 

ઈશ્વિર્નિષા એ એક ન્નતતી પ્રસન્નતા છે, એક ન્નતની શાંતિ છે, એક 
નતતનું ભર્યાભાદર્યાપણું છે. દુનિયાની બધી વસ્તુઓ અને, ખધા પ્રસગોમાંનો 
મેલ કાદી નાખી એ બધાસાં મેળ ખેસાડવાની જે શક્તિ તે જ ઈશ્ચિર્નિષ્ઠાની 
કળા છે, તે જ ૧શ્ચિરનિષ્ટ કળા છે. જીવનકળાનુ' એ પ્રતિબિ'મ હોઈ, નવા 
નવા સર્જનનું એ કળામય પ્રતીક હોઈ પરમ સ'ગલ અતે ચિર'તન નીવડે 
છે. તારાતો પ્રકાશ અને તારાઓનું આમ-ત્રણુ ચિર-તન હોવા છતાં એ જેવાં 
નિત્યનૃતન અતે આહલાદક હોય છે, તેવી જ એ જીવત કળાધરની જીવતી 
કળારૃતિ પણુ સન્‍્ત-સદ્દશ હોય છે. 

૧૬-૮-૩૧ 


, ૯ 
સુંદર ચિત્ર 


સુ'દર્‌ ચહેરાની એવી વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે ડે, હુસતી વખતે 
જે ચહેરો! વધારે સારે લાગે તે સુદર. કેટલાક ચહેરા પ્રથમ દશે તદન 
સામાન્ય જેવા લાગે છે, પણુ પ્રસન્નતાતું થોડ્ટ'ક સ્મિત ઝળકતાં જ જ્ેનારને 
વશ કરી લે છે. આવા ચહેરા એક વાર્‌ જેવામાં આવે એટલે કાયમના યાદ 
ર્‌હી જય છે. 

સુ'દર્‌ ચિત્રનું પણુ કઈક આના જેવું જ છે. જે ચિત્ર જતાં મન 
પ્રસન્ન થાય છે, જે ચિત્ર એક વાર્‌ જયા પછી ફરી ફરી જેવાતુ 
મન થાય છે, અથવા જે ચિત્ર એક વાર નજ્નેવાની સાથે જ ખૂખ ગમી જાય 
છે --મનમાં ઠસી જય છે, તે ચિત્ર સુ'દર્‌ છે એમ ન્નણવું. કાશ્મીરનો 
મહાકવિ ક્લેમેનદ્ર કહે છે, “ગૌવત્ય ₹્વસિસર્મ સ્થિર વતવ્યસ્થ જક્ષળમ્‌ | ' 
(રસથી તરખોળ કાવ્યની ખરી અતે કાયમતી ખૃખી તેના ઔચિત્યમાં હોય 
છે). આ જ કસોટી સુદર ચિત્રને પણુ લાગુ કરી શકાય, રસ અતે ઓચિત્ય 
એ ખે ગુણોને લીધે જ ચિત્ર સુદર ખતે છે. 

યરેડાની જેલમાં હતો ત્યારે એક અ'ગ્રેજ સાપ્તાહિકમાં એક ૬૭ સ્ત્રીતુ 
ચિત્ર મારા નનેવામાં આવ્યું હતું. ડોસી એટલી ખધી સુકાઈ ગઈ હતી કે 
જ્નણે, ખારેક, પણુ તેતી આંખમાં અતુભવની ગંભીરતા અતે સ્થિર થયેલા 
સૈતન્યતી ચમક હતી; અને તેન્‌ા સોઢા પરતી કરચલીઓ જણે પચાસ 
પોણુાસો વરસતો ઇતિહાસ ગએકેએક વિગત સાથે કહેતી હેય એવી લાગતી 
હતી. આ મતિમ'દ વાધકચતે જેઈ તે ચિત્ત અતિ નમત્ર બન્યું. ખાઈ કોઈ 
“કાતવડી' કે 'ખાર્વાની જાતની હતી. કેળવણી કે સંસ્કાર તો તેતે કયાંથી 
મળ્યા હોય? જીવાનીએ જે કુઈ લાવણ્ય તેતે આપ્યું હશે તેમ જ ધડપણે 
જે કઈ અતુભવ-સમૃદ્ધિ તેનામાં આણી હરો, તે જ તેતી મૂડી હતી. 

ચિત્ર જયા પછી મારાથી રહેવાયું નહી. સેં મારા મિત્ર 
શ્રી ર્વિશ'કર રાવળને કાગળ લખ્યો અને “ આ ચિત્ર તરફ તમારું ધ્યાન ગયું 
છે કૈ?' એમ પુછાવ્યું. તેમણું વળતો જવાખ આપ્યો કે, “હા, અખિલ 
જગતિક હરીકાઈમાં આ ચિત્રને “નામ મળેલું છે.' અતેક જીવાનાને ચિત્ર- 
કળાની દીક્ષા આપનાર ચિત્રગુરતે આ ચિત્ર ગમ્યું એટલું જ નહી, પણુ 

૨૪૦ 


સુંદર ચિત્ર _ ૨૪૧ 


દુનિયાના ચિત્રરસિકાને પણુ આ ચિત્ર સર્વોત્તમ લાગ્યું, એ જાણીને મારો * 
આનદ ખેવડા થચે1. 


જે ચિત્ર જેઈતે આપણે્‌દ આન'દ ખીન્નને આપવાતું મન થાય, 
ઔન્નનતો અભિપ્રાય ન્નણી લેવાની ઇચ્છા થાય, અને એવો કેઈ માણુસ ન 
મળે તો ચિત્તમાં ચટપટી થાય, તે ચિત્ર સુંદર છે, એમ ન્નણુવું. 


વડોદરામાં એક મિત્રને ત્યાં એક નાનકડું સાદુ' ચિત્ર છે. પેન્સિલથી 
જુ કોલસાના કકેડાથી દોરેલું એક ભિખારીની છોકરીનું તે ચિત્ર છે. આંખો 
સાવ ભાવનાશત્ય, ક'ઈકે ગભરાયેલી; તમે ઊભી નહીં રહેવા દો, હાંકી 
કાઢશો, એવી ભીતિ એ આંખોમાં કાયમનું ધર્‌ કરી ખેઠેલી છે; મડ થોડુ 
ઉઘાડું છે, ન્નણે જવતા રહેવાની ધૂણતા કરી તે મોટે સારી માગતું હોય ને ! 
અતે વાળ ન્નણુ વરસાદના સપાટાથી વેરણછેર્ણુ થયેલા ખેતર્માંના ધાસ 
જેવા | એ ચિત્ર નહીં પણુ ગરીખાઈ, દીનતા અને નિરાશા માનવન્નતિનાં 
અન્યાય અને કહે[ર્તાની દુનિયા આગળ ન્નહેરાત કરવા માટે, મૂર્ત સ્વરૂપ 
લઈને ઊભી હોય એમ જ લાગતું હતું. મેં જે થોડાં છવ'ત ચિત્રો ન્નેયાં 
છે તેમાંનું” આ એક હતું. એ ચિત્રતી નીચે કોઈ જમન કવિતાતી ખે પ'ક્તિઓ 
લખેલી છે. તેનો અર્થ સારાથી સમન્નયો નહી. પણુ આવા ખોલતા ચિત્રની 
નીચે ભાષાનાં વચતો લખવાં એ ચિત્રકાર અતે પ્રેક્ષક ખન્નેતું અપમાન 
કરવા જેવું છે, એમ સતને લાગ્યું. મરેલાને જવ'ત કરવાની અને આખી 
દુનિયાને અસ્વસ્થ કરી મૂકનારી નિરાશાની શક્તિ એ ચિત્રમાં પ્રતીત થતી 
હતી. કોઈ એક જ સુદર ચિત્ર બતાવો એમ નને કોઈ મને કહે તો, એ 
ચિત્રતે હું આગળ ધરું. સુદર ચિત્ર સૌ'ર્યનું જ ચિત્ર હોવું જનેઈ એ એવું 
કંઈ નથી. એસિડ જેમ જ્યાં પડે ત્યાં દઝાડીને ચામડી ખોતરવા માંડે છે, 
તે જ પ્રમાણે જે ચિત્ર હેદયની ભાવનાઓસે ઉત્તેજિત કરીને હદયને કોતરવા 
માંડે છે તે ચિત્ર સુદર છે, એમ ન્નણુનું. 

સપ્ટેસ્ખર, ૧૯૮૫ 


1 


3-૧૬ 


૧૦ 
ચિત્રગુર 


ચિત્રકળા એ કેવળ હાથનો વિષય નથી. હાથ ખર્‌ાખર કેળવાય, સાથે 
નજર કેળવાય અને સો'દય'તું હદય સમજવા જેટલી રસિકતા તેમ જ કલ્પતા- 
શક્તિ પણુ કેળવાય ત્યારે ચિત્રકળાની તૈયારી થઈ ગણાય. 

કેટલાક ચિત્રકારો પોતે સરસ ચિત્રો ચીતરી શકૅ છે, ઉપર વણુવેલી 
ત્રણુ ખાબતોસાં એમની અસુક પ્રગતિ થયેલી હોય છે; પણુ એતું પૃથક્કરણ 
મન સાથે કરેલું ન હોવાથી વિદ્યાથીઓતું ધ્યાન તેઓ દોરી શકતા નથી; 
ભણુતર્તો ક્રમ પણુ નક્કી નથી કરી શકતા. 

કલ્પનાશક્તિ મારી ન ન્નય એટલી સાવચેતી રાખી, હાથ ઉપર્‌ ખર્‌ા- 
ખર્‌ કાબૂ આવે એતી ખાળકોતે પ્રથમ કેળવણી આપવી ન્નેઈ એ. ધારી લીટી 
દારી શકે, લીટીમાં સ્થિરતા અને હળવાપણું ખ'તે આવી ન્નય એટલી તૈયારી 
મ્રથમ જેઈએ. એને માટે સારાં ચિત્રોની કેવળ નકલ કરવાતું કમસર આપવું. 
એમાં નકલ કેવળ લીટીઓની કરવાની છે, ચિત્રની ઢખતી નહીં એ વિઘાર્થીઓને 
સપણ સમજવવું જ્નેઈ એ. આ નકલતે ઉદ્દેશ મૂળ ચિત્રકારતી રૈલીતું અનુકરણુ 
કર્વાતો ન હોય; માત્ર લીટીની શક્તિ તે રહસ્ય પધ્યાનમાં આવે એટલું જ 
જરૂરી છે. 

નજરતી કૈળવણી અતે કલ્પનાની કેળવણી સાથે સાથે ચાલી શકે છે. 
લાકડાની કે પથર્‌ાની મૂર્તિ" તૈયાર કરનાર જેમ નનણે છે કે લાકડા ને પથરા 
દ્રારા અસુક આકૃતિ જ વ્યક્ત કરી શકાય અતે અસુક ન કરી શકાય, તેસ 
સો'દયતો અમુક અશ રેખાબદ્ધ કે વર્ણુઅદ્દ કરી શકાય અને અમુક અશ 
વણુ* કે રખાતો વિષષ ન જ થઈ શકે એતો વિવેક મિત્રકાર્‌ પાસે હોવો 
નઈ એ. પોતાના સાધનતી શક્તિ અતે એવી સર્યાદાતું ભાન કળાકાર પાસે 
હોવું જઈ એ. એ મર્યાદાનું ક્ષેત્ર ઘટાડતા જવું અતે શક્તિનું ક્ષેત્ર અકલ્પિત 
રીતે વધારતા જવું એમાં જ કળાકારનાં સામથ્ય અને વૈભવ રહેલાં છે. 

કુદરતનાં દશ્યો!માં ઝાડપાન, પશુપક્ષી, આકાશ, વાદળાં, પાણી, મોજા, 
જમીન, પહાડ, ખેતરો ઇત્યાદિ બાખતામાં સૌદર્ય ક્યાં કયાં રહેલું છે એ 
તરક વિદ્યાથી'ઓતું ધ્યાન ખે'ચવુ જ્નેઈ એ. પશુપક્ષી, માછલાં, અને કીડા જેવાં 
જનાવરોના આકારમાં તેમ જ તેમના સ્વભાવમાં અતે એમની ટેવામાં કઈ 

ર૪૨ 


ચિત્રઝર ૨૪૨ 


જઈ ખૂખી રહેલી છે અને ગમાંથી સૌંદર્યની નિષ્પત્તિ કેમ થાય છે એ પણ્‌ 
વિદ્યાર્થીઓને ખતાવવું જેઈ એ. 
માણુસ કુદર્તતે જાણે છે એના કરતાં પોતાને વધારે ન્નણુ છૈ -- અથવા 
જાણુવા જેઈ એ. તેથી મનુષ્યગત સૌ'દય, એના ભાવોમાં રહેલું સો'દય', 
માણુસ માણુસના વ્યવહારમાં ઊતરતું કે એમાંથી .તીતરતુ સૌ'દર્ય એ કળા- 
કારનો પ્રધાન વિષષ છે. જડ ચેતન ખાલ્મ જગતથી માણુસ વિખૂટો 
નથી. એમની સાથેનો માણુસનો સબ'ધ અતે કુદરત આદ્તી માણુસ ઉપર 
થતી અસર એ પણુ કળાનો મુખ્ય વિષય છે. એ ખધી વસ્તુ તરફ વિદ્યાર્થીનું 
પ્યાન ખે'ચવુ' જેઈ એ. 
અહી સો'દય એટલે આપણુતે ગમે એટલો જ ભાગ નથી લેવાને. 
જેની આપણા પર્‌ ઊડી અસર્‌ થાય છે, જે અસર્‌ સરવાળે શુભ છે, જેને 
લીધે હદય જ્નમ્રત, દ્રવિત અને ઉન્નત ચાય છે ને જીવન સમૃદ્ધ તથા કૃતાર્થ 
થાય છે તે અસરતે જ આપણે રસ કહીએ છીએ. રસતુ ખાલ સ્વરૂપ તે જ 
સૌ'દય*. 
વિદ્યાથી'તે ભણાવવાની શરૂઆતમાં એને સો'દર્યમીમાંસા નહીં આપી શકાય. 
કેવળ પ્રસંગો કે વસ્તુઓ તરફ પ્યાન ખે'ચીને એમાં આ સુદર છે, આ સુદર 
નથી ગએવુ અનેકાનેક રીતે ખતાવતા જવુ' ને આ વસ્તુમાં આટલી ખામી છે, 
આટલું કરવાથી એ ખામી દૂર્‌ થઈ શકે વગેરે અભિપ્રાચા પણુ આપતા જવુ. 
ખાનદાની કે બ્રૈેમ ખતાવવાના પ્રસંગો જેમ સુર્ખ્ખીએ ખતાવતા ન્નય છે 
અતે એમ કરતાં કરતાં બાળકનદ હૃદયમાં વિવેકતો ગજ ઘડાઈ ન્નય છે તેમ 
જ કળાતુ' પણુ થવુ" જેઈ એ. જેએઓ સૌ'દર્યમીમાંસાની તાત્તિક ચર્ચાથી 
“ત્રારભ કરે છે તેઆ ઘણી વાર્‌ વેદિયા ખતી જવાનો સભવ રહે છે. 
સો'દયદશન એ સ્વયંભૂ થવુ" જેઈ એ, સ્વાભાવિક થવુ” ન્નેઈએ, સહજ થવુ” 
જેઈ એ. ત્યાર પછી જ એવી મીમાંસા કરાય. આ કારણુ જ કળાકાર અને 
એના શિષ્યા વચ્ચે ગુરુશિષ્મભાવ-ખ'ધાઈ ન્નય છે. સો'દય અથવા કળા એ એક 
જવનદર્શન છે. એ જવનવ્યાપી હોવાથી જ એતુ' આટલુ ખધું મહત્ત્ત અને 
ગૌર્‌વ છે. ટ 
ચિત્રકળા એ સામાન્ત્ક વારસો પણુ છે. મોટે ભાગે એ સામાજિક 
વારસો! જ છે. ચિત્રકળા તે સાહિત્ય પરસ્પર સ્વત'ત્ર છે; છતાં પર્સપર્‌ 
પોષક છે; તેથી સાહિત્ય દ્દારા ચિત્રશક્તિ ખૂખ કેળવાય છે, એ જણી 
સાહિત્યના ઉત્કૃણ્ુ નમૂતાએતે। અભ્યાસ ઉત્ટછ ચિત્રોના અભ્યાસ જેટલે જ 
થવો જેઈ એ. 


૨૪૪ જવતનેો આત'& _ 


- .-- ણુ સુખ્ય અથવા સાચી વાત તો એ છે કે છવનનો જ ઊડો અભ્યાસ 
નેઈએ છે. એ તો જવનના અતે કુદરતના ભવ્ય, ઉદાત્ત, લલિત તેમ જ 
કેરુણુ પ્રસંગોના નિરીક્ષણુથી, એતી સાથે તન્મય થવાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. 

જવનના અભ્યાસમાંથી, જવન જવવાથી, સામથ્ય, અતે સ'સ્કાર્તા 
કેળવાવાં ન્નેઈએ. એ જ્યાં ન કેળવાતાં હોય ત્યાં પાયામાં કે મૂળમાં જ 
ભારે ખામી રહેલી છે; કોઈ મહાન પાપ, ભીષણુ અનિષ્ઠ કયાંક છુપાયેલું છે 
એએ નિશ્ચિત નજાણુવુ. 

એટલા ખાતર જ ધમકારની જેમ કળાકાર્તું' જવન પણુ નિમંળ, 
સમભાવી અને શક્તિશાળી હોવુ” જેઈ એ. 


૧૯૩૨ 


ને 


જાપાનની કળા 


“કળાના ખે ભાગ હોય છે : પીંછી અતે ભાવના. હાથ બરાખર્‌ કેળવાય, 
ધાર્યા પ્રમાણે લીટીઓ દોરાય, રગતી સેળવણી કરતાં આવડે અને પ્રમાણુ 
સચવાય એટલે પી'છી સિદ્ધ થઈ. એ કામ મહેનતનુ' છે,, આદત અતે કસરતતુ' 
છે. પણુ અત્યાવશ્યક હોવા છતાં કળાનો એ સુખ્ય ભાગ ન ગણાય. કળાની 
ખૂખી એતી ભાવનામાં રહેલી છેં; ભાવના એ જ કળાતો સુખ્ય ભાગ ગણાય. 

જાપાની ચિત્રકળાતી પીંછીમાં અસાધારણુ સૌઇવ અને આત્મવિશ્વાસ , 
હોય છે. સફાઈ અતે લાઘવ તો એટલાં, કે ન્નણે પ્રયત્ન જ કરવો! પડયો નથી. 

પણુ ન્નપાની કળાની કલ્પનામાં પર્લોકતું દશન ન થાય. દુનિયામાં 
ચાર્‌ દિવસ રહેવુ છે ત્યારે સૂતકીતી પેઠે દુર્ઝુખ શા માટે રહીએ ? કુદરતમાં 
મૂલ, પાંદડાં, ઘેટાં, બકરાં, પશુ, પક્ષી, પાણીના ધોધ, આકાશનાં વાદળાં, - * 
ખધાંને જીઓ. તે હસતાં આવે છે તે હસતાં ન્નય છે. ત્યારે માનવીને જ શા 
મારે આવવુ, જવવુ' અને જવુ' આટલું અધરું કે આકરું લાગે છે ? આવતી 
કાલ ઊગશે ત્યારે વિદાયના શખ્દ્ો પણુ સઝશે. આજ્તો દિવસ પૃરે! કર્યા 
વગર્‌ આવતી કાલતો દ્વિસ ઊગવાનો જ નથી. ત્યારે આજતો દ્વિસ પૂરા 
જિગરથી જવી લે ને? 

જાપાની છવન-ર્હસ્ય આમ ખોલે છે અને ચિત્રો દારા એ જ વ્યક્ત કરે છે. 


૧૨ 
ગગનેન્દ્રનાથ ઠાકુરનાં ખે ચિત્રો 


- ખગાળી રૈલીના ચિત્રકારોમાં શ્રી ગગતેન્દ્રનાથ દાકુરનું વ્યક્તિત્વ કાંધકિ 
વિશેષ પ્રકારે તરી આવે છે. સોક્રેટીસ વિષે કહેવાય છે કે ગગતવિહારી 


ક્રિલસૂફીને એણું ધરતી પર. વિચરતી કરી. અગાળી શૈલીનાં હાડમાંસ વગર. નાં 
ચિત્રોમાં ગગતેન્દ્રનાથે માનુષપતા આણેલી દેખાય છે. 


અદી પ્રકાશ “ €્ઝાંમ્ઠ 11811? કરીતે એમનું એક ચિત્ર છે. 
મતે એ ચિત્ર એક અપૂવ ક્તેત્રધી આગાહી જેવુ લાગ્યું છે. કલાકો સુધી જનેયા 
કરુ' તાથે એમાં નવુ” નવુ' મળે છે આવા ચિત્રમાં રહેલું છૂપું કાવ્ય દુનિયા 
આગળ ર્જનૂ કરવા જેવુ' હોય છે એમ એતે સૂઝ્યું, એ જ એની 
પ્રતિભાની ધુશ્તા સૂચવે છે. ગિરનાર જતાં અર્ધ રસ્તે ઉપરકોટ કરીને 
જેનાતું એક સ્થાન છે. ત્યાં કેટલાંક ભૉંયરાં મે જયાં છે. ખંભાતમાં પણુ 
અમુક જાતનાં ભોંયરા ન્નેચેલાં. ગુજરાત બહાર ગજેયેલાં ભોંયરાની વાત 
નથી કરતો. એ ભૉંયરાં જેઈતે જે ભાવ સનસાં પેદા થયેલા તેતું 
સ્મર્‌્ણુ આ ચિત્રૅ કરાવ્યું. 


ચિત્રના રૂપમાં જેટલી પખૂખી છે તેટલી જ એના નામમાં પણુ છે. 
પ્રકાશ એ વસ્તુ જ નિત્યસ્વતત્ર છે. એને કેઈઈ ખ'દીવાન ન કરી શકે. કયાંય 
ખલન જેવું જણાય તો ખાપુજી જેમ રાષ્ટ્રીય મહાસભામાંથી આખાદ ખસી 
ગયા તેમ પ્રકાશ અનાયાસે પોતાતા રશ્મિઓને સમેટી લે છે. પણુ આ 
ચિત્રમાં તો પ્રકાશ જરૂર બ'દીવાન થયો લાગે છે. €&01100 150% 
એ શખ્દા વાંચતાંવેત મતે ખાયર્નતી નીચલી લીટીઓ યાદ આવી : 


110૪૯ ત્વ1૦૯ ૩૦૪૯1 11615 06 0૦1110 2000પ411ત, 
10 ઊઊ1101'ડ તંપળ8€૦13 તં૯૦10 "થત બં, 
1161૦ 81૦ $€1૯0 ૦૦101015, 102553 થત 5₹2)/ 
તળ પ1] ત્ર તણ 1100011501'ત 12); 

& $પ100૯0810 ૫10 ઊલ 1051 11 ૫1; 

&ત ઉ110૦૫છં (1૯ ૯૪૦11૦૯ દરત 110 ૦૦) 

0 તાલ પા1ત- જતા 15 શિલા તત્વ 100, 
૫:૯૯ણા૧ટટઠ ૦'૯ પ1 1001 3૦ તૈત॥1110 

4.1૮૯ ૧ 10 135115 11061૯01 121112. * 


૨૪૫ 


૨૪૩ જવતને., આત 


હવે આ ચિત્ર જરા તપાસીએ. એતી , આડીઅવળી દીવાલો, અતેક 
દિશાએ દોડતાં પગથિયાંએ અને પ્રકાશના થતા જતન્નતના ખૂણાએ, મોગલ 
સામ્રાજ્યની અથવા પેશ્વાઓના દરખાર્તી ખટપટ જેવા લાગે છે. આટલી 
વિવિધતા હોવા છતાં એ ચિત્રમાં એક જતતું કાર્કશ્ય (રિંઠાંતાઇ ) છે. 
એટલે દુનિયા ઉંપર્‌ ચિડાઈ સન્યસ્ત થયેલા કોઈ ટાયમેનતે આ સ્થાન શોભે. 
જિ'દગીતુ' શું કરવું એ નહી' સમજવાથી નિદગીનો જ ત્યાગ કરી ખેઠેલા 
કોઈ જીવન-્રોહીતે આ કારાગ્રહ આન'દ-ધામ જેવુ લાગે, અથવા કોઈ સહા 
ભયથી ભયભીત થયેલા જવનલોભીને આ સ્થાન આશ્રય જેવુ" જરૂર લાગે. 
એકામ્રતાથી કેઈ દીર્ધકાલિક કાર્ય કરવા માગનારને તેમ જ દુનિયાના વિજ્ષેપથી 
અકળાઈ ગયેલાને પણુ આવા સ્થાનમાં રહેવુ ગમે. 

ખીજ એક ક્ષણે આ ચિત્ર જતાં મતે એમ થયું કે કોઈ અ'દરથી 
સડેલા અતે ખહાર્થી અત્ય'ત સ'સ્કારિકતા અતે ટોપટીપ ખતાવનાર સમાજ- 
તુ' જ આ એક ચિત્ર છે. કૈટલુ' દુદૈવ કે જેમને જવનતુ રહસ્ય જડયુ” 
છે તેઓ ખહારતી સુદ્રડતા વિષે આજ સુધી બેદરકાર રહ્યા છે. અતે જેઓ 
અનાચારમાં રીઢા થયા છે તેઓ બહારની સસ્કારિતા, ભાષાની સક્ાઈ અને 
વર્તનના ઔચિત્ય પાછળ પોતાનાં કૃષ્ણુ કૃત્યો અતે હીન જવન ઢાંકતા આવ્યા 
છે! આ બતે છેડાતે જુદી જીદી રીતે આ સ્થાન પસ'દ પડે એવુ' દેખાય છે. 

આ ચિત્ર જેટલુ ખતાવે છે એના કરતાં વધારે સૂચન કરે છે. ડાબી 
આજીએ પગથિયાં જરાક ચડે છે, અને આગળ જઈ દિશા ફેરવી ખાજીના 
લોઢાના કઠેંડા સાથે ક્યાંક ઉપર્‌ લઈ ન્નય છે. ન્યારે છેક જમણી ખાજીએ, 
કમાનતી પેલી પાર, એકદમ ફચાંકથી ઉપરથી નીચે પ્રકાશ *પડેલો દેખાય 
છે. એતી પાછળ પાછળ જવાનુ મન થાય. ચિત્રતી તળેટીમાં જે પગથિયાં 
રૃખાય છે તે ઉપરથી આપણુને થાય છે કે કાણુ જણે આ ભૉંયરુ' હજ્યે 
કેટલું નીચે હશે ! ન્ત્યાં પ્રકાશ પણુ જવાની હિં'સત નથી કરતો ત્યાં જતાં 
કલ્પનાતે પણુ બીક લાગે એ સ્વાભાવિક છે. 

ચિત્રતી વચ્ચોવચ દીવાલને! કાળા પટ્ટો ચિત્રતી એકરૂપતા ન્ાળવવા 
૭તાં ચિત્રને વિભક્ત કરે છે. ઘણાં ચિત્રોમાં પ્યાનનુ' એકાત્ર બિદુ એ 
આવશ્યક વસ્તુ હોય છે. અહી જેવુ' કે અહી ન્નેવુ' કે અહી જેવુ ' એવી 
આ ચિત્રમાં થતી મૂ'ઝવણુ એ જ તેના વાતાવરણુતી ખૂખી છે. આટલાં 
ખધાં બારણાંઓ, આટલા ગાખલાઓ, ઓટલાઓ અતે કમાનો જેણે 
સર્જ્યા" તે માણુસતુ' મન કેટલું છ્િત્નભિન્ન, અસ્વસ્થ અતે ગ્રપચી હોવુ” 
જેઈએ ! આવે ઠેકાણે પણુ પ્રકાશ અલિપ્તભાવે અ'દર આવી પોતાતુ કાય 


દદર 
ફા, 


ગગનેન્દ્રનાથ હાઝુરતાં બે ચિર ૨૪૭ 


કચેર ન્નય છે. પ્રકાશ પોતે પીડા સહન કરી સેવાધર્મ બજાવી રહ્યો છે; 
એ જેઈ ઈશ્વરના આપભેગતુ સ્મરણુ થાય છે. માનવની કુટિલતા અને 
પશ્વિરતી ધીર્‌જવાળી કારુણિકતા બ'નેની જાણુ અહી' હરીફાઈ ચાલે છે. 

આ મૂકચિત્ર દ્રારા ગગનેન્દ્રનાથે કેટલી વિવિધ વાતો કરી છે ! 

ખીજાં ચિત્ર તે ઉદ્યસાગર પર્‌ દિ ફે'કતી પદ્િતીતુ' છે. આ ચિત્ર પણુ 
ગગતેન્દ્રનાથની સસ્થ ગૃતિ છે. ભવ્યતા એ આ ચિત્રતો સુખ્ય સર્‌ છે. સૂચકેતા 
એ એતે પ્રાણુ છે.. પહાડ જેવી દીવાલતી એક બારીમાંથી કેવડો મોટો આકાશખડ 
એમાં ખતાવ્યા છે ! સાન્તમાંથી અનન્ત તો આમ જ ખતાવાય. ઉદયસાગરને 
સે।ટો પહોળા ભાગ ખતાવી એની ફક્ત વિશાળતા નથી સચવી, પણુ એને અત્યલ્પ 
ભાગ અને દૂરનું ક્ષિતિજ બતાવી સ્રચનની પરાકાષ્ઠા કરી છે, આટલો મોટો 
પ્રકાશ પણુ તે અ'દર્‌ આવતાં ડરે છે. “બ'ધન કોને ગમે ?' એમ જ જણે કહેતો 
હોય એવી રીતે અ'દરના પગથિયા ઉપરનો પ્રકાશ બતાવેલો છે. બહાર ખધે 
પ્રકાશ અને અ'દર સાવ અ'ાર્‌ુ'. આ ખેતી સ'યોગભૂસિ ઉપર પજ્ચિની ઊભી છે. 
ચિત્રમાં પશ્ચિની કાદી છે નાની પણુ એ કદાવર હોયઃ એમ, દેખાડયુ' છે. સીધા 
કાળા વાળ અને ધોળી સાડી એ સૌ'દય સાથે પાવિત્ર્ય સૂચવે છે. પશ્િનીને 
રૂપાળી બનાવવાતો અહી જરાયે પ્રયત્ન નથી કર્ચ. પશ્ચિની એટલે સૌ'દરયની 
મૂરતિ, એની સુંદરતા પ્રગટ કરવાને વળી પ્રયત્ન કેવા ? પણુ આ ચિત્રની ખૂખી 
તો એના પ્રકાશ ને અ'ધારાનાં પ્રસાણુ અને રચનામાં છે. ચિત્રમાં મહત્ત્વ 
પજ્ચિનીને નથી એમ તથી; પણુ ૬ણિ ચિત્રમાં ખધે ફરીને પશ્ચિની ઉપર્‌ ઠરતી 
નથી પરતુ એના માથા ઉપર જે વિશાળ, નિરાકાર આકાશ ફેલાયેલું છે તે 
જ આપણું પ્યાન ખે'ચેૅ છે. સતી ગમે તેટલી રૂપવ'તી હોય તોયે દણ્ઠિ એ 
રૂપ ઉપર્‌ ઠરી જવાની હિમત કરત્તી નથી. માણૂસ સતીને જીએ કે તરત જ 
એને થાય છે કે આટલા પાવિત્ર્ય ઉપર્‌ ઠરી જવાની ૬ૃષ્ટિતી લાયકાત જ નથી. 
અને દષ્ટિ ત્યાંથી ઝટ ખસી ન્ય છે. એ જ ભાવ આ ગિત્રમાં છે. 

આ વિશાળ ખારીની ખાજીઓ સરખી નથી. એક સીધી છે, તો બીજી 
વાંકી છે. ખધી બાજુની સમાનતા અને વ્યવસ્થિત રચના એ અલ્પમાં જ્ર્રનુ” 
ભલે હોય, વિશાળને એવી સર્યાદાની જરૂર્‌ નથી. વિશાળ એ પોતાની વિશાળતાથી 
જ સ્વય સિદ્ધ છે. સુંદર છે. એનુ અસ્તિત્ત જ ઔચિત્યપૂ્ણ હોય છે. 

“ સમરથકે નહી' દોષ ગુસાંઈ.* 

(ઈ. સ. ૬૯૨૧ના અરસાના એક કાગળમાંથી ) 


૧૩ 
વિશ્વપતિના વેભવમાં નૃપતિનો મહેલ 


રાજએ ઊચો ઊંચો મહેલ ખાંષ્યો. દુનિયાની ખધી કારીગરી તેમાં 
ઠાલવી દીધી, દેશપર્દેશના લોકો મહેલ જેવા આવવા લાગ્યા. આવા અજખ 
મહેલતુ' ચિત્ર કેોણુ ચીતરે? દરખારના ચિતારાએ તો મહેલની દીવાલે 
ચીતુરતાં જ થાકી ગયા હતા. તેમના કરતાં કેઈઈ વધારે ભવ્ય ચિત્રકાર 
જોઈ એ છે. સિત્રકારેતો ગુરુ પરમ વિરક્ત લીલાધર જ'ગલમાં રહેતો હતો. 
રાન્નએ ખહુ માનપૂવક તેતે ખોલાવ્યા અને કહ્યુ, “માર્‌ મહેલ જેવો છે ” 
તેવો ચીતરી આપે. 

એક સહિનામાં ચિત્ર તૈયાર થઈ આવ્યુ. અરે! આ તે શું? એક 
વિશાળ ચિત્રપટ પર્‌ વિશાળ આકાશ અને તેમાં ર ગબેર'ગી વાદળાંઓની 
અપૂવ શોભા. તીચલી ખાજી પર્‌ એક ખાજુએ વિસ્તીણું ભૂમિભાગ છે અને 
તેમાંથી વહેતી એક એરાવતીસમી નદી ઊછળતા સહાસાગરને મળે છે. 
આકાશ અતે ભૂમિની વચમાં એક ઉત્તગ પહાડ વિસ્તરેલો છે; તેની તળેટીમાં 
એક નાનકડા ટપકા જેવો મહેલ દેખાય છે. 

રાન્નએ પૂછ્યુ, “ આ શેં ચીતયું” ? ' લીલાધરે જવાબ આપ્યો, “ રાન્ન, 
તે' કહું નહોતું કે મારો મહેલ જેવા છે તેવો ચીતર્‌ ? વિશ્વપતિના વૈભવમાં 
નૃપતિના મહેલનું સ્થાન કેવુ' છે, કેટલું છે, એ ન બતાવું તો મહેલ જેવો 
છે તેવા કેસ ચીતરી શકાય ? (ગજવામાંથી સૃહ્મદશક કાચ કાદીને) આ 
જે, તારા મહેલની કઈ પણુ વિગત કૈ કઈ પણુ શોભા આમાં આવવી બાકી 
રહી છે ?? 

એપ્રિલ, ૧૯૨૫ 


૨૪૮ 


૧૪ 


અમદાવાદનું કળાપ્રદર્શન 


વિરાગી પણુ રસિક એવા રાક્ન ભતૃષહરિએ મતુષ્ય અતે પશુ વચ્ચે 
* રહેલો ભેદ દર્શાવતાં સાહિત્ય, સંગીત અતે કળાને મતુષ્યત્વનાં લક્ષણ કલ્પ્યાં 

છે. આપણી આ વરસતી સાહિત્ય પરિષદે આ ત્રણે અગોને સચેતન કર્યા' તે 
ચોગ્ય જ થયું છે. સાહિત્યતો વ્યાપક, અને એટલા માટે ખરે, અથ જેઈ એ 
તો વાડ્મય પ્રમાણે જ નાદ્મય અતે વર્ણમય સાહિત્યનો પણુ તેની અદર 
સમાવેશ થવે। જ્નેઈ એ. આ ત્રણુ વિભાગ ન્ત્યાં સુધી વિશાળ નથી ખન્યા 
ત્યાં સુધી તો તેમનું કુટુંબ અવિભક્ત રહે એ જ ઠીક છે. 

આ ત્રણુ વિભાગમાંથી કળાવિભાગતનુ નિરીક્ષણુ અહી' કરીએ. ગરવી 
ગુજરાતનું વાતાવરણુ કુદરતી રીતે જ કળાને પોષનારું છે. અહીની તૈસગિક 
સમૃહ્િને લીધે, જવનરસતે શોધી લેનાર જવનકલહ અહી' ધણો ઓછો છે. 
સૃણ્માતા પાસેથી જે મળતું નથી તે અહી'ના ઉદ્યમી મહાજનો દેશપરદેશની 
શાથે વેપાર કરીને પ્રાચીન કાળથી જ મેળવતા આવ્યા છે. 

અહી'તી સ્ત્રીઆએ પોતાની પ્રેમાળ વૃત્તિ અતે રસિક અભિરૃચિ એ 
ખેના મિલન વડે ગૃહસ્થાશ્રમતે સુખમય ખનાવ્યો છે. પુરાણામાં આપણે 
જે રાસતી વાતો વાંચીએ છીએ તે રાસ આજ પણુ ગુજરાતની અદર 
આપણુને ન્નેવા મળે છે. અહી'તી રહેણી અતે દરેક રીતરિવાજ --તેને 
સદાષ માનો કે નિદૌષ--પણુ રસથી ભરેલ છે એમાં શકા નથી. શોકને 
પણુ શ્લોકત્વ દેવાનો પ્રચાર ગુજરાતમાં જ છે. આજે તેનુ સ્વરૂપ વિકૃત 
થઈ ગયું હોય તો તે આ જમાનાનો દોષ છે. 

ગુજરાતમાં સ્થળે સ્થળે જે પ્રાચીન સ્થાપત્ય જવામાં આવે છે તે 
પણુ ઉપર કહ્યું તે જ વાતતી સાક્ષી પૂરે છે. મોટેરાનુ' સૂર્યમ'દિર, દેલ- 
વાડાનાં દેરાં, સિદ્ધપુરના રુદમાળ, અમદાવાદની સસીદો, ' શેગુજા ઉપર્તુ 
સદિરેતું વત, અડાળજની વાવ આ ખધાં, એકસમયે ગુજરાતની અ'દર કેવાં 
પ્રાણુવાન રસિકતા અતે અભિન્નત લાલિત્ય ઊછ૭ળતાં હતાં, તેનુ” ઉત્તમ ભાન 
કરાવે છે. આજ તે ર્સિક્તા અતે તે લાલિત્ય તેટલાં રહ્યાં નથી એમ ૬:ખતી 
સાથે કહેનુ' પડે છે. છં 

મોઢેરાના મ'દિરિની અદર જે ચૈતન્ય અને વીષ રહેલાં છે તે કઈ 
હદીસિંગના સુંદર્‌ સ'દિર્માં નથી, અને શેઝ્ુ''નના પહાડ ઉપર તો આજે 

૨૪૯ 


૨૫૦ જીવતનેઃ આત'ટ 


ફેબેરના ઉપાસકોએ લાખો રૂપિયા ખરચીતે ત્યાંના સૌ'દયષતે જડમૂળથી 
ઉખેડી. નાખવાનો ન્નણે કે નિશ્ચય જ કરેલો છે ! દેવાના જેવી મૂર્તિઓના 
સુખ ઉપર સિમેન્ટ અથવા ચૂનો ચોપડીને તે મૃતિએઓને પોતાની અરસિકતાનાં 
યથાર્થ સ્મારક ખનાવી મૂકવામાં જન ધનિકોએ કઈ કચાશ દેખાડી છે એવો 
આરોપ તેમની ઉપર કોઈનાથી મૂકી નહીં શકાય ! કોડીના મૂલની, અટાપટા 
રગતી ચિનાઈ ઈટો, એ સ્વગીષ મ'દિરોની ભી'તોમાં જડીને તેઓએ શૈઝ્ુ નન 
પવતતી સ્વર્ગીય શેભાને કેવી ગ્રામ્ય બનાવી મૂકી છે એ જતાં કયા રસિક 
જતને સ'તાપ અને ઉદ્દેગ નહી થાય ? 


“પણુ ખેર સઆ્રાપણુ તો અત્યારે હમણાં જ નિવિધે પાર પડેલા 
કળાપ્રદશન વિષે ખોલવાનું છે. આ દેશની કળાતુ' પ્રદ્શન જેવા મળ્યું એ 
અમે અમારું સદ્ભાગ્ય સમજએ છીએ. કારણુ કોઈ પણુ જતિના જવનતુ' 
યથાર્થ ચિત્ર તે જતતિનતી અ'દર્‌ જવ'ત સ્વરૂપમાં રહેલી કળામાં જેઈ શકાય 
છે. અહી'નુ' પ્રદ્શન જેઈ તે અમને મોટી આશા ભાસવા લાગી છે. સાહિત્ય 
પરિષદને કળાનું પ્રદર્શન ગોઠવવાની ખુદ્ધિ સૂઝી એ જ એક શુભ શુકન 
ગણાવે! નેઈ એ. ર 

પરદેશી રિવાન્નેનુ' અને પરદેશી કળાનું અનુકરણુ કરવાથી આપણી 
સ'સ્કૃતિના આદર્શને કેટલો ધક્કો પહોંચે છે અતે સમાજમાંથી દહાડે દહાડે 
ખાનદાનતીનો કેવો નાશ થાય છે એટલું જો આપણાં સુશિક્ષિત સ્ીપુરૃષોને 
સમન્નયું. હોત તો આ પ્રદશનમાં સુશિક્ષિત સ્્રીઓએ મેોકલેલાં ચિત્રવિચિત્ર 
કપડાં પ્રદર્શનની શેભાને વણુસાંડત નહી. 

કળારસિક રોઠ& સુરુષોત્તમ વિશ્રામે મોકલેલાં અપ્રતિમ ધાટનાં વાસણૂ।ની 
પડખે જ જે ભાઈ રવિશ'કરે આજકાલના શ્રીમ'ત લોકોના ધરમાં પણુ 
વપરાતાં સિનાઈ) જમ'નસિલ્વર અતે એલ્યુમિનિયમનાં વાસણૂતનુ” પ્રદ્શન ગોઠ- 
વ્યું હોત તો ગમે તે રસિક જનની મૉંમાંથી ઉદૂગાર્‌ તીકળી પડત કે “ આ 
ચિત્ર જીઆ અને આ ચિત્ર જુઓ.?' _ 

સારાંશ, આપણી “રહેણી જેટલા પ્રમાણુમાં ખાનદાની ભરેલી અને 
સ'સ્કારપ્રધાન હશે 'તેટલા જ પ્રમાણુમાં આપણા જવનમાં કળા અવતરવાતી. 


ઘામિ"ક સ'સ્કારોસાં આપણું બચપણની ૬શા વટાવી ગયા હોઈ એ તો 
જ રવિશ"કરની “ પ્રણુયબ'સરી ' જેવું હિ'દી વાતાવરણુવાળુ' અને હિંદી ભાવથી _ 
ભરેલું ચિત્રં નિર્માણુ થઈ શકે. નહીં તા તે જ ચિત્રતી બાજુએ ટાંગેલ 
« ગાપીવસ્ત્રહરણુ ' ના જેવો ગ્રામ્ય દેખાવ જેવાના પ્રસંગ આવે. 


અસરપ્વપ્ટતું ડેળપ્પ્રદશત ૨૫૧ 


આ દેખાવમાં ગાોપીઓનાં વસ્ર હરણુ કરીતે તેમતે તેમના નેસર્ગિક 
સ્વરૂપમાં સૂકનાર શ્રીકૃષ્ણુ આઠ વર્ષના લીલાનાટકી ખાલકૃષ્ણુ કરતાં એલિસબ્રિજ 
ઉપરથી નીચે સાખર્મતીને કાંઠે નહાતીધોતી સ્ત્રીઓની, ભાંગીતૂટી અગગ્રેજમાં 
રળ કરનાર કોઈ ૭ાટકાને જ વધારે મળતા આવે છે. 

પ્રદશશ્તમાં જે આધુનિક ચિત્રો આવેલાં તેની અદર ખ'ગાળ પદ્દતિનાં 
યિત્રો પણુ હતાં અતે રવિવર્માની પદ્ધતિનાં ચિત્રો પણુ હતાં. અમદાવાદના 
ચિત્રકાર મગનલાલ શર્મા જે થોડા દિવસ પૂર્વે જ સ્વર્ગસ્થ થયા તેમનાં ચિત્રો 
ર્વિવર્માની પદ્ધતિનાં છે. એ ચિત્રોની પ્રમાણુખદ્ધતા અને ભાવાવિષ્કરણુ ખુદ 
ર્વિવર્માનાં ચિત્રો કરતાં પણુ અમને ઉચ્ચ કેટિનાં ભાસ્યાં: રવિવર્માનાં 
સિત્રોનો જેએને શેખ હોય તેઓએ તો ખાસ કરીતે આ ચિત્રકારતી કદર્‌ 
અજવી જ્નેઈતી હતી 

જો કોઈ ચિત્રાએ અમારું ચિત્ત ખરેખરું ચોર્યું” હોય તો તે 
ડી. રામરાવનાં અજ'ટા અતે એલેોરાની ગુફાઓનાં દશ્યોએ. આ ગુષ્ઞાએના 
અનેક ક્રેટોત્રાક અમે જેયા છે, પણુ તે ગુફાએમી અદર પ્રાણુ ફૂ'ફીને આ 
ચિત્રકારે તેમને જવતાંન્નગતાં કર્યા” છે. આ ચિત્રોમાંતી ગુફાઓ સ્મશાનવત્‌ 
નિર્જન નથી, પણુ ચિત્રકારની કલ્પનાશક્તિએ જૂતા વખતના લેકેને ફરી 
પાછા તે ગુક્ષાઆમાં વિચરાવ્યા છે. ચિત્રોના રગામાં પણુ વિલાસરહિત 
રસિકતા અતે સજવ શાંતિ દેખાઈ આવે છે. 

પ્રદશનમાં મૂકવામાં આવેલી પ્રાચીન વસ્તુએ વિષે અત્રે અમે કઈ પણુ 
ટીકા કરવા ઇચ્છતા નથી, કાર્‌ણુ તેમની ઉપર્‌ ટીકા ફરવાની આપણી પાત્રતા 
નથી. આપણા મ્રાણુવાન પૂવ'ન્નેએ નિર્સાણુ કરેલી આકૃતિઓની અ'દરથી જ 
આપણુતે આપણે ચિત્રકળાનો આદર્શ પ્રાપ્ત થયો છે. તેમણે જ આપણુને 
૨સદણિ ખક્ષી છે. તેમતુ' વિવેચન કરનાર આપણે તે કેણુ ? પૂવ'જનેના ધસ'- 
પ્રધાન આય હદયતી પિછાણુ કરાવી. દેનારી આ પુરાતન વસ્તુએને અમે 
શ્રદ્ધાપૂવંક નમન કરીએ છીએ. 

ભાષા દ્વારા સાણુસ ઢાંકપિછોડો કરી શકે છે કળા મારકત તેવું થઈ 
શકતુ નથી. અને તેથી જ કળાતે અમે મનુષ્યના ચારિત્ર્ય જેટલી જ પવિત્ર 
માનીએ છીએ. 

પ્રદ્શન જતાં જ એક વસ્તુ આપણી નજરમાં મુખ્યત્વે કરીને આવે 
છે. તાં મૂકવામાં આવેલી સુદર સુ'દર્‌ ચીન્નેના ખે વિભાગ પડે છે. એક જૂતી , 
કારીગરીની વસ્તુઓ અતે ખીજી આજનાં મોટાં મોટાં ફૂડુંમામાંની વપરાશની 
વસ્તુઓ. આ ખને વિભાગમાં જમીન આસમાનતુ' અ'તર દેખાઈ આવે છે. 


૨૫૨ જીવનનો આત'ટ 


મ્રદ્શનના વ્યવસ્થાપક ભાઈ રવિશ'કર રાવળે પોતાતી ઉચ્ચ અભિ- 
રુચિતે અતુસરીને પોતાને પસદ પડતા પદાથો. જ જે પ્રદ્શનમાં ગોઠવ્યા 
હોત તૌ. આપણુતે એક જાતનું નુકસાન થયું હોત. આજે આપણો સમાજ 
રહેણીકરણીના આદ્શમાં અને કળાવિષયક કલ્પનામાં કેટલો ખધે વિકલ 
ખતી ગયો છે એનુ પ્રદ્શન આપણુને નનેવા ન મળ્યું હોત ! 

પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવેલાં વિવિધ ચિત્રો નનેતાં અનેક લોકોએ 
સુ'દરતાની પ્રાપ્તિ સારુ કરેલા પ્રયત્તો જેઈ તે તેમની મહેનત માટે તથા 
ઉત્સાહ માટે આદર્‌ ઊપજે છે. પણુ હિન્દી જવનનો આદશ શે છે તે ન 
સમજવાને લીધે ઘણાંખર્‌ાં ચિત્રો રહસ્યશત્ય અતે અપરિચિત ભાવવાળાં 
બન્યાં છે તે જેઈ ને ખેદ થાય છે. 

દાખલા તરીકે “ અણધાર્યા પરોણા ' એ ચિત્રમાં રહેલો વિતે અને 
ચસત્કાર્‌ આપણને રસમય તો લાગે છે, પણુ કોઈ એક કૅન્ટાનમેન્ટમાંના યુરે- 
પિયન મહોલ્લામાં થઈને જતા હોઈએ તે વખતે આપણને જેમ ભધુ 
અજણ્યુ અન્ણ્યું લાગે છે! ત્યાંનું વાતાવરણુ એ આપણું નથી, ત્યાં આપણી 
પ્રતિ નથી એવી લાગણી જેમ આપણા સનમાં ઊઠે છે તેવી જ લાગણી 
આ યુરોપિયન પદ્દતિતું ચિત્ર જોઈ ને મનમાં ઊડે છે. કોઈ એક ભવ્ય 
સદિર્માં અથવા દરખારગઢમાં જઈ ચડતાં આપણા એકાદ ગરીખ માણુસતો 
પણુ આત્મા ખીલે છે. આ સ્થાન મારું છે અતે, અહીયાં મારે માટે સારું 
સ્વાભાવિક સ્થાન છે એવી ખાતરી એ સ્થળોમાં તેતે હોય છે. પણુ તે જ 
ગરીબ માણુસ અથવા કોઈ શ્રીમ'ત માણુસ સાહેબના ખગલામાં અગર 
યુરોપિયન દેવળમાં જઈ ચડૅ, તો ત્યાં પોતે કેમ વતવું એ જ પહેલ- 
વહેલું તો તેને સમજશે નહી. પારકાના માપથી અહીં આપણુ તોલ થવાનો 
એવી ભાવનાથી તેનો આત્મા તે સ્થળમાં સ'કોચ પામે છે. જે વસ્તુ અથવા 
* જે આચર્ણુ આપણુતે સાવ ચોગ્ય ભાસતું હોય છે તે પર્દેશીઓને અયોગ્ય 
ભાસે છે. આપણી વિનયતી તથા અદખની ભાષા ગોરા લોકોને બીકણુપણાની 
અથવા ગોળગાળ જણાય છે, તેમ તેઓને! કેટલોક શિષ્ટાચાર આપણી 
નજરે તદન હલકે નહી' તોપણુ અસ'સ્કારી જેવો તો જરૂર લાગે છે. આવી 
સ્થિતિમાં તેમનું અનુકરણુ કરવું એતો અર્થ સ'સ્કૃતિતી દષ્ટિએ તો આત્મધાત 
જ થાય. પા 
થાડા જ વખત ઉપર સુક્તિફોાજવાળા એક ધર્મોપદેશકે પાતાના 
ભાષણુ દરમિયાન પોતાની પ્રતિથ્ટા બતાવતાં કહેલું કે “પેટ્રૉત્રાડની અ'દર્‌ 
એક પ્રચ'ડ સભામાં એક રશિયન આગેવાન ખાઈ એ ખીજ કોઈને નહી પણુ 
.મને એકલાને જ ખચી લીધેલી. એ સાંભળીને પ્રેમાભાઈ હોલવાળી સભામાં 


લ 


જ 


જીવનનું સગીત “ ૨૫૨ 


%ટલાક લેકાતી અદર જે ત્રામ્ય હાસ્ય ફેલાઈ ગયું હતું અને સભ્યજનોના 
ચહેરા ઉપર જે લજ્ક્નની ફ્રીકાશ ફરી વળી તે દેખાવ સહેજમાં ભૂલી જવા 
જેવા નહોતો. ન 
જ્યાંના આદર્શ ત્યાં જ શોભે. 
૧૧-૪-૨૦ ઈ 


૧૫ 
જીવનનું સગીત* 


માણસમાં જે પોતાની શક્તિ અતે અશક્તિ વિષે, ગણુદ્દોષો વિષે ખરાખર્‌ 
ખ્યાલ હોય, અતે દુનિયાના વ્યવહારમાં જે તેણું સાચી નમ્રતા કેળવી હોય 
તા એવો માણુસ ગમે તે ન્નતતી ધૃણ્તા કરી શકે છે. સગીત મડળના વાર્ષિક 
ઉત્સવતે પ્રસગે પ્રમુખતું સ્થાન સ્વીકારી મે એવી એક ધજ્ઠતા કરી છે. અલ્પન્ 
માણુસ ન્ત્યારે કુલાઈ ન્નય છે ત્યારે પોતાને કેવા સર્વગ્ત માને છે એતું વણુન 
ભત હરિએ ક્યું” છે. પણુ સ'ગીતના વિષયમાં હું અલ્પન્ઞ કોટિના નથી. નરી 
અન્તતા એ. જ મારી મૂડી છે, અતે એ મૂડી ઉપર જ હું આજનો વેપા 
ખેડવાને છું. ક 

સગીત વિષે મને કશું જ્ઞાન નથી એ વાત જેટલી સાચી છે તેટલુ' જ 
એ પણુ સાચુ છે કે સંગીત પ્રત્યે મારે પ્રેસ અને પક્ષપાત અસાધારણુ છે. 
ખીન્ન લેકે! પ્રથમ સંગીતની કળા હસ્તગત અથવા કૅ'દગત કરી લે છે અને 
ત્યાર પછી સગીતતી મીમાંસામાં અને શાસ્ત્રમાં માથુ મારે છે.. મારો કસ 
એથી ઊલટા થયો. ૧૯૦૬-૭માં સાંગલીમાં મારો નવરાશના "વખત હું 
પુસ્તકાલયમાં ગાળતો. ત્યાં ર1. ખ. કુખ્ણાજી ખલ્લાળ દેવલ જડે મારે ઓળ'ખાણુ 
થઈ. તેમને સંગીતતેો અસાધારણુ શોખ હતો. પ્રે. ખ્લૅસરનાના “ સગીત 
વિજ્ઞાન સાથે તેમણે મારો પરિચય કરાવ્યો. સંગીતમાં એક સપ્તકમાં ૨૨ 
શ્રતિ હોય છે; સ ગીતના સુગેય સ્વરોમાં આંદોલનતી એક મન્નતી શ્રેણી 
હોય છે; યુરોપિયન લોકોએ તેમના સંગીતમાં “ રે"પરેટ સ્કેલ ' દાખલ 
કરી- પોતાના કાન અતે અભિર્‌ંચિ ખગાડી નાખ્યાં છે; "એવી એવી કેટલીયે 
મહત્ત્તતી વાતો હું તેમતી પાસેથી શીખ્યો. વાદી, સ'વાદી, વિસ'વાદી વગેરે 


ન્ન 


* રાષ્ટ્રીય સગીત મડળ ( અમદાવાદ ઝે ના વાષિ”ક ઉત્સવ પ્રસગે પ્રસુખપદેથી 
આપેછું ભાષણુ-સને ૧૯૨૩, 


૨૫૪ જીવનનો આન'દ 


સ્વરોતાો, સબ'ધ પણુ હુ સમજી ગવે।. અતે તે દિવિસથી તારપેડી 3011॥- 
તા1છ 30ઝ મળે એટલે પ્રયોગો પણુ કરવા લાગ્યો. સગીત વિષે માસિકમાં 
કૅ ખીજે કચાંય જરાક લખાણુ આવે એટલે એમાં પણુ જરા ચ'ચુપાત 
કરતો. આશ્રમમાં આવ્યા પછી તમારા વિદ્દાન અને ખ'તીલા સ“ત્રીતો સમા- 
ગમ થયે।. મતે સગીતશાસ્રનો શેખ છે એટલી ખબર પડતાંવે'ત તેએ મને 
ગધવી પેઠે વળગ્યા. ગાવાની ખાબતમાં તો તેમને નિરાશ કરતાં મતે 
ખહુ વાર ન લાગી, પણુ ગણિત, સસ્કૃત અતે સ'ગીતતી પરિભાષા એ ત્રણેનુ 
સહેજ્સાજ જ્તાન મારી પાસે હોવાથી તેમણે મને ઠીક વેઠે પકડયો, મારાથી 
ખનતું મે' કર્યું, પણુ કાળે કરીને તેમણું જેઈ લીધુ' કે આ સરકે કૂવો! ૫પ 
કરવામાં માલ નથી. છતાં તે વખતથી અમારી વચ્ચે જે પ્રેમસબ'ધ ખ'ધાયો 
તે સબ'ધતે લીધે જ તેઓ મને આજે અહી ખે'ચી લાવ્યા છે. 

ઉપરતી આપવીતી પરથી આપે અતુમાન કર્યું" જ હશે કે સ'ગીતપ્રવીણુ 
કે સ'ગીતર્સિકતી દણ્ધિએ નહી: પણુ સામાન્ય માણુસ 'અથવા પૃથગ્જનતી પેઠે હુ 
સામાન્ય અથવા પ્રાકૃત વિવેચન જ કરવાને છુ. શાસ્રવેત્તાએ! ગમે તેટલા સવ 
હેય તોપણુ સામાન્ય માણુસ તેમના શાસ્ત્ર વિષે કેવા અભિપ્રાય ધરાવે છે તેં 
નણુવા તેઓ ઇ'તેન્તર હોય જ છે. એ ઇ'તેન્નરીનો કઈક અ'શે જવાબ આપવાને 
માટે હું આજે પ્રવૃત્ત થયો છું. હું કેળવણીકાર હોવાનો દાવો કડું છું, અને 
સૌ કોઈ ન્નણુ છે કે મતુ ભગવાને બહ્મચારીએ માટે સંગીતનો ચાહે એટલે 
નિષેધ કર્યો હેય તાપણુ આજકાલ સ'ગીતતે કેળવણીનું એક ત્રધાનત અગ 
ગણુવામાં આવે છે. એટલે કેળવણીતી દણ્િએ સ'ગીતતુ વિવેચન કરવું એ પણુ 
મારુ ક્ષેત્ર છે, વળી આજકાલના સંસ્કૃતિના અધ્યયનના યુગમાં આપણા 
સ'ગીતમાં આય સસ્કૃતિ કેટલે દરનજે વ્યક્ત થઈ છે તે ભવિષ્યમાં આપણું 
સ'ગીત કેવુ” સ્વરૂપ ધારણુ કરશે તથા કેવો ભાગ ભજવશે એનો પણુ આપણે 
વિચાર કરવો રલો. 

આજે સમાજમાં આપણે શુ જેઈએ છીએ? સામાન્યપણે સગીતકળા 
તરક નરી ઉદાસીનતા. જ્યાં ઉદાસીનતા નથી ત્યાં કેટલાક લોકો સ'ગીતતે! આત્ય- 
તિક વિરોધ કરે છે, ખાછી ખાજુએ કેટલાક લોકોના જવનમાં સગીત સિવાય 
ખીજી' કશુ' આકષક એવું મળે જ નહી. સંગીતતા વિરોધીઓ કહે છે : સગીતથી 
માણુસ શોખીન, વિલ્રાસી અને ઉડાઉ થાય છે. સંગીત પાછળ પડેલો માણુસ 
દુનિયાના જરૂરી વ્યવહાર તરક બેદરકાર થઈ જય છે. વિદ્યાથીઓ તો એક વાર 
સ'ગીતમાં પડયા, એટલે પછી પડ્યા જ; પછી વ્યાકરણુ, ગણિત, તર્ક જેવા 
પ્રખર વિષષો માં તો જણે તેમતી મતિ ન જ ચાલે પણુ સામાન્ય વિષયો 
પરથી પણુ તેમની આસ્થા ઊઠી તય છે. જેતે સગીતતો શેખ લાગ્યો તેની 


હ 


ન 


ી જીવનતું સ્મગીત ૨૫૫ 


સવારથી જ ગોદિયાઓની ખેદેક ચાલવાની. “ ગાને ખન્નતેકી મહેફિલ ? આગળ 
મહત્તવતું કાર્ય કશું રહેવાતું જ નહીં. અગ્રેજ્એએ લખનૌ સર્‌ કર્યું" તોપણુ 
લખતૌના નવાખ તો “ઔર્‌ એક ડમરી ' ની જ વાત કરતા હતા. ઔર ગઝેખ 
ખાદશાહે સગીતતો ખહિષ્કાર અમસ્તા કર્યો ન હતો. 

સામા પક્ષની દલીલ ન્ત્યારે એક છેડો પકડે છે ત્યારે મૂળી પક્ષની દલીલ 
પણુ પૂરેપૂરી આગ્રહી ખને છે. નાદ એ બ્રહ્મ છે, તેતી ઉપાસના કરવાથી 
ત્રિવિધ પુરષાર્થ તો શ, પ્રત્યક્ષ મોક્ષ પણુ મળી શકે છે. એક નાદ્ધરહ્મને 
સંતુષ્ટ કરીએ એટલે સર્વ દેવતાઓ સંતુષ્ટ થાય છે. ગાનાન'દ અને બ્રહ્માન'દ 
વચ્ચે ભારે ફર્ક ન જ હોય. સામવેદના ગાયનથી દેવતાઓ પણુ સ'તુણ્ થાય 
છે. પછી માણુસતી શી વાત ? વ્યવહારમાં સશ. જછતિ પધારી એ અતુભવ 
છે જ. 

આપણે પ્રથમ એ જાણવું જઈ એ કે સંગીત એ ક'ઈ જવનસર્વસ્વ નથી, 
સાથે સાથે એ પણુ જ્ણુવું જેઈ એ કે સંગીત વગરનું જવન અનેક રીતે 
નીરસ અતે અધૂરું છે. સગીત એ અત્ય'ત જલદ વસ્તુ છે. તેતો ભારેમાં 
ભારે ઉપયોગ છે. અને તેથી જ તેનો ભારે દુરુપયોગ પણુ થઈ શકે છે. 
સગીત એ કેઈ અમુક લોકોનો “તરે નથી અથવા એક અસ્પૃશ્ય વિષય 
પણુ નથી. સંગીત એ સનુષ્યજ્વનતું' અતિ આવશ્યક અતે વિશ્વજનીન અગ 
છે. સવાર્સાંજ કુદરતને બોલકણી કરતાર્‌ પક્ષીએતે સંગીતની જેટલી 
આવ્રશ્યકતા છે તેટલી જ મતુષ્યતે પણુ તેની આવશ્યકતા છે. થાકેલા માણુસને 
અન્ન કે ઊંઘતી જેટલી જરૂર છે તેટલી જ સંગીતની પણુ જરૂર છે. 
સૂર્યોદયથી સર્યાસ્ત સુધી કામ કરનાર મજૂરોને પૂછો કે તેમનો એકમાત્ર 
વિસામો! કચોા। છે ? સવારે ઊડીને ધટી ચલાવનાર. %હિણીઓ, ગામને! મેલ 
ધોનાર્‌ ધોખીએ અને ધોખણે।, દુનિયાની લાજ ઢાંકનાર્‌ વણ્‌કરે।, નવાં ધરની 
ટીપણી કરનાર મનૂરૂણા, કેશ ચલાવનાર દુનિયાના અન્નદાતા ખેડૂતો, 
માલની લાવલઈક્ન કરનાર વણુજ્નર1ાએ, ગાયો ચરાવનાર ગોવાળિયાઓ, 
દરિયો! ખેડનાર ખારવાએ!, દુનિયાથી પોતાને પર્‌ માનનાર ખાવાએ અને 
કૂકીરે।, જન-મન-ર"જકે કથાકારો અતે માણુભટેઇ અરે, ભિખારીઓ અને 
પશુએ પણુ સગીત દ્વારા જ પોતાની ખોજ્નરૂપ જિંદગીમાં રસ જેઈ શકે 
છે ને રેડી શકે છે. ુ 

સંગીતની એ અસાધાર્‌ણુ શક્તિ જેઈ તે એતે! દુંરપયોગ કરનાર પણુ 
એપા નીકળ્યા નથી. સંગીત એક પ્રકાર્તી માનસિક મદિરા ખતી શકે છે 
એ જેઈ ને જ હિ'સાકુશળ લેકેોએ લડાઈમાં સ'ગીતતે સ્થાન આપ્યું છે. 
રળે શસાશ્ચ મેયશ્ર પળવાનવોમૃલાઃ જ્યારે સહસા વાગી ઊડે છે ત્યારે 


રપ જછવનને આન'દ 


માણુસ્ પ્રકૃતિતે ભૂલી જાય છે રણુમત્ત થાય છે, અતે ગમે તે કરવા સૈયાર 
થઈ ન્નય છે, લશ્કરી બેંડ એ તો કે!જતો અરધા પ્રાણ. સાત્વિક લેકે એ જ 
સગીતતે ભક્તિભાવ કેળવવા માટે મદદગાર તરીકે વાપરે છે. અતે કેટલાક 
લેકે તો તાલ મૃદંગ વગેરે વાદોનો મહાન કોલાહલ મચાવી વૃત્તિઓ બહેરી 
કરી નાખે છે અને આ ઉત્માદને જ આપ્યાત્મિક ઉન્નતિ સમજ લે છે. પૂન્ન 
પહેલાં અટ્દીણુ ખાઈ પૂન્નમાં એકાગ્રતા સાધવાતે પ્રયત્ન જેટલો પ્રમાદમૂલક 
છે તેટલો જ આ પ્રયત્ન પણુ છે. 
સ'ગીત તો ભાવનાની ભાષા છે, ઇવનને ઉદ્ગાર છે. સાચુ' સગીત 
જીવતતું પ્રતિખિમ્મ જ હોય છે. અતે આગળ જઈને તે જવતતું માર્ગદર્શક 
પણુ ખતી શકે છે. છવ્રતમાં તવ રસ ખીલે ત્યારે જ સાહિત્યમાં, કળામાં 
અતે સંગીતમાં નવ રસ ખીલવાના. આખા સમાજ્તું જીવન જાગ્રત હોય 
તા સગીત પણુ સવંત્ર જત્રત રહેવાતું. જવન ન્ત્યારે સ'દ પડે છે, છવનરૂપી 
દવતા ઉપર્‌ ન્ત્યારે રાખ બાઝે છે ત્યારે સગીત પણુ સમાજમાં અપ્રતિટ્ટિત 
થઈ જય છે અથવા સ'સ્કાર્વિહોણુ' બતે છે. એવે સમયે સ'ગીતના કેટલાક 
ઉપાસકો સ'ગીતતો વારસો પ્રયત્તપૂર્તક ટકાવી રાખવા મથે છે. ધીમે 
ધીમે તેતો ધ'વાદાર વર્ગ થઈ જાય છે. હરિદાસ પછી તાનસેન આવવાનો 
જ. એ સ્થિતિ અપરિહાય* છે, જૂતા વારસાની હિકાજત કરનાર વર્ગ ન હોય 
તો પ્રમાદી સમાજને બધું ખોઈ બેસતાં વાર ન લાગે, સ'ગીતતો વારસો 
ગતો રાખતાર એક.સ્વત'ત્ર વર્ગ તેયાર થયો એટલે તે નવરાશ ટઅને 
યોગક્ષેમતી નિશ્ચિ'તિ માગવાનો જ, નિત્રિ'તિ મેળવવાને! તેતે હક છે, તેમાં 
તેને લાભ છે કે નહી' તે જુદો સવાલ છે, મૂળી વગરનાં ઝાડ, કાલ્વ વગરનું 
કમળ જેમ નિષ્પ્રાણુ અને અસત્ય થઈ ન્તય છે તેમ ઇવતયાત્રાતા પ્રયાસ 
અતે કણ વગર્‌ જવન દહાડે દહાડે કઢાતું નનય છે, સમાજથી અળશ્રુ' થું 
નતય છે, પોતાતે! જવનમ'ત્ર ભૂલી ન્નય છે, અતે અ'તૅ વિકૃત દશાને પામે છે. ' 
સ'ગીતના સરહ્કો નવરાશ ભલે મેળવે, સ'ગીતતા રસિકો આપણે 
તેમતી અદેખાઈ ન કરીએ, તેમને પ્રસન્ન રાખવામાં જ આપણે પ્રસન્ન રહીએ. 
પણુ સ'ગીતસ'રહ્ષકોને અત્ય'ત નષ્રતાપૂવક એટલું તો જરૂર સ્ચવીએ કે તમારી 
વિધ્યા --- સવ* વિઘધાની શ્રેઇ વિધા એળે ન નય એટલા માટે જ 
તમારે જીવનનાં સર્વ અભો! અને ઉપાંગોથી પરિચિત રહેવું જોઈ એ. સમાજનો 
પુરૃષાર્થ, સમાજતી 'ઝવણો, સમાજની આકાંક્ષાઓ, સમાજતુ' સાહિત્ય અને 
* સમાજના આદર્શો સાથે તમારે એકરૂપ થવું જ જેઈ એ. તમારમાંતા ઘણા- 
ખરા એકરૂપ થવાની વાત તો એક કેર રહી, પણુ ઉપલા સવાલો સાથે 
સામાન્ય પરિચય પણુ ધરાવતા નથી. 


ી જીવનતું સ'ગીત '“ ૨૫૭ 


ઘણાં વરસ પહેલાં રવીન્દ્રનાથ ઠાજુરતે પહેલવહેલો દું મળ્યો તે વખતે 
-તેમણે સને કહેલ્યું, “મારે એક મહારાષ્ટ્રી ગાયકતી જરૂર છૈ. હું ગાયકો તો ગમે 
તેટલા મેળવી શકુ, પણ્‌ શાંતિનિકેતનના વાતાવરણમાં ભળી શકે અતે આશીર્વાદરૂપ 
તીવડે એવો ગવેષો તમારા પ્રીંતમાંથી જ સંહેલાઈથી મળી શકે.' આજે 
સારા મિત્ર શ્રી ભીમરાવ શાંતિનિકેતનને સંગીતમય ખનાવી રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર 
સ'ગીતતી હજી બેઇન્જતી કરી નથી. સારા કુલીન ધરના લોકોએ સગીતને 
વારસો! ન્નળવી ર૨1"્યો છે, અને તેથી તાં સગીતતે પણુ કુલીન સંસ્કારોનો ” 
લાભ સળ્યો છે. 
સ'ગીતતે નવરાશ જેઈએ છે એ "ખ્યાલને લીધે સગીતાચાયો રાજ્યાશ્રય 
શોધવા લાગ્યા. અને કેમ' ન શેધે? સ્વરાજ્યમાં રાન્યાશ્રય શોધવા એમાં 
હીણુપત તો નથી જ. પણુ” જ્યારે બનાશ્રયાં ત શોમત્તે વિત વસિત જત: 
એમ કહી પ'ડિતો અતે સાહિત્યાચાયો રાજપ્રશસ્તિઓ લ'ખવામાં મશગૂલ 
“થયા ત્યારે સગીતાચારષ્રી પણુ તેમનુ' અતુકરણુ ફરે તેમાં શી નવાઈ? 


સ'ગીતાચાર્યોં પણુ ગાવા લાગ્યા : # 
તૂ વ મોમવ્‌શા «રવાર 
- તિત્તામવીત્ત સૃગાત। 


લવજી જત ૫ર, વઝજવજ ગષિયે 
તુમ પર્‌ સાયે છીુર્તાન, 
- ઉિલામરીન સુજ્ઞાન।। 
ઊચુ' સ'ગીત અતે નરી ફળાશત્ય ખુશામતેના આ એક આખાદ ' 
"નસૂતો। છે. જ 
રાજશ્રયને લીધે ઉચ્ચ સંગીત  ત્રભુભોગ્ય થયેલુ હતું એ ખર્‌, પણુ તત 
જમાનામાં પૈસાદાર અને ગરીબ વચ્ચે આજના જેવો અસહકાર જામ્યો ન 
હતો. રાજ્યના ગવૈયાઓ મ'દિરમાં જઈ રેજ ગાતા, યાત્રાએમાં પણુ જતા, 
ગરીબોની વચ્ચે રહી ગરીબોને પણુ ક'ઈક તાલીમ આપતા, અને સમજના 
જવનમાં સંગીત રેલાવતા. આપણા લોકોનું જ્વન જ સ'ગીતમય હતું. ખાળક 
- જન્મે ત્યારે સંગીત, જનોઈ ધારણુ કરે ત્યારે સંગીત, પરણે ત્યારે સગીત. 
કેટલીક કોમામાં તો માણુસ દુનિયામાંથી વિદાય લે ત્યારે પણુ સંગીત સાથે જ. 
આપણી લગભગ ખધી જ ધાષિષક ક્રિયાઓ સગીત વગર્‌ અધૂરી ર્હે છે. 
(આપણા સાર્વજનિક સ'ગીતમાં કેટલેક ક્ણું કહેર ભાગ પેસી ગયે! છે તે 
કાઢી નાખવાની જરૂર છે એટલું જતાં જતાં અહી' જ કહી દઉ) 
રાન્‍્યાશ્રયતો જમાનો જઈ હવે લોકાશ્રયતે જમાનો આવ્યો છે. લોકાશ્રય 
એટલે મપ્યમવર્ગતો આશ્રય. આ આશ્ચયમાં કળાધર્‌ ધણુ ભાગે સ્વત'ત્ર રહી 
જ-૧૭ 


ધિ 
કર 


ર્ન શ્ર ળ/ 
૧૫૮ -: જીવનનો આનદ 


શકે છે અતે સ્વાભિમાન કેળવી શકે છે. પણુ આ લેોકાશ્રય પશ્ચિમની «ખતું 
અતુકરણુ કરે તો સમાજને માટે તે આશીર્વાદરૂપ ન જ નીવડે, ર્‌ાજ્યાશ્રયના 
જૂતા જમાનામાં ગરીખોનો ખહિષ્કાર નહોતો. ધ્મસ'સ્થાએ સ'ગીતને ગરીબો 
આગળ પણુ પીરસવાતું કામ કરતી. આજના નાસ્તિક જમાનામાં, જે ટિકિટના 
પૈસા આપે એ જ સગીત સાંભળે એવી દશા નને થઈ જાય તો ગરીખોતે 
જવનના આ એકમાત્ર સમાધાનથી વ'ચિત રહેવું પડે, લોકાશ્રય પર આધાર 
રાખી સગીતનતેો ઉદ્ધાર ફરનાર પ'ડિત વિષ્યુ દિગબર જ્યારે હરઠ્દારમાં 'આવી 
ગંગાને ક્નારે ગગામૈયાને પોતાતુ' સંગીત સ'ભળાવતા «ત્યારે મતે ખૂખ આન'દ 
થતો, કેમ કે એ બહાને આમ પ્રજાને પણુ તેમના ઉત્તમ સગીતતે। લાભ 
સુન જે દિવસે ગરીબ લેકે સ'ગીતથી પણુ સાવ વ'ચિત રહેશે તે દિવસે 
એ સેતાન બની જવાના. આપણુ” જૂનું ભોળુ” જવન તૂટતું જાય છે અતે 
તાન! માણુસની ઘણીખરી સદ્દૃત્તિઓ મારી જય છે. એવે ' ગ્રસગે 
તો સંગીતતી આવશ્યકતા ખાસ ફરીને વધારે છે. હન્નરો ને લાખે મજૂરોને 
“એકત્ર કરનાર મિલમાલિકેને હું જરૂર કહું કે તમારા ભલા ખાતર પણુ 
તમારા આ સહકારીઓને શુદ્ધ સગીત સ'ભળાવવાની ગોઠવણુ કરો; પછી 
તે લોકસ'ગીત હોય કે શાસ્ત્રીય સગીત. તેમની ભજનતમ'ડળીઓને, તમારા 
કબજામાં લીધા વગર, ઉત્તેજન આપો. સગીતામૃતતે! પ્રવાહ ચાલશે એટલે 
'શરાબ અને ઝધડા કકે તો ઓછા થરો જ. 

“સાચુ” ન્નેતાં સગીત એ ગરીખે!તો જન્મસિદ્ધ હક છે. શાસ્રીય સ ગીત 
ઘડાયું એના પહેલાં લોકસ'ગીતને! ઊગમ છે, અને તે ભોળી પ્રજ્નમાંથી જ થયો 
છે. પ્રન્ન મોટે ભાગે પાતાતો એ હક ખોઈ ખેડી એ તેતો ગતો છે -- અથવા 
ગુતો ફેમ કહેવાય ? તેમના જવન પર. તેમતો પોતાનો કાબૂ છે જ કયાં કે તેમનો 
ગુનો ગણીએ? પણુ તેમતુ' દુદવ તો ખરું જ. લોકસ'ગીત એ શુદ્ધ સોનુ છે. 
તેને ટીપી ટીપીને અને ઓપ ચડાવીને આચાંયોએ શાસ્્રીય સ'ગીતનાં ધરેણાં 
બનાવ્યાં છે. સદ્ભાગ્યે ગુજરાતે તેતુ' લોકસ'ગીત છેક છોડી દીધુ' નથી. લાલા 
લજપતર્‌ાચે તેમના. અમેરિકાના અતુભવમાં લગ્્યું છે કે મહારાષ્ટ્ર અને 
ખ'ગાળથી આવનારા વિદ્યાર્થીઓમાં ક'ઈક સગીત દેખા દે છે, 'બાકીના તો 
સ'ગીતથી 'એકદમ અસ્પણ રહે છે. સુશિક્ષિત લોકો વિષે આ ટીકા સાથી છે; 

જેકે સત્યામ્રહાશ્રમ અને ગૂજરાત વિદ્યાપીઠે તેમ જ સગીત સડળે આ ટીકા 
ભૂંસી નાખવામાં યુજ્રાત પૂરતો સરસ ગ્રયત્ન કર્યો છે. આપણી રાષ્ટ્રીય 
શાળામાં સગીત એક આવશ્યક-- અને હું આશા રાખુ છું કે આકર્ષક--- 
વિષય થયે છે. ગુજરાતના કેટલાક કવિઓ ત્તેમની ભાવપૂણુ ર. કવિતા ગુજરાતના 


લોકસ'ગીતના ઢાળમાં લખે'છે એ પણુ સદ્ભાગ્ય છે. 


જીવતતું સગીત ૨૫૯ 


કાવ્ય અને સંગીત વચ્ચે અત્ય'ત નિકટ સબ'ધ' છે એ કહેવાની અહી 
જરૂર નથી; જેકે કાવ્ય અતે સગીત અનને ' એકૅબીન્નનાં આશ્રિત નથી, 
કાવ્ય સ્વત'ત્ર રીતે રહી શકે છે. સગીત પણુ કાવ્યની મદદ વગર્‌ પોતાની 
ભાવગમ્ય વાણી વહેવડાવી શકે છે. સગીત એ સ્વત-્ર ભાષા છે.*એતું વ્યાકરણુ 
જીદુ' "છે. એના ભાવ સ્પજ હોય છે. શખ્દો કરતાં સંગીતના આલાપ વધારે 
વ્યાપક અતે વધારે અસરકારક હોય છે. સંગીતની ભાષા સારવભોમ ન કહી 
શકાય તાપણુ અસુક સમાજતા જવનતે। કઈક પરિચય હોયે તો, તેતી ભાષા 
જાણ્યા વગર્‌ પણુ; તેના સગીત દ્વારા તેના ઉત્કટ ભાવો અત્તુભવી શકાય છે. 
તેથી જ સ'ગીતપ્રવીણો ઘણી વાર સગીત પા૭ળ રહેલા શખ્દ વિષે બેદરકાર 
રહે છે. * 

પણુ તેમણે એટલુ તો જ્નણુવું જેઈએ કે સંગોત ભાષાનિરપેક્ષ ભલે 
હેય પણુ કાવ્ય અતે સગીત વચ્ચે વિસ'વાદ, કેઈ પણુ સંસ્કારી રસિક 
માણુસ સહન ન જ ફરી શકે. ઘણાખરા ગાયકો એમ માને છે કે જતી 
પ્રાચીન “ચીન્ને માં શ”્દાંતર્‌ પણુ ન ચાલે. આને લીધે કેટલીક સર્વૌચ્ચ 
રગદારી “ચોન્ને *માં નીર્સતા અથવા અશ્લીલ કાવ્ય જડી આવે છે, ને 
સમસમી ઊઠવા ૭તાં પણુ તે સાંભળવું પડે છે. “સૈયાં ગુય્યાં”ના શખ્દ્દો પણુ 
ગવેયાને મન વેદમ'ત્ર જેટલા જ અપૌરૃષેય હોય છે; તેમાં ફેરફાર થાય જ 
કેમ? આ જડતા તેમણે છોડવી ન્નેઈ એ. ી 

એક તરક રોજ કંઈક નવું નવું શોધનાર ચ'ચળ સમાજ સગીતમાં 
જેરક્રાર્‌ માગે છે અતે ખીજ તર્ક સંગીતમાં કશે! ફેરપ્રાર થઈ જ ન શકે, 
ત્રદષિઓએ એક વાર. જે નક્કી કયું” તે કર્યું”, તેમાં ફેરફાર કરવાનો હક પાસર્‌ 
સાણુસતે કયાંથી હોય ? એવી વૃત્તિ બ'ધાયેલી હોય છે. જૂ નું તેટલું સોતું માનનાર 
લોકોને મન વિલાસી તાનસેન પણુ સ'ગીતમાં એક ત્રકષિ જ. તાનસેન પછી 
સ'ગીતમાં કશે ફેરફાર થઈ જ ન શકે! સામાજિક સ'કરની બીક સંગીતમાં 
પણુ પેદી છે, અને સંગીતમાં મડદાની સ્થિરતા આવી ગઈ છે. પણુ એમાં 
ગાયક લેને! એકલાને! વાંક નથી. અજ્ઞાની અને સ'સ્કાર્શત્ય લોકે સ'ગીતતે 
મામે ગમે તેવા બેઠ્દદા પ્રકાર ચાલુ કરે ત્યારે જૂતાને જ વળગી રહેવાની 
ગાયકે। પર ફરજ આવી પડે છે. દરેક શાસ્ર અતે કળાની જેમ સ ગીતમાં 
પણુ નવી નિસિતિ શકય છે. પણુ તે ગમે તે માણુસતે હાથે ન થઈ શકે. 
જીવનના ઊ'ડાણુમાં જે ઊતરી શકે, ભવિષ્યની આકાંક્ષાઓ જે પોતાના હૃદયમાં 
અનુભવી શકે, અતે સાથે સાથે જૂને! વારસો જેણે બરાબર પચાવ્યે। છે તે 
જ નવી નિમિતિ કરી શકે છે. રાષ્ટ્રીય જવનમાં ન્યારે ભારે પરિવર્તન થાય 
છે સારે સ'ગીતમાં પણુ પરિવર્તન થવાતું જ. આ નિયમને અનુસરીને ઇસ્લામી _ 


ર 
- 


ન” 


૨૬૦ ી જીવનને આંન'& 


'સ્કૃતિના પરિચય સાથે આપણે ત્યાં હિ'દુસ્તાની સ'ગીત જન્મ પામ્યું, અ શ્રજેના ” 
ક પછી નને આપણા સ “ગીતર્મા નવો ઉમેરો ન થયો હોય તો તૈતું 
કારણુ કાં તો આ દેશમાં આવતાર,' અગ્રેજેતું ઈવન જ સગીતશ્ત્ય છે, 
અથવા તો તેઓ :આપણાથી અતડા રહ્યા કરે છે એ છે, અમદાવાદ જેવાં 
શહેરોમાં લમતગાળામાં ગધેડાંતી પેઠે ભૂંકનાર બૈ'ડ એ આપણા જગલીપણાની 
નિશાની ગમે તેટલી હોય પણુ એ વિલાયતના સ'ગીતતો નમતો તો નથી જ. 
આપણે એક સ'સ્કારી રાષ્ટ્ર છીશ એ સિદ્ધ કરવા આપણા લેકે કે અમુક 
[ઉલા ગોરાએ ગમે તેટલી ચોપડીઓ લખે તોપણુ આપણે ત્યાં વપરાતાં બે'ડ 
ગએ એક જ તેવી સામે સમર્થ રદિયો છે, જે લોકે ક'ઈકે સ'સ્કારિતાને દાવો 
કરતા હેય તેમણું આવાં બૅહવાળાં સરધસમાં ભળવું એ નામોશીંભરેલું છે 
એમ સમજ તેમ કરવાતો ઇતકાર કરવો જેઈ એ. આપણુ જેાસગીત એકદમ 
સુધાર્વાતી ધણી જરૂર છે. વીસ પચીસ વરસ પહેલાં સતારા કે પૂના જેવા 
શહેરના રસ્તાએ પર જેવું સસ્કારી રથ્યાસ'ગીત સાંભળવા મળતું તેવું આજે 
ભાગ્યે જ મળે છે. પૈસા ખરીને જંગલીપણાતો સિક્કો મેળવવાતો ધધો 
આપણા શહેરીએ હજી પણુ છેડે 'નહી' ? 
આપણા સામાનિક જવનમાં ભળી જય એવું સગીત --નવું નવું સગીત 
આપણે જ્ર્ર્‌ નિર્સાણુ કરી શકીએ. આપણુ' સાવ'જનિક જવન અવનવાં સ્વરૂપો 
* થારણુ કરે છે, તવા નવા સામાજિક આદશો અને ભાવા સમાજમાં પ્રગટ 
થતા તે કેલાતા નજ્નય છે, અતે એ બધા નવા સ'ગીતને નોતરે છે. આપણી 
મહાસભા, આપણાં સેલનો, આપણી પરિષદો, આપણા આશ્રમો અતે નવતર 
સ્થપાતા ધ્રધાએ। નવીત સ'ગીતતી માગણી કરે ,જ છે. # 
અમુક રાગમાં અસુક રસ હોય છે, અમુક રાગ અમુક વખતે જ ગવાય, 
ગો આપણા જૂતા નિંયમાં આપણુ વૈદગ્ધ્યધ એતે' ઉચ્ચ અભિરૃચિ સૂચવે છે. 
“ણુ ન્યાં રેગોનાં નામ બદલાયા છે, સ્વરેમાં શુદ ફામળની પરિભાંયા 
ખદલાઈ છે ત્યાં જૂતાં શાસ્્રોતો સમજપૂર્વક અથ* કરવો જેઈ એ. અને 
તાલભેદ્‌ પ્રમાણ રાગાતો। રસ અતે ભાવ બદલાય છે એ આપણે કયાં- નથી 
અતુભવ્યું ? આપણા પૂવનનેએ્એ આ જે સ'ગીતતું માનસશાસ્ત્ર અથવા રસપરિ-” 
પાકની મીસાંસા રચેલી છે તેતો જડતાથી સ્વીકાર કરવાતે બદલે આપણેતે તેતું 
સમજપૂવક અપ્યયન કરીએ, તેમાં તવા નવા પ્રથોગો કરીએ, અને તેમાં 
નવી “નવી” શક્તિઓ ખીલવી બતાવીએ તો જ કીતિશાળી પૂવજેના વશજ * 
તરીકે આપણે રેોભીએ. પૂર્વન્નેતી નામના, પર્‌ આપણે કવાં સુધી નભીશું ? 
અગ્રજમાં કહેવત છે કે “ જનતવાન ઘે।ડાતે પોતાના માતૃપિતૃવં શતો નામે।ચ્ચાર 


કરવો નંથી પડતો. ' 


જ જીવતનું' સગીત - ૨૧૧ 


નવી નિમિ'તિ ન્યારે થાય ત્યારે ખરી, પણુ ત્યાં સુધી આપણે આપણો 
જૂતો વારસો! જેવો! તે તેવા ન્નળવી રાખીએ તોપણ ઘણું' કયું” કહેવાય. ખેપિયે 
જેમ એક ગામનો કાગળ ખીજે ગામ પહોંચાડે છે તે પ્રમાણે જો આપણે 
નતો વાર્સે। જરા પણુ બગાડ્યા વિના નવા જમાનાના હાથમાં સોંપી દઈ એ 
વોપણું તે જેવીતેવી"' સેવા ન ગણાય આ કામ. સગીતતી પરપરા નનળવીને. , 
તેમ જ સ'ગીતને લિપિખદ્દ કરીને કરી શકાય સગીત લિપિખદ્દ થઈ શકે કે 
નહી' એ ન્નતની રકા હવે રહી નથી તમારા મત્રીએ ગુજરાતના ઉત્તમોત્તમ 
લેક્સ'ગીતને લિપિખદ્દ કરી ખતાવ્યું છે. હું આશા રાખુ' છું કે, તેમની એ 
ચોપડી થોડા જ વખતમાં અઢાર પડશે. આ વિષયમાં સવાલ એટલે છે 
એક જ અ'કનલિપિથી ચલાવી લેવું એ છછ છે કે આસપ્રજ્નને માટે -એક 
સ્થૂલ' અ'કનપદ્દતિ, અતે તજૂત્ત લેકોતે માટે બીજી સ્મ અતે સ'પૂણુ 
અકતલ્િપિ રાખવી ધટે છે ? બનેમાં પદ્ધતિ તો એક જ હેય એ વિષે શકા 
નથી આ ક્ષેત્રમાં મતે તો ગાંધર્વ મહાવિધાલયતી અ'કનપદ્દતિ જ પાયા તરીકે 
ઉત્તમ જણાઈ છે 

સ'ગીતનેો વારસે। ઊછરતી પેદીને સાંપવો હોય તો તેની પાસેથી સ'ગીતની 
કેટલીક કસરત જર કરાવવી જેઈ એ. અમુક કસરત વગર અવાજ કેળવાતોા 
નથી, કાન ત્તૈયાર્‌ થતા નથી, અતે સ'ગીતતુ હાર્દ સમજવાની લાયકાત પણુ 
આવતી નથી. પણુ ક્સરતરૂપ સંગીત અતે ભાવવાહી સ'ગીત હંમેશાં જુદુ ” 
જીંદુ' રાખતું જેઈએ સગીતતી કસરત અત્યત આવશ્યક છે, પણુ તે હરૅક 
પ્રસગે પ્રદ્શન યોગ્ય છે જ એમ નથી. કુસ્તીબાજ લોકે ફુસ્તીના ત'ખૂમાં 
મેદતી આગળ ૬"ડબેઠેક કરી ખતાવતા નથી. આ ભેદ નહી ન્નણુવાથી કેટલાક 
ગાયકો! ભાવપૂણું ગીત ગાતી વખતે વચમાં જ કસરતમાં ઊતરે છે અતે “બધુ 
વિર્સ કરી નાખે છે. તેમની કસરત પ્રશ'સતીય છે ખરી, પણુ ભાવતું 
ખૂન થાય એ કેમ સલ્યુ' જ્નય ? જેમ ગમે તેવા આલાપ લેતા છતાં' ગાયકે 
સમ સાધે છે તેમ ગાયનમાં જે રસ પણુ ખરાખર સાધે તો પૃથ્વી ઉપર 
સ્તરગં આવ્યાતો આનદ થાય. 

ભાવવાહી સંગીતના પણુ ખે વિભાગ હોય છે. કેટલુંક સ'ગીત ષોતાની 
સ્વરરચના અને આલાપથી જ હીન વિકારોને ઉદ્દીષિત કરે છે. આ સ'ગીત 
અરિષ્ટ હે હોય છે. ન્યારે ખીજું સંગીત વિકાર્શામક અતે શુભ ભાવનાતું 
પોષક હોય છે. આ ભેદ ન્નણુવાની અને ન્નળવવાની જરૂર ઘણી છે. એ 
દિશામાં પ્રયત્ત કરનાર સુર્‌ ચિસ'પન્ન વિદગ્ધ લેકે બહુ એષા છે. અતે 
આજનો જમાને તો જવનમાં તેમ જ સાહિત્યમાં સ્વચ્છદ અતે ઉચ્હખલતાતે 
પ્રતિકા આપનારો! છે. એટલે આ કામ અઘરું છે એમાં.શ'કા નથી. - 


ક; ૪” 


દ 


રફર જવનનો આનદ , : 


જીવનના દોષો ક્લિસટ્રીમાં ઊતરે છે, સમાજશાસ્ત્રમાં ઊતરે છે, સાહિત્યમાં 
ઊતરે છે. પછી કળામાં કેમ ન ઊતરે ? સાહિત્યમાં જ જુએ. પ્રથમ ૨જા- 
રાણીનું, વીર્‌ પુર્ષોનું અને દેવદેવીઓતું સાહિત્ય લખાતું; પ્રજા અને સેના 
એ તો ચિત્રતી પૂરણીરૂપ સ'ખ્યામાત્ર જ. આજકાલ નવરાશ ભોગવનાર” 
મપ્યમવર્ગ' વિષેતું જ સાહિત્ય મોટે ભાગે લખાય છે. નવલકથાનો નાયક મોરે 
ભાગે કોઈ ડૉક્ટર, બેરિસ્ટર, વીલ કે જાગીરદાર જ હોય છે. મહાન મહાન 
વિચારકો પણુ ઘણી વાર. જમાનાના દોષોથી પર રહી શકતા નથી. એરિ- 
સ્ટોટલ જેવા ,યિશ્વવ્યાપી ખુહ્ધિવાળા ફ્િલસકતે પણુ ગુલામીની પ્રથા સ્વાભાવિક 
લાગી. શકરાચાય જેવા અદ્દેતવાદી પણુ વેદતું ઉચ્ચારણુ સાંભળનાર અન્ત્યજને 
સશપાત્ર ગણુતા. મતુ મહારાજને પણુ લાગતું, કે ત સ્ત્રી સ્વાતત્ર્યમટંલિ। 
ભક્તકવિ તુલસીદાસે તો ઢોરગમાર સાથે સ્્રીને પણુ તાડતતે! અધિકાર ઉદાંર- 
તાથી આપી દીધો: સમાજના દોષો સાહિત્યમાં આવવાના જ. રોમન અતે 
ગ્રીક કળા પણુ આ કારણુસર્‌ દુજ્તાના ચેપથી મુક્ત રહી નથી કેમ કૈ 
રોમન અતે ગ્રીક લોકે[તું જવન થાખખા ખાઈતે કામ કરનાર ગુલામોની 
હસ્તી પર જ રચાયેલું હતું. ઇજિપ્તતી પિરાસિડો ગમે તેટલી ભવ્ય હૉય, 
પણું એ અલ્પજવી ખાદશાહેએ પોતાની પાર્થિવ કાયા શાશ્વત કરવા રચેલાં 
કુખર્સ્તાતો જ છે. એક લાખ લેકે! વીસ વીસ વરસ સુધી તેમના જવતા 
૨ાન્નની કબર ખાંધવા માટે પરસેવો ઉતારે અને પોતે અકાળે કબર ભેગા 
થાય એ સામાજિક રિથિતિ કેવી ! અતે એ સમાજે પ્રગટ કરેલી કળા આસુરી 
ન હોય તો જ આશ્રય. વિજયનગરનાં ભવ્ય ખંડેરો અતે ફૂલના ઢગલા 
જેવા દેખાતો તાજમહાલ જેઈ ને આપણે ગમે તેટલા તાજુબ થતાં હોઈએ 
તોપણુ તેતી પાછળ ગરીબોની હાય રહેલી છે એ ન્નણુતાંવે'ત, જે આપણામાં 
માણુસાઈ હોય તો, આપણુ ખધે રસ ઊતરી જવો જેઈ એ. શુદ્ધ સંગીત 
નિષ્પાપ, તેજસ્વી અતે કારૃણ્યમય જવનમાંથી જ સંભવી શકે છે. કેમ કે 
સગીત એ ભાવનાની નૈસગિકક ભાષા છે. જેવું જવન તેવી ભાવનાઓ. જેવી 
ભાવનાઓ તેવું સ'ગીત. 

સંગીત એટલે એકલું ગાયન નહીં. ગાયન, વાદન, નર્તન અને હાવભાવ 
એ ખધાતો સ'ગીતમાં સમાવેશ યાય છે. આપણે ત્યાં ગાયનવાદનતે પ્રચાર 
તો ઠીક છે, પણુ નર્તન ક'ઈકે દરેન્જે ઔણુ ગણાય છે. એતુ કારણુ મર્દાની 
નર્તન ભુલાયું હોય અથવા લોકોનાં શરીરો નતનચોગ્ય રહાં નહીં હોય. 
ગાયન કરતાં તત વધારે ઉદ્દીપક થવાનો સ'ભવ છે એ કારણું પણુ નતન ' 
જૂતા લોકોમાં અળખામણું થઈ પડચુ* હોય. મ'દિરોમાં ધણી વાર ભક્તો 
.નત'ન કરે છે. ગુજરાતમાં ગોપરાસ, દાંડિયારાસ, ગરખીઓ વગેરે નતતનતા 


સ્'ગીત્તની સસ્કારિતપ ૨૬૩ 


કેટલાક પ્રકારો રૂઢ છે જ. કેટલીક જંગલી ગણાતી પણુ નિષ્પાપ જીવન ગાળત્તી 
કામોમાં સ્રીપુર્ષાના મિશ્ર રાસ પણુ ન્નેવામાં આવે છે. 

ગાયન, વાદન, નર્તન એ ત્રણુતો મેળ થયો એટલે સંગીત પૂરું થયું 
એભ નથી. આપણા પૂવનેએ રાગરાગણીઓનાં સ્વરૂપો અને પ્યાનો કહ્પ્યાં 
છે. ત્રકતુ, સમય, ગધ, રૂપ આલેખન ખધી જ વસ્તુએના સહકાર સાથેનું 
સ'ગીત, તેમણે કહ્પ્યું છે. રેખા, વર્ણુ અને રૂપ; ગંધ, રસ અને સમય; 
રચના ઔચિત્ય અતે તાર્તમ્ય; ન્યાય, કારુણ્ય અને પ્રેસ; આ ખધાનોા સ'ગીત 
સાથે અવિરેોધ અથવા સ'વાદ ઊભે। કર્યા વગર્‌ સગીત સ'પૂણુ' થયું ન ગણાય. 
જીવતનાં અ'ગપ્રત્યગામાં ન્યાં સુધી જરા પણુ વિસ'વાદ રહે ત્યાં ઝુધી જવન- 
વ્યાપી સગીત સ'ભૂળાય જ નહી. જ્યારે માોણુસ માણુસ વચ્ચે, પશુ માણૂસ 
વચ્ચે, વનસ્પતિ અતે માણુસ વચ્ચે એકત્તતો સખ'ધ ખ'ધાશે, જ્યારે ખધાં 
એકહૃદંય થશે ત્યારે જ વિશ્વસ'ગીતનેો આરભ થશે. શુદ્ધ નીતિ, સદાચાર, 
પાવિત્ય એ આ વિશ્વસ'ગીતતું વ્યાકરણુ છે. અહિ'સા એટલે કે “આત્મૌપમ્ય 
અને આત્મૈક્ય એ એતો અ'તિમ રસ છે. 


૧૬ 
સ'ગીતની સસ્કારિતા ' 


[રાજકોટ રાષ્ટ્રીય શાળામાં ગાંધી જય'તી નિગિત્તે ગોઠવાયેલા સંગીતના જલસા 
વખતે આપેલું પ્રવચન ૬-૬૦-૪૫, ] ન 

સ'ગીતના પ્રવાહમાં તણાતાં જે આન'દ થાય છે તેતે હું તો હવાઈ 
જહાજની મુસાફરી સાથે સરખાવી શકું. એ મુસાકેરી ન્નતતે ન ફરી હોત તો 
આ ઉપમા મને ન મૂઝી હોત. પે 


દોડતાં દોડતાં પગ તળેની જમીન છોડી દેવી અને જણે કલ્પનાની પાંખ 
ઉપર સવાર થઈતે આકાશમાં ઊંચે ઊંચે જવું, અતે યાંથી એક નડું જ 
દૃષ્દિબિ'દુ કેળવી, માણસની દુનિયા વ્યાપક રૂપમાં નિહાળવી અને એ દુનિયા પર્‌ 
હવાયેલી વાદળાંતી ગધર્વસૃણ્ાં વિચરવું અતે ન્નણું એટલાથીચે સ'તોષ ન 
પામીને એ સૃષ્િથી પણુ ઊચે ઊડીને વાદળાંના ગોટેગોટા સૂર્યપ્રકાશમાં ચળ- 
કતા ન્નેવા, અતે વાદળાંથી પણુ ઊંચે એવી વિરલ હવામાં વિહાર કરવો, 
એ આન'દતે નને સરખાવી શકાય તો શુદ્ધ સાત્તિક વાતાવરણમાં કેળવેલા 
હિ'દુસ્તાની સંગીતની હેદ્ય પર્‌ થતી અસર્‌ સાથે જ સરખાવી શકાય, 


દ 
# સં 


જ 
2 


૨૬૪ જીવતનેોઃ આન'દ” 
અતે જ્યારે આવી ગધવષતગરીની મુસાફરી પછી તરત જ ગાંધર્વ 


સગીતતી લહાણી મળી ન્નય તો એવે વખતે ઉપમાન કયું અને ઉપસેય કયું 
એતે નિણુચ કરવામાં મૂ”ઝવણુ થાય તો આશ્રય શું? 

સગીત એ એક,એવી વસ્તુ છે કે જે પાર્થિવ હોવા ૭તાં અપા્થિવ 
અસર કરી શકે છે. એતી ઉત્પત્તિ ગળામાં છે. એતો આસ્વાદ કાનથી લેવાય * 
છે. પણુ એ વસ્તુ છે તો હદયતી., સ'ગીતતો આન'દ હૃદયમાં જન્મે છે અને 
હેદ્યથી જ સેવાય છે. - રા 

કેટલાક લોકો 'સ'ગીત માટે અતેક વ્ષાધી મહેનતે ગળુ' કેળવે છે, 
આંગળાં કેળવે છે, અને છતાં સગીત ખીલવવા સાટે સુખ્યત્વે હદય કેળવવાનું * 
હોય છે, એ વાત તેઓ ન્નણુતા જ નથી. એમતે જ્ને* સારામાં સારું સત 
મળે તો એતો તેએ! પ્રામાણિકપણે શુદ્ધ સ'ત્રહ કરી શકે છે, પણુ હદયની 
કેળવણીને અભાવે સ'ગીતતી ભાવનામાં તરબોળ થઈ શકતા નથી. એવાઓને 
માટે જૂતા કવિઓએ સુધારસ પીરસતી કડછીતી ઉપમા આપી છે. કડછી 
પીરસે છે તો અમૃતર્સ, પણુ એતે પોતાને એતો સ્વાદઃલેતાં આવડતુ તથી, . 
આપણા દેશમાં એક એવા જમાનો આવી ગયે કે જ્યારે અમુક લોકોએ 
ધ'ધાદારીતે અથે” ઉત્તમમાં ઉત્તમ સ'ગીતને સમ્રહ કયો; પણુ સગીત ઉપરાંત 
બીજું કશું કેળવ્યું જ “નહીં, એવા લેકકેનતી એટલી જ સાધના પણુ જે ઊંડી 
થઈ નાય તો સ'ગીતના દિવ્ય નાદતી મસ્તી તો તેએ અતુભવી શકે, પણુ 
ભાવનાની સમૃદ્ધિ કેળવેલી ન હોવાથી તેએ હૃદયાકાશમાં વિહાર ન જ 
કેરી શકે, ી 
ભાવનાસય સ'ગીતતી એ કળા આપણા પ્રાચીન કવિઓએ અતે 
સ'તોએ કેળવી હતી. અતે તેથી જ તેઓ ઉત્તમમાં ઉત્તમ' ર્‌ાગદારી સાથે 
અને શ્રવણુર્ચિર શખ્દાવલિ સાથે નાજીકમાં નાજીક તેમ જ ભવ્યમાં ભવ્ય 
એવી ભાવનાઓ અને કલ્પનાઓતો સમન્વય સાધી શકચા. એ લોકોની 
પરપરા જેટલે દરજ્જે કાયમ રહી તેટલે દરજ્જે આપણી સ'સ્કારિતા આપણે' 
ળવી શકય. 

પણુ વચમાં આપણી પડતીનો એવો એક કાળ આવી ગયો, કે જ્યારે 
લોકોએ માન્યું કે, સગીત અને એના જેવી ખીજ કળા મેલી વસ્તુ છે, શિજટ 
સમાજે એને! દૂરથી જ આસ્વાદ લેવે। ઘટે, એનો લાગ કરી શકાય નો 
એથીયે સારું એમ કરીતે આપણે સમાજતું હિત'સાષ્યું નહીં, ઊલટુ આપણો 
સમાજ સ'ગીતવિહોણેો થઈ, આંતરિક ઝઘડા, વિખવાદ અતે દ્ેષતો ભોગ 
થઈ પડયો. સૈ'ગીત એટલે સુમેળ. એ જે જવનસાંથી તીકળી નય તો 
“ “જવનમાં કેોલાહલ-સિવાય બાકી શું રહેવાતું હતુ ? 


સ'ગીતની સ'સ્ફારિતા શક્ય 


દ 


સગીત એ કઈ વિલાસવી વસ્તુ નથી, મોજશોાખતો મસાલો નથી. 
શુદ્દ સંગીત હદયનો જરૂરી ખોરાક છે. શુદ્ધ સંગીત શુભ ભાવનાઓનું 
પાષણુ છે. એવા સંગીતથી આત્માતે મોકળાશ મળે છે, સામાજિક સદગુણો 
જેળવવા માટે સ'ગીતતું વાતાવર્ણુ ધણી સદદ કરે છે. , 

સાખર્મતી આશ્રસની સ્થાપના થઈ ત્યારથી સ્વર્ગસ્થ મગનલાલભાઈ 
આશ્રમ માટે કોઈ સંગીતશાસ્ત્રી માટે તલસતા હતા. મેં એમતે ગાંધર્વ 
મહાવિઘાલય સૂચવ્યું. આશ્રમને લાયક શુદ્ધ ચારિત્રવાળા સગીતશાસ્ત્રી 
આપણુતે એ સંસ્થામાંથી મળી શકે એમ મેં કલ્યું. એમણે ત્યાં જઈ માગણી 
કરી અતે અમારા સદ્ભાગ્યે નારાયણુરાવ ખરે જેવા સાધુપુરુૃષ અમને 
મળ્યા. એમતી નિમ'ળ ૬ૃત્તિ, એમનો  સેવાભાવ, અને સસ્થા પ્રત્યેતી એમની 
નિષ્ઠા, આ ત્રણેય ગણુ।તે કારણે તેએ। ખધાના માનીતા થઈ ગયા. સંગીત- 
કળામાં તેએ પ્રવીણુ હતા જ. આશ્રમમાં આવ્યા પછી તેમણે સ'ગીતના શાસ્ત્રને 
ઊડે અભ્યાસ ટર્યો અને આશ્રમના આદશેતું પ્યાન અને પાલન ડરીને 
હૃદયની' સિદ્ધિ પણુ મેળવી. અતેક લે[કકોએ એમને અનેક રીતે લલચાવ્યા, પણુ 
એમની સગીતનિદા અતે આશ્રમનિષઠા અડગ જ રહી, આશ્રમમાં રણા રણા 
* ગએમણું પોતાના ગુર્‌ની, ગુરુની સ'સ્થાની અને પોતાના ગુરુભાઈ એની એઇછી 
સેવા નથી કરી. 

_ ગુજરાતમાં આશ્રમની સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ આ પ્રાન્તમાં સંગીત- 
વિધાનું પુનરૃજ્જવન ન્નેર્થી શરૂ થયુ એસ કહીં શકાય. અમારા પડિતજી 
ગુજર્‌ાતમાં અનેક હૈંકાણુ ફર્યા અને એમણું “ આશ્રમભજનાવલિ 'નાં. ભજનો 
સમાજમાં વાવ્યાં. અસ આશ્રમવાસીઓનતે તો સવાર સાંજની પ્રાર્થના દ્રારા 
સંગીતતો લાભ મળતો જ હતે!., કેટલાંય નાનાંમોટાં સ્્રીપુર્ષા સગીત 
શીખવા લાગ્યાં, પણુ પ'ડિતજીતી, સ'ગીતવિદ્યા નિછાપૂર્વક ત્રહણૂ કરી, અમારા 
પુર્ષોત્તમે. આજે પ'ડિતજીતું સ્મરણુ કરાવે એવું સગીત એનામાં અને એણે 
ઉત્પન્ન કરેલા વાતાવરણુમાં મળી શકે છે. પ'ડિતજની દીકરી મથુરીએ પણુ 
પિતાનો વારસો આગળ ચલાવ્યો છે. આશ્રમના એક હરિજન વિઘાર્થીએ 
પણુ પ'ડિતજી પાસેથી સગીતતો વારસે!- મેળવ્યો છે. પણુ પ'ડિતજની 
સંગીતસેવાતી નિષ્ઠા તો ખાસ પુરુષોત્તમમાં પ્રગટ થયેલી ન્નેઉ છું. ' 

આવા સંગીતના સંસ્કારો જે શહેર્તે ઉપલબ્ધ થાય, તે ભાગ્યશાળી 
જ ગણાય. શુદ્ધ હવાપાણી, તોજ્ે અતે પૌજ્ઠિ આહાર અને તેજસ્વી 
કેળવણી --એ પ્રશ્ન માટે જેટલી જરૂરી વસ્તુ છે, તેટલી જ ઉન્નત સામાજિતકિ 
સંગીતની પણુ પ્રજ્નને આવશ્યકતા છે. લોકોએ આવી સગવડને। વધારેમાં વધારે 
લાભ લેવે। જેઈ એ. 


રફ ી જવનનો આતન'ટ 


ભૂખ્યો માણુસ અકળાચેલો હોય છે. એતે કશુ સુઝ્ડુ નથી. એને પેટ 
ભેરીને ખાવાનું મળે એટલે એને આગળ વધવાનું અને પુર્ષાર્થ સાધવાનું સન 
થાય છે; અને આપણે હાથે ક'ઈ પરાકમ થઈ શકશે એવો આત્મવિશ્વાસ 
માણુસમાં આવી ન્નય છે. તેવી જ રીતે ન્ત્યાં નિર્મળ સ'ગીતતું વાતાવરણુ 
હોય છે યાં જ સમાજને ઉચ્ચ આકાંક્ષાઓ સેવવાનું મન થાય છે. 
એક આદશ લઈને ઘણાં લોકોને એકત્ર કરી શકાય, ઉત્નતિતે રસ્તે એમને 
વાળી શકાય, અતે શુદ્ધ સેવા દારા કળિયુગમાં સત્યયુગ દાખલ કરી શકાય, 
એ નનતતી શ્રદ્ધા પેદા કરતી વખતે સંગીતની ધણી મદદ મળી શકે છે. 
સ'ગીતતું એ રહસ્ય જાણુતા હવાથી જ આપણા સત કવિઓએ પ્રાથ'તામાં 
અતે ધામિક સાધનામાં સ'ગીતતે મહત્ત્તતુ સ્થાન આપ્યું, ગગતવિહારી 
પક્ષીઓની અતે અપ્યાત્મવિહારી સતોતી સાધના અને ઉપાસના સગીત વગર 
ખીલતી જ નથી. જૂતા વખતમાં યુદ્ધ જેવી રાજસી પ્રદૃત્તિમાં પણુ લેકે।ને ભેગાં 
કરવા માટે અતે એમનો ઉત્સાહ ટકાવી રાખવા માટે સ'ગીતતી મદદ અતિ 
આવશ્યક ગણાતી. લેકતત્રના આજના જમાનામાં મોટા મોટા જનસમુદાયને 
જાત્રત કરવા માટે, ભેગા રાખવા સાટે, અને કોઈ ઉત્કટ ભાવનાથી જભ્ઞાવિત 
કરવા માટે વેગશાળી સ'ગીત જ વપરાય છે. આદર્શ સમાજતો સાક્ષાત્કાર 
કર્વા-કરાવવા માટે પણુ આજકાલ ન્નતન્નતની ભાતવાળી આયૃતિઓતેો 
વિસ્તાર, વિવિધ પ્રકારના રગોની ફૂલગૂંથણી અતે હદયતે નવી નવી સ'ભા- 
વનાઓતેો સાક્ષાત્કાર કરાવનોર પ્વનિસૃણ્િતી સ'ચિશ્ર સંગતિ ઉત્પન્ન કરવામાં 
આવે છે. સંગીતવિદ્યા માટે આ એક નવું જ ક્ષેત્ર ઉદ્ભવ્યું છે, આમાંથી 
નવા યુગતી ઉત્પત્તિ થાય તો જરાય આશ્ચર્ય નહીં. 


ભાવના સાથે ન્યારે સગીતતે મેળ થાય છે ત્યારે સંગીતમાં પ્રાણુ 
ફૂ'કાય છે, સગીત યાંત્રિક મટીને જીવુ થાય છે અતે નવી નવી ભાધષામાં 
ખોલવા માંડે છે. આજો જ દાખલે। લઉ. મે' ઝિંઝોટી રાગતા અનેક અલ કારો 
સાંભળ્યા છે, એ રાગતી અતેક ચીજે મને પરિચિત છે. પણુ આજે ઝિઝોટી 
રાગતા જૈ મે આલાપે સાંભળ્યા તેમાં સ્વરોતી કેવળ કસરત ન હતી, પણુ 
ભાવનાઓતું સુંદર સરખુ દર્શન હુ. આ એક નવી જ વસ્તુ મને 
અતુભવવાને મળી. , પી 

પણુ હું સગીતકળાનો વિત્ત નથી માટે મારે વધારે વિગતોમાં ઊતરીને 
વાત ન કરવી ઘટે. આજને તિલગ રાગ પણુ હદયતે હચમસાવે એવો હતા. 
ખાળકેતે આવુ* વાતાવરણુ હ'મેશાં મળે તો એમને હદયની સ“્કારિતા એતી 
મેળે મળી જવાની. ર 


દદ 


સ'ગીતફારોાતુ' જીવન ૨૧૭ 


આપ્યાત્મિક સાધનાનું સ્થાન સગીત ન લઈ શકે એ દેખીતી વાત 
છે. ફેવળ સંગીતતે ન્ેરે ચારિત્ર્યની આર્યતા 'કેળવાશે એમ ન કહેવાય. 
પણુ જ્યાં એવા પ્રયત્તા થતા હોય ત્યાં સંગીતની મદદ ધણી ધણી થઈ 
શકે છે. 

જેવળ વ્યાયામની દણ્ જ્નેઈ એ તોપણુ વ્યાયામને જે સ'ગીતનો સહયોગ 
સળી ન્નય તો વ્યાયામ _પણુ માણુસને ઉત્તમ ક દે છે. સ્તાયુઓને કસરત 
ચાલતી હોય એ વખતે ન્ને સંગીત ચાલવું હોય તો માણુસના મન્‍તનન- 
ત'તુએને આરામ મળે છે, ખોરાક મળે છે, અને પ્રમાણમાં વધારે વ્યાયામ 
કરવા ૭તાં એની માડી અસર થતી નથી. પી 

અતે એ વ્યાયામ ન્ત્યારે નૃત્યનું રૂપ પકડે છે, ત્યારે તો સંગીતની 
મદલ્થી ખીલવેલું નૃત્ય શરીરના એક એક અ'શને સમપ્રમાણુથી ખીલવે છે, 
અને આદશ જીવનતી, ભલે આછી પણુ સચોટ ઝાંખી કરાવે છે. રાજકોટના 
નાગરિકો ! આવા સગીતના વાતાવરણુતે ઈશ્વિર્તો પ્રસાદ સમજી એતું 
સેવન કરન્ને. 


૧૩ 
સ'ગીતકારોનું જીવન 


સ'ગીતવિદ્યાનાં પગલાં ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. હવે સ'ગીત અમીર્‌- 
ઉમર્‌ાવોના શેખતી વસ્તુ રહી નથી. સંગીત્‌ હવે પ્રજાકીય ન્નગૃતિતુ' આવશ્યક 
ચિહ્ન ગણાય છે. ન્યાર્થી ભારતવષીય પરિષદો અને સહાસભાઓસાં સ'ગીતતી 
સહાયતાની જરર હોવાની પ્રતીતિ થઈ અને જ્યારથી શિક્ષણક્રમસાં સંગીત 
એક મણહત્તતતો વિષય મનાવા લાગ્યો ત્યારૃથી સ'ગીતવિઘાના આદશમાં 
અસાધાર્‌ણુ પરિવર્તન થઈ ગયું છે. આ પહેલાં સગીત કાં તો વિરક્ત 
ભક્તોની સેવામાં રાયતું અથવા વિલાસી અતુર્ક્તોવી ગિદ્મતમાં મલપતું. 
એ બન્તેની વચ્ચે જે વિશાળ સામાજિક જીવન છે એમાં સગીતતું સ્થાન 
અહુ નાનું રહ્યું હતું અને એ કાર્ણૅ સ'ગીતના વિકાસમાં ધણી મુશ્કેલીઓ! 
આવી પડતી હતી. 

સગીતતી સ'ભાળ ર્‌ાખનાર્‌ ઉસ્તાદો પોતાના જીવનની સભાળ ર્‌ા'બતા 
ન હતા એ પણુ સંગીતની ઉપેક્ષાનું એક કારણુ હતુ. જે પોતાના જીવનતી 
ઉપેક્ષા કર્તા હોય તેમતે સામાન્ક પ્રતિથ્ઠા કેવી રીતે મળી શકે? સગીત 
જેવી દિવ્ય વદા એમની પાસે હે[વાને કારણે એમની ખુશામત જરૂર થતી. 


ઘન 


ગ 


૨૬૮ રુ જીવનનો આત" 


તેમ જ આજીવિકાની બાખતમાં પણુ તેમને ચિ'તા કરવાનું કારણુ રહેતું 
નહી. ર્સિક લોકે તે તે ચુણીજતો સાથે પ્રેમતો ધનિદટ સબધ રાખતા હતા 
તોપણુ સામાજિક જીવનની સમ્દિથી ગાયકવર્ગ અપરિચિત જ રહેતો હતો. 
આતું મોટું પરિણામ એ "આવતું કે સ'ગીતગ્રેમાં કોઈ પણુ વખત 
અ'દર અ'દર સહકાર રહેતો નહી. રાજપૂતોમાં જેવી રીતે કુળરૂળ વચ્ચે 
વિત્રહ જ ચાલતો હતો, મહોલ્લામાં જેવી રીતે આપસ-આપસમાં ઈધા અને 
અદેખાઈ જ ચાલતાં હતાં, શાસ્ત્રીએમાં જેવી રીતે શાસ્રાર્થનાં કુષ્કટ યુદ્ધ 
જ ચાલતાં હતાં તે જ રીતે સગીતત્તેમાં ધમ'ડ અતે પરસ્પર નિ'દાનુ' 
વાતાવરણ હતું. ઉસ્તાદો ન્યારે ગાય ત્યારે તો પોતાના દિવ્ય આલાપોથી 
પ્રત્યક્ષ સ્વર્ગતો પરિ્તિય કરાવતા; પણુ ન્ત્યારે ગઘતો આશ્રય લઈ વાતો 
કરતા ત્યારે તો અર્થ કે ઔચિત્ય વગરતી ખુશામત, શરમ વગરતી આત્મ- 
સ્તુતિ અતે ઉદારતાવિડીન *રનિ'દા એમાં ભારોભાર રહેતી, જ્યારથી 
સ'ગીતને સામાજિક જવનમાં સ્થાત' મળ્યું ત્યારથી સંગીતની આ સ્થિતિ 
ખદલાઈ ગઈ છે. હવે સ'ગીતસેવીએમાં સહકાર શરૂ થયો છે. સગીતતા 
વિકાસનાં સાધતો શોધવાની કોશિશ થઈ રહી છે અને સમાજના હદયમાં જે 
નવા નવા ભાવે [પેદા થાય છે તેતે સગીત દ્રારા વ્યક્ત કરવાની આકાંક્ષા 
જાગી હોવાનું દેખાય છે. સામૂહિક સગીત પરિપિણ્ કરવાતો પ્રયાસ મય થઈ. 
રલ્રો છે 
સંગીતથી દવતા પણુ સ'તુષ્ઠ થાય છે તો વિરાટ રાછખ્ટ્ર-પુરુષ કેમ 
નહી' થાય? , 
જુલાઈ, ૧૯૨૯ 


૧૮ 


લોક્સ'ગીત 


અતિ પ્રાચીન કાળથી પૌર્‌ અતે ન્નનપદ અથવા શહેર્વાસી અતે 
ગામડિયા એવા જનસમુદાયના ખે ભાગ પડેલા છે. શિષ્વર્ગ અને સામાન્ય 
જનસમુદાય એવા પણુ ભાગો સ્વાભાવિક રીતે પાડી શકાય. હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં 
દ્વિજ અથવા સ'સ્કારી, અતે અદ્દિજ અથવા અસ સ્કારી એવે મોટો લેદ 
પાડવામાં આવ્યો! છે. ધર્મ, સાહિત્, સંગીત અને કળાઓમાં પણુ એષી 
જ રીતના ખે ભેદ જવામાં આવે છે. પ્રાચીન સમયથી સાનવન્નતિતી 
ઉન્નતિના પણુ બે' સ્વતત્ર પ્રવાહ વલ્યાં કરે છે: એક સામાન્ય સમતુષ્યોની 
સ્તાભાવિક પ્રશૃત્તિઓઆને અનુસરીને બનેલો સામાન્ય સમૂહતો પ્રવાહુ અને ખીન્ને 
શિજ્ લોકોનો પ્રવાહ. રિણ લોકોએ ઉચ્ચ સામાજિક આદશ ઘડી કાદી જે 
કરમ નજી કર્યો છે તે કમમાં અને તે જ દિશામાં એ પ્રવાહ વહે છે. પહેલા 
પ્રકારના પ્રવાહમાં એટલે કે સામાન્ય જનસમુદાયની ,ઉન્નતિની ચોજનામાં 
મુનુષ્યતે॥ હૈતુપુર"સર્‌ પ્રયત્ત હોતો નથી. ખીન્ન પ્રવાહનો, માર્ગ મતુષ્ય 
પ્રાતાનાં ખુદ્દિ અને આદશ્કતી સહાયથી પોતાની શક્તિ અતુસાર ઠરાવે છે. 
એકતે નદીતી ઉપમા આપીએ તો ખીન્નતે નહેરની ઉપમા શોભે. એકને 
વન કહીએ તો ખીન્નને ઉપવન કહી શકાય. વનતી શોભા નૈસર્ગિક -- 
અમર્યાદિત હોય છે. ઉપવનતી શોભા તેતી રચના અને સુવ્યવસ્થામાં છે. 

આવા જ પ્રકાર્ના ખે પ્રવાહ સંગીતમાં પણુ અનાદિ કાળથી વદ્યાં 
કરે છે. રામાયણુમાં માગી સ'ગીત અને દેશી સગીત એવા સંગીતના ખે 

હોવાનો ઉલ્લેખ છે. પ્રાચીન કાળના સ'ગીતત્ત આચાર્ચેપએ ' ઠરાવેલા 
નિયમોને અતુસરીને ચાલતા સ'ગીતતું નામ માર્ગી સગીત. અપ્રણુદ્ધ, સાસાન્ય 
જનતાએ પોતાના હૃદયના ભાવે! પ્રગટ કરવા કાઢેલા પચ્છાનુસારી આલાપતું * 
નામ દેશી સગીત. નર્સોખાની વાડીમાં, ગાણુગાપુર્સાં અથવા તો 
ગોકણું મહાબળેશ્વર્માં જે દેવાર્ચન થાય છે તેમાં શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન 
હમેશાં થાય, છે; પણુ શમા: મ્હસેખા, ભાવકાઈ અથવા પ"“ઢરપુરના 
વિઠોબાની પૂન્ન ભક્તોના ,હદયની પ્રેરણાનુસાર્‌ થાય છે. એકનો આધાર્‌ 
શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ પર્‌ છે, ખીન્નતો આધાર્‌ લેકાચાર અથવા રૂઢિ ઉપર્‌ છે, 
અર્પફ્રિકાનાં જંગલોમાં અથવા પ્રશાન્ત મહાસાગરમાં અતિ દૂર આવેલા 
ખેઢામાં વસતા “જગથી ' લોકોના હેદયમાં ઈશ્વર સંબ'ધી જે કલ્પનાઓ ઉદભવી 


રક, 


ન 


૨૪૦ જીવનને. આન“ 


તેતે લોકધમ”ે કદી શકાય; પરજુ ત્રઠયિમુતિઓ, ગ્રવિતો અથવા પમગમ્મરોએ 
લાવેલ ધમને શિદ્ધર્મ કહેવો! જેઈ એ. કાલિલ્શનાં કાવ્યોને .ક્ષિષ્ટ કાવ્યોતી 
કોઢ્માં મૂજીએ તો ગામડાંમાં વસતા' ભાટશ્રારણુતી કવિતાની ગણુના લોક- 
કાવ્યમાં જ થઈ શકે. આ બળે શ્રવાહ સ્વતત્ર અતે પ્રાચીન છે. લોકોના 

છત્રનમાં જેમ જેમ ફ્રેરફાર થતા ન્નય છે તેમ તેમ આ પ્રવાહેતું શ્વરૂપ 
પણુ બદલાય છે, રાષ્ટ્રીય થવનમાં ક્ષીયતા કે કૃત્રિમતા આવતાં આ પ્રવાહે 
પણુ હ્રીણુ અને કૃત્રિમ બતે છે. રાષ્ટ્રીય છવનમાંથી આન'દ શરતે ખાનદાનીને 
લાપ થતાં આ ત્રવાહે પણુ નિર્જળ બતે છે--ગુકાઈ જય છે. એ સબ 
એટલેથી જ અટકતો નથી, કારણુ ન્યારે રાષ્ટ્રમાં નવીન ચેતન આવે છે 
' તારે આ પ્રવાહે કરી જેસબભા શરૂ થાય છે અતે દેશની આખાદાતી શ્રાથે 
એ પ્રવાહે પાણુ | દ? ને વહેવા માંડ છે. 

એ ત્રવાણોમાંતે' ટ્રિદ્ અથવા શાક્રીય પ્રવાદ સરકારી લેદ્ીતી 
સ'ભાળતે લીંધે એકદમ ફૂટી નીકળે છે; પરુ એ સ'ભાળમાં થોડી પણુ ઊણુપ 
આવઘા માંડે કે તરત જ એ ઝરણું નહેરના પાણીની પેઠે પાછુ' સહેજમાં 
સુકાઈ ન્તય છે. સામાન્ય પ્રવાહમાં એથી ઊલટું થાય છે. શૃશર્ગિક : ઝરણાંએઓથી 

જ એ ગ્રવાહ પોષાય છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ તેમાં કેળવેલી કોશળતા, 
પ્રમાણુખહ્તા વગેરે કૈટલાક વિર ગુણો એ!છા પ્રમાણમાં દેખાય છે ખરા; 
પરુ પક્ષી નતતના પ્રવાહતી પેઠે તે એકદમ શોધાઈ જતો તથી અથવા 
અટકી જતો નથી, “યાં ઉપવતોતો સહજે નાશ થઈ નય તેવે સ્થળે અને 
“કાળે અતેક મોટાં મોટાં જંગલો સળેલાધથી અતે જેશભેર કાલતાં રહે છે એ 
વાત ણીતી છે. 

થાસ્્રીય સ “ગીતને ૨ાજ્યાશ્રયતી જરર હોય છે. તેમ જ આ સ'ગીતતે 
માટ છવન અપણુ કરનારા ભક્તોની સંભાળતી તેતે આવશ્યકતા છે. તેની 
નત બગડે નહી'--હલક#ા થઈ «થય નહીં' સાટે શાસ્રોરધી સ્કતિ અથવા 
ઘમ'“સિન્છુ ચ્ચવા પડે છે. લોકસંગીત એટલે ગરીબતી છોકરી, જત્મે ત્યારથી 
“ડીપાતળી ધે'સ ખાઈ તે અતે મળે તેવાં નડાંપાતળાં કપડાં પહેરીને નાનેળી 
મોરી થયેલી. બતાવો તે કામ કરવા સદા લૈયાર; હગ્હમેશ હસતી ને હસતી 
અતે શરીરે ત'દુરસ્ત, બિચારીને નખરાં કૈમ થાય, હાવભાવ, ભ્રૂવિલાસ કૈમ 
બતાવાય તૈતી ગતાગમ હોય નહી, ભરત અતે ઝૂથણુકામતો તા ખ્યાલ 
સર્ખાથે કચાંથી હેય ? માત્ર સદા મહેતત અતે હૈતાળ, તેતે થ્િહ્ષણ તે વળી 
કાણુ આધે? સ્વાભાવિક રીતે ઉમરના પ્રમાણમાં જે નાન ગ્રાપ્ત થલરાર્નુ 
હોય તે થાય, અતે મે ચાર આડોાશાપાડાશી વતે તેમ પોતે પણુ વતં એટલું 
નતણે. હમેશા ત્રસન્ન રહેવું અતે સગાંવહાલાંને, એળખોતાં-પાળખીતાંને રાજી 


લેપ્કસ'ગીત ૨૭૧ 


ર્રાખવાં એમાં જ પોતાતી ઇતિકત'વ્યતા ગણે. લોકસ'ગીતતી સ્થિતિ કકે 
આ અમખેોધ કન્યા જેવી જ છે. પરતુ આટલી હકીકત પરથી લેકેસ'ગીત 
પરત્વે હલકો મત રખે કોઈ બાંધે. એમ ન માતી લેતા કે લોક્સ'ગીત શિજ 
સ'સ્કાર્થી રહિત છે માટે તે હીન છે--જડુ છે ગુજરાતના ગરા કે 
મહારાષ્ટ્રની દિંડીઓમાં કે પોવાડામાં શાસ્ત્રીય શુદ્દટા ન દેય તેથી એમાં 
માધુર્ય નથી એમ સાતી લેવાને કશું જ કાર્‌ણુ નથી. લોકસ'ગીતતો અર્થ 
ઊતરતું સંગીત તો ન જ હોઈ શકે. શાસ્ત્રીય સંગીતના કેવળ નિયમોની 
ઉપેક્ષા કરવાથી લેોકસ'ગીંત નથી બનતું. લોક્સ'ગીતતે અપભ્રણ શાસ્ત્રીય 
સંગીતના પર્યાયરૂપ માનવું ગમે તો ભૂલ જ છે. શાસ્્રદણુયા સહેલુ' થાય તે 
લેોકટદણ્યા પણુ સહેલુ' હોય એમ માની શકાય જ નહી. ે 
શાસ્રદણ્તા જ વિચાર કરીએ; તો “તો,ગણિત કરતાં પદાર્થવિસ્ાન વધારે 
અઘરું છે; પદાર્થાવિજ્ઞાન કરતાં જસાયણુશાસ્ત્; તેથી વધારે વનસ્પતિશાસ્ત્ર, તેથી 
પણુ વધારે અઘરું પ્રાણીશાસ્ત્ર; અને ખધાં ઉપયોગી શાસ્્રોના સારરૂપ 
ખાલસગોાપનતુ કામ તો સૌથી વિકટ. આમ શાસ્ત્રીય દણ્િએ વિચારતાં ખાળ- 
ઉછેર્તું કામ ખધાથી કઠિન છે ૭તાં સામાન્ય જવનના વ્યવહારમાં એથી ઊલટુ 
જ નજરે પડે છે. ગુણાકાર શાને કહેવાયુ એની પણુ જેને કશી માહિતી નથી 
એવી સ્ત્રી ઘ્રણી વાર્‌ માતા તરીકે ચાર પાંચ ખાળકેને સુદર રીતે ઉછેરી શકે છે. 
વળી લોકસ'ગીતમાં માત્ર શુદ્ધ સ્વરો જ હોય, કોમળ સ્ધરેો ન હોય 
અથવા તો તાલની વિવિધતા ન હોય એવું કશું નથી. લોક્સગીતતી ઊણુપ 
તો માત્ર એટલી જ છે કે શાસ્ત્રીય સ ગીતતી પેડે શુદ્ધ સ્વરો અને કોમળ 
સ્વરો મેળવી શાસ્ત્રીય દષ્િએ કેવી કેવી ન્નતના ૨ગ * ખીલવી શકાય તે. 
' વિચારવાનું કામ તે કરી શકતુ નથી. હૃદયના ભાવે વ્યક્ત કરવા 'ખાતર્‌ 
જરૂર્જેગા બે-ચાર ન્નતના તાલ મળી ન્નય એટ્લે લોક્સ'ગીત સતોષ માતે 
છે. કાલગણુનાના ' ઊલટાસૂલટા બધા પ્રકારોની યોગ્ય તપાસ કરી ખતી શકે 
તેટલા તાલ પેદ્દા કરવાની ભાંજગડમાં લોકસ'ગીત કદી પડવા જતું નથી. ' 
ટ્રકમાં કહીએ તો લેોકસગીત જ્વનપ્રવાહને અતુરૂળ થઈ રહે છે. 
છય&ાહ્મણાના આચાર પાળવા જેમ સૌથી આકરા છે તેમ શાસ્ત્રીય સ'ગીતના 
નિયમો પણુ આકરા હોય છે. તેમાં જરા પણુ ગોટાળો કર્યે; ન ચાલે. પ'ઢરપુરના 
વિકેબાતી પેઠે લોકસ'ત માત્ર ભાવનું જ ભૂખ્યું છે, પ્રેમ આંધળો છે. 
અનેક દૉષેો તેમાં લય પામે છે. ખીજ રીતે કહીએ તો પ્રેમમાં ઘેલછા છે. 
લોક્સગીતમાં પણુ કઈકિ એના જેવું જ છે. મહારાષ્ટ્રના પાવાડાની ભાષાતેો 
- વિચાર કરો, તેમાં રહેલ સ'ગીતતે તપાસે. તેમાં મેળ કોઈ ન્નતનો નહી” 
હોય, અતે ૭તાં હદયના દરેકેદરેક તાર્તે હચમચાવી સૂકવાનું કેવું અજખ 


ડક જ 
ન 
ક 


ર૭૨ . જીવનનો. આનદ 


સાસથ્ય તેમાં ભરેલુ' છે ! શાસ્ત્રીય ટૂમરીઓ સાંભળવામાં લખનૌના ' નવાખે 
તો રાજપાટ ખોયું, પણુ શિવાજના માવળાઓએ ધોવાડા સાંભળીને નવા 
રાજ્યતી સ્થાપના અતેક સ'કટો વેદી કરી. એ રાન્યતું રક્ષણુ પણુ પોવાડાએ ” 
જ ફર્‌વ્યુ. ડિ 

આ વિવેચન ઉપરથી એમ અતુમાન કોઈ ન કાઢે કે આ ખે સ'ગીત- 
પ્રવાહો તદ્‌ત ભિન્ન પ્રકારના છે અથવા તો તેમતે એકબીન્ન સાથે કશો 
સખ'ધ જ નથી. ખે નદીઓ ન્ેડાજ્ેડ વડી જતી હોય અતે અનુટૂળ સ્થળે 
પ્રસંગ મળતાં એકનાં પાણી જેમે ખીન્નમાં આવન્ન ડરે, અથવા તેમ ન 
" ખતે તો જમીનતી અદર વહેતાં અતેક ઝરણાં મારફતે પણુ એ પ્રવાહો 
એકખીન્નતે જરૂર ભેટે છે. અતે વળી કોઈ વાર અતિદૃણ્દિ થાય ને નદીઓનાં 
પૂર્‌ ફાટી જાય ત્યારે એ પ્રવાહે ભેગા થાય, એટલુ” જ નહી' પણુ આસ- 
પાસતો ખધે પ્રદેશ જળમય ખતી ન્નય, તે જ પ્રમાણે દેશમાં જે સમચે 
તવી ન્નઝ્ોત આવે તે વખતે રૂઢિ અતે શાસ્રતો ભેદ રહી શકતા ,નથી. તે 
વખતે તો કેળવાચેલ શિજ્વર્ગ અતે સામાન્ય જનસમુદાય સેળભેળ થઈ જય 
છે --એકદિલિ બની જાય છે, શ'કરાચાર્યનાં સ્તોત્રો પણુ ગામડિયાઓ 
હર્તાંકર્તાં ગાવા માંડે છે અને માણુભદ્દો પણુ રાજદરબારમાં મોટું માન 
પામતા થઈ ન્નય છે. પી 

લોકસગીત્રના સ્વરૂપનો પ્રકાર ઉપર્‌ બતાવ્યો છે. એ, ઉપરથી સમજ્યું 
હશે કે લેક્સગીતતી વૃદ્ધિના નિયમ“ ઘડી શકાય નહી. તેમાં' નિયમ 
ખાંધવા જઈ એ એટલે ત્યાં જ એના લોકત્તતી પરિસમાપ્તિ થાય. નિયમો 
રચાયા એટલે લેક્સ'ગીત મટી. જઈ. શાસ્ત્રીય સ'ગીત બતી ન્નય છે. 
વાદળાંઓએ કેવા કેવા આકાર ધારણુ કરવા અથવા શા શા રગ ધારણુ 
કર્વા એ જેમ આપણા નિય'ત્રણુ બહારની ,વાત છે તેમ લૉકસ'ગીતના 
નિયમો! ખાંધવા પણુ અશકય છે. એના નિયમો તો આપોઆપ જ બંધાયેલા 
હોય છે; આપણે તો તેને માત્ર આળખી જ લેવાના છે. શાસ્રીય સગીત 
પ્રયત્ત કરવાથી ખોલવી શકાય છે, યોજના પ્રમાણે તેવી અભિશૃદ્ધિ થઈ શકે 
છે. ખે ચાર રસિક અતે વિદ્દાન માણુસોના પ્રયત્નોથી તૅમાં અપૂર્વ વધારો 
થઈ શકે છે. પરતુ લોકસ'ગીતતો ઇક્નરો બે ચાર વ્યક્તિઓ રાખી શકતી 
નથી. સમસ્ત સમાજના પ્રાણુતું એ ખાલ સ્વરૂપ છે. આન્તરતેજવી એ 
ઇદ્યિગમ્ય મૂર્તિ છે. નીરાગી બાળકના મુખ ઉપર જેમ સ્વાભાવિક રીતે 
જ લાલી પથરાયેલી રહે છે તેમ શીલવાન અતે પ્રાણુવાન સમાનતનુ' લોક 
સગીત પણુ ખીલતું જ્નય છે -- વિસ્તાર પામતું જાય છે. વસતતો નૈસર્ગિક 
આન'દ જેમ કેકિલના ક'માંથી એવી મેળે ફૂટી નીકળે છે, તે જ મ્રમાણે 


લેપ્ડસ'ગીત . . ૨૭૩ 


લેોકજ્વન પણુ લોક્સ'ગીત ઠ્વારા જ વ્યક્તરૂપ ધાર્ણુ કરે છે. ભિન્ન ભિન્ન 
પ્રકારનાં અનેક પક્ષીઓને રાણીના ખાગ જેવા એકાદ સશ્રહસ્થાનમાં કે 
અગીચાંમાં એકઠાં કરવાથી કે તેમને અનેક રીતે પોષવાથી વિહ'ગ-ગીતની ઉન્નતિ 
થવી જેમ અશકય છે તેમ લેોકસ'ગીતતો માત્ર સંગ્રહ કરવાથી તેની ઉન્નતિ 
કરવી ,અએસ ભવિત છે. રાષ્ટ્રના મમત્વૂપી પ્રેમામૃતના સિચનતી તેમાં 
આવશ્યકતા છે. ભાટ-ચારણૂઈને વર્ષાસનો કે પ“તામા આપવાથી વીરરસનાં 
કાવ્યો ઉપન્નવી શકાતાં નથી. સાચા ચારણે! વીરોનાં પરાકમ જીએ એટલે 
તેમતી વાગ્ધારા આપોઆપ છૂટે છે. લોકોમાં ભક્તિભાવ ન્નત્રત થાય અથવા 
થવાતો હોય ત્યારે જ સાનેશ્વર મહારાજ ભાવાર્થ દીપિકા લખે અને ભક્તરાજ 
તુકરાસ અભ'ગો ગાવા મ'ડી પડે. એ કામ અખિલ ધમ* પરિષદ કરી 
શકે જ નહી. ર ડિ 
ડ્ર દ રટ 
આપણા દેશમાં ધમ એ તો સમાજ્તો ગ્રાણુ છે. પરદેશીએને પણુ 
હવે એ વાત સમન્નવવાની જરૂર્‌ રહી નથી. હિંદુસ્તાનમાં જે જે સમયે ધાસિકે 
ભાવનાને પુનર્ષહ્ધાર્‌ થયો છે તે તે દરેક પ્રસગે લોક્સ ગીતનો પ્રવાહ ધોધતી” 
માફક વલ છે. પ-્નખના લોક્સગીતનો જન્મ ગુરુઓના ફૃપાપ્રસાદમાં છે; 
કાલીમાતાના ભક્તોએ અતે ગૌરાંગપ્રભુના વૈષ્શુવ સાધુસતાએ ખ'ગાળાના 
લેોક્સ'ગીતને પોષ્યું છે; મહારાષ્ટ્ર અતે ગુજરાતના લોકસ'ગીતતેો ભડાર તેના 
સાની વાણીમાં છે; અતે હિન્દી ભાષાતો લોકસ'ગીતસાગર ભક્તરાજ 
તુલસીદાસ, કબીર અતે સુર્દાસજી જેવાની અમૃતવાણીથી ઊભરાય છે. જે 
લોકોના હેલ્યમાં નવું ચેતન રેડી શકે છે--ફૂ'ક મારી નવું જનેમ પેદા કરી 
શકે છે તેઆ જ લેોકસ ગીતના નિર્માણુ કરનારા છે. લેો.કસ'ગીતતી શૃદ્ટિ 
તેમતે જ હાથે થાય છે. ઇતર્‌ સામાન્ય લેકે તો તેતુ' સ્વરૂપ ન્નણી લઈ 
તેતે અનુકૂળ થવાતો પ્રયત્ન કરે એ જ ખસ છે. અનેક વર્ષોનતે અતે 
નદીઓના પ્રવાહકમ સુકરર થાય છે. વાદળાંના રગા, વીજળીના ચમકાર, 
પાંદડાં અને ફૂલોના આકાર, પક્ષીઓનાં ગાન, એ ખધાના નિયમો કેઈ 
ઔન્નએ ખાંધી આપેલા નથી હોતા. એ તો આપોઆપ ધડાય છે. દરેક પ્રન્નના 
લોકોના સ્વભાવ વગેરે પણુ તે તે પ્રદેશની ઇતિહાસ-૫પર”પર્‌ા અનુસાર ખ'ધાય 
છે; તેમ તેમતુ લોક્સ'ગીત પણ્‌ ન્નતે જ નિર્સાણુ થાય છે. જ'ગલેો માં પડતા 
' ચીલા કોઈ એક સાણુસે પ્રયત્નપૂર્વક પાડેલા નથી હોતા; અનેક લે[કોના 
જવા આવવાથી આપોઆપ એ ચીલાઓ પડી જાય છે. તે જ પ્રમાણે 
લેોકસ'ગીત પણુ સ્વય'ભૂ હોય છે. તેતે ન્નણી લઈ તેતો ચોગ્ય સાગ 
ઉપયોગ કરી લેવો એ જ આપણું કતવ્ય છે, 


2-૧૮ 


૨૭૪ છવનતનેો., આન'દ 


એમ છતાં શાસ્ત્રીય સગીત અતે લેકસ'ગીત અરસપરસ અનેક રીતે 
ઉપકારક થઈ શકે છે, ચદનના કાઇતે કોતરીને તેમાંથી આપણે રામચજ%જીની 
સુદર મૂતિ ખનાવીએ છીએ તેમાં કળાંકૌશલ્ય જેકે આપણું' છે પણુ મૂળી 
ચ'દનકાઇ તો વનમાંથી જ આણુવું પડે છે. તે જ પ્રમાણે લોકસુગીતરૂપી 
કાચા સોનાને ગાળી શુદ્ધ કરવાથી શાસ્રીય સગીતરૂપી શુદ્ધ કાંચન ખર્ન્યું 
છે. શાસ્્રીય સગીતતો મૂળા આધાર જ લોકસંગીત છે. લોકસ'ગીત વિનતા 
શાસ્રીય સંગીત સ'ભવે જ નહી. લેક્સ ગીત અતે શાસ્ત્રીય સંગીતતો સખ'ધ 
સોના અને ઘરેણા જેવો! છે. ખીજી રીતે નનેતાં જેમ જેમ લોકજીવન સમૃદ્દિ- 
શાળી ખનતું ન્નય, લેકેોના હદયની ભાવનાઓ જેમ જેમ અતેકર'ગી 'અને 
ગ'ભીર્‌ બનતી ન્નય તેમ તેમ લોકસ'ગીત પણુ ગભીર અને પ્રૌઢ ખનતું જય છે. 
આવી નતતી પ્રૌઢતા લોકસ ગીતમાં આણુવા માટે શાસ્ત્રીય સગીત ધણું 
ઉપયોગી નીવડે છે. વરસાદ વરસતાં પહેલાં જ જે ખ'ધ ખાંધી નવો માર્ગ 
ખોદી રાખ્યો હોય તો વર્ષાત્રડ્તુ આવી પહોંચતાં નદીતે પ્રવાહ 'સ્વાભાવિક 
રીતે જેમ એ જ ધારેલી દિશામાં વહેવા માંડે છે તેમ પ્રયત્ન કરવાથી નવી 
ઊમિએને કાળે લોકસ'ગીત પણુ શાસ્ત્રીય સગીતતે પ'થે જ વળે છે. શાસ્્ર- 
સ'ગીતકારા લેકહેદયને પારખનારા અતે પ્રતિભાશાળી હોય તો તેઓ લેક- 
સ'ગીતતે ધારેલી દિશાએ વહેવડાવી શકે છે. આદિકવિ વાલ્મીકિએ પહેલાં 
રામાયણુ લખ્યું અતે પાછળથી રામને તે જ પ્રમાણુ વતવું પડયુ, તેમ 
લોકહેદયમાં જ તદાકાર થયેલા શાસ્્રસ ગીતકારોતી ઇચ્છા મુજબ લેકકસ'ગીતને 
પણુ વર્તવું પડે છે. લોકોનાં હદયોતે ગ્રોળખતાર અને અતુસરનાર માણુસ 
જ લોકોને પોતાના અતુયાયી બનાવી શકે છે. ર 

સ'ગીતશાસ્ત્રની ઉન્નતિ આજે શાસ્ત્રદણયા તેમ જ લોકદણુયા ખને રીતે 
થવાની જરૂર છે. ખ'તે જ્નતતો સપૂણું અભ્યાસ થવાની અત્યારે આવશ્યકતા 
છે. એમ થાય તો જ રાષ્ટ્રીય ન્નગૃતિતે પ્રસગે સગીત ચોગ્ય સમયે પૉતાતું 
સ્થાન મેળવી શકશે. સમીતની ઉન્નતિ સ્વત'ત્ર રીતે થઈ ન શકે. રાષ્ટ્રીય 
જાગૃતિના સરમાં સંગીતે પોતાનો સૂર મેળવી દેવા જેઈએ. શેરડી પાછળ 
એર'ડી પણુ પીએ, એમ થાય તા જ સ'ગીતની ઉન્નતિ થઈ શકે અને રાષ્ટ્રમાં 
નવું જોમ આવી શકે. હિ'દુસ્તાનમાં તો અનાદિકાળથી ધમ એ જ સગીતતો 
પ્રાણુ અને સગીત એ જ ધમની વાણી મનાયાં છે. 


૧૯ 
લોક્સંગીતતુ' ક્ષેમ” 


ગુજરાતનું લોકસ'ગીત સ'“ઝૃહીત કરવાતો આ પહેલવહેલો અને નાનકડો 
પ્રયત્ન છે; પણુ એક વિશાળ પ્રવૃત્તિની આ કેવળ શરૂઆત છે. આ ગ્રયત્ત 
એક નૂતી સૃણ્ટિતિં નવીન દર્શન કરાવરો. હાલની હિલચાલને અગે આખા 
દેશમાં અતે તે જ પ્રમાણે ગુજરાતમાં જે અસ્મિતા જાગ્રત થઈ છે તે 
વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આત્યપર્િચય કરવાનો પ્રયત્ન કરી, રહી છે. પ્તિહાસની 
પરપરા, સામાનિક જીવન, ધામસિક વિચાર, સાહિત્ય, કળા, સંગીત વગેરે 
દરેક ભૂમિભાગમાં ગુજરાતની વિશ્િણ્તિતા શી છે, ભાર્તવર્ષતી સ'સ્કૃતિમાં 
ગુજરાતનો ફ્રાળા કયો! છે, ભવિષ્યનાં સર્જનમાં ગુજરાત શૈ ભાગ ભજવી 
શકે, વગેરે અનેક પ્રશ્નો ગુજરાતના હદયમાં સ્ફુરી રહ્યા છે. ગુજરાતની 
સસ્કૃતિ જેવી કકે વસ્તુ છે, "હોવી નનેઈ એ, હશે જ, એવા એવા વિચારે 
અતે આકાંક્ષાઓ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. પણુ તૅ કયાં છે અને ક્યાં જડી 
શકે છે એની પિદઠાણુ હજી પૂરેપૂરી થઈ નથી. પ્રસ્તુત જેવા પ્રયત્તા એ 
દ્શામાં ખૂખ મદદગાર થશે એવે! વિશ્વાસ છે. 
લોકસાહિત્ય સઝૃહીત કરવાના, આપણા ન્નહેર્જીવનના દર્આર્માં 
લોકસાહિત્યને સ્થાન અપાવવાના પ્રયત્નો થવા લાગ્યા છે. લોકસાહિત્યની 
ઉત્પત્તિ, તેનું વૈશિણ્રય, તેના ગુણુદોષ, તેનાં જૃદ્ધિક્ષય વગેરે મીમાંસા કરવાની 
ઇચ્છા અ'મુર્તિ થયેલી દેખાય છે. હવે લોકસ'ગીતતું અષ્યયન કરવાને।, તેની 
કદર કરવાના સમય આવી પહોંચ્યો છે. જવનકલડ અતે હરીકાઈનું ઝેરી 
વાતાવરણુ જ્યાં પહોંચ્યું નથી ત્યાં આજે પણુ લોકસ'ગીતતો જમાનો વહી 
ગયો નથી. સ્વાભાવિક રીતે જ ત્યાં તે ફૂલી રહ્યું છે. 
જમાનો જ એવે આવ્યા છે કે સમાજમાં અમીર અને ગરીબ, 
શહેરી અને ગ્રામીણુ, કેળવાયેલા અતે અભણુ, એવા કકડા પડી ગયા છે. 
તૈથી અભણુ ગણાતા વર્ગને નવા સસ્કારો મળતા નથી, અતે પ્રોતાને 
સુશિક્ષિત માનનાર વર્ગને આપણા રાષ્ટ્રીય જવનના જૂના વારસાથી વચિત 
રહેવું પડે છે. એટલે નતા સ'સ્કારો અતે જતો વારસો! નવી «મે સજવન 
અતે સતેજ કરવાની સહેજ જરૂર જણાય છે. 
* ખરેશાસ્રી કૃત “લોક્સગીત ની પ્રસ્‍તાવના. ' ? 
નવું મેળવવું તે ચોગ; મેળવેલું જે મૂડીરૂપ હોય તેતુ જતન, રક્ષણ કરું તે ક્ષેમ. 
૨્હ્પં * 


૨ર જીવતને. આન'ટ ટ 


આ પુસ્તકમાં લોકકાવ્ય એકત્રિત કરવાતો વિચાર નથી રાખ્યો. લેક- 
સંગીત એ જ એનો સુખ્ય વિષય છે. પણુ લોકસ'ગીતતે લોકકાવ્યથી જીદુ' 
પાડવું લંગભગ અશકય છે. લેકકાવ્યની વિશિજુ ભાષામાં, તે ભાષાતી 
નિર્વ્યાજતામાં, તાલબદ્તાસાં અતે અદ્પાક્ષર્તામાં, પણુ સીતતું તત્ત 
સદ્ષમ અને અસ્પજ્ઠપણે રહેલું હોય છે જ. તેથી લેોકકાવ્યના ભાવપૂર્ણ, 
કાવ્યમય અતે લૉકપ્રિય નમૂતાઓ લઈ ને તેતું સગીત કૈનુ' છે એતું જ 
અહી' દર્શન કરાવ્યું છે, 

મેક્સિકો, પેરૂ, ઇજિપ્ત, કોડિયા અથવા સપષ્ય એશિયાતી પ્રાચીન 
સસ્કૃતિ જેમ મરી ગઈ તેમ હિ'દુસ્તાનની સ'સ્કૃતિ મરી ગઈ નથી. તે 
આજે પણુ જીવે છે. એટલે આજે પણુ નવાં નવાં લોકગીતો રચાય છે 
અને લોકસ'ગીતતા ઢાળમાં ગવાય છે. 

લેકસ'ગીત એટલે જૂનું જ સગીત એવો અથ નથી. સમાજહેલ્યતી 
નિવ્યાજતા, લોકહેદયની સરલતા અતે મૌલિકતા જેની અ'દરથી વ્યકત થાય, 
સ'સ્કારી હોવા છતાં જેની મુગ્ધતા કાયમ રહે, તે જ લોક્સ'ગીત, તે જ 
લેકકાવ્ય, માત્ર લોકસંગીત કે લોકકાવ્યની કસોટી કાળે કરીતે જ થાય છે, 
શિણ સાહિત્ય કે શાસ્ત્રીય સગીત માટે તે તે ક્ષેત્રના પ્રવીણુ લોકોતો નિર્ણય 
ખસ થાય છે; અમુક મ'ડળે માન્યતા આપી એટલે સાહિત્ય કે સગીત તરત 
જ શિષ્ટ ગણાય છે. પણુ લોકસ'ગીતના પરીક્ષકો અસ'ખ્યાત મુગ્ધ હેદયે। જ છે. 
નાનાં ખાળકો જેમ પૉતાની વૃત્તિને જ વકાદાર્‌ રહે છે તેમ જતહદય પણુ 
પોતાની અભિર્ચિતે જ વકાદાર્‌ રહે છે. એ અભિર્ચિ ન્ત્યારે પસદ કરે 
ત્યારે જ અમુક સાહિત્ય કે સગીત “લૌકિક' પદ્વીએ પહોંચે છે. સમાજમાં 
જ્યારે ભારે કાંતિ ચાલતી હોય છે, સ'ખ્યાખ'ધ લોકોનાં હદયમાં એક જ 
પ્રાણુવાન પ્રેરણાની ઊશિંઓ ઊઠે છે, ત્યારે લોકહદયમાંથી નવું નવું લેક- 
સ'ગીત પ્રકટ થાય છે અતે કશા આધુનિક સાધન વિના પણુ લોકમાન્ય 
કાવ્યોનો અતે રાગોાનેો દેશવ્યાપી પ્રચાર્‌ થાય છે. 

આ કસોટી જે સાચી હોય તો લોકસાહિત્યમાં નૂનું અને નવું એવો 
ભેદ કરવાની જરૂર નથી. જૂ નુ' સાહિત્ય કાળ ભગવાનતી ચાળણીમાંથી ચળાઈ- 
ને આવેલું હોય છે. અતે તેથી તેતી “લોકિકતા? સ્વતઃસિદ્ધ હોય છે. લાંબી 
વપરાશતે લીધે જૂતાતે લૌકિક છતાં અલોફિક ઓપ આવેલો હોય છે. નવાં 
લોકગીતોમાં તેમ નથી હોતું, ૭તાં સહદ્ય વ્યક્તિ અથવા લોકટદય નવામાં 
પણુ સાચુ લોકગીત અથવા લોકરાગ સહેલાઈથી પારખા શકે છે. 

લોકગીતો વિવિધ હોય છે, અતે એ વિવિધતા લોકછીવતતી વિવિધતા 
ઉપર્‌ આધાર રાખે છે. ફટાણાં, ગસ્બા, રાજ્િયા, ભજનો, વધામણી વગેરે 


ક્ર 


લોડકસ'ગીતતુ' ક્ષેસ ૨૭૭ 


પ્રકારા આપણા જૂતા લોકજવનનાં અગોનું સૂચન કરે છે, નવા જીવનના 
નવા પ્રકારો માટે નવું જ વગીકરણુ થઈ જવાનું. આજતો કાળ સ'કમણુતે 
છે. આ યુગસધિતે સમચે આપણી દહજ દેહલી-દીપ ન્યાયે ઉભયતઃ હોવી * 
જેઈ એ. જૂતાનું પણુ અપ્યયન કરીએ, નવાનું પણુ સ્રચન કરીએ. 


જે નિયમ સાહિત્યતે માટે તે જ સંગીતને માટે. આપણું જીવન સમૃહ્ધ 
થતાં આપણે કાફી, કવાલી, ગઝલ, અભ'ગ વગેરે નવા પ્રકારો ગુજરાતી 
ભાષામાં દાખલ કરેલા છે. તે જ પ્રકારે “ જનતગણુમનઅધિનાયક ', “નહી” 
ર્‌ખતી ', વગેરે ઢાળા પણુ ગુજરાતીમાં આવવા લાગ્યા છે. 


શાસ્્રીય સ'ગીતને। પ્રચાર્‌ પ્રયત્નપૂર્વક થાય છે. શાસ્ત્રીય સંગીતમાં 
ઊ'ચમાં ઊ'ચ સ'સ્કારિતા હય છે. રાષ્ટ્રીય આચાર્યોએ વિચારપૂર્વક નષ્કી 
કરેલા આદશો પ્યાનમાં રાખી તે રચેલું હોય છે. તેમાં દીર્ધ દજણિ અને 

સૂષ્ટસ શક્તિ રહેલાં હોય છે. લેકસ'ગીતતું તેવું નથી. લે।ક્સં ગીત પોતાની 
* સ્વાભાવિક મતેોહર્તાતે લીધે જ પ્રચાર પામે છે. અત્ય'ત સ'સ્કારી લેકે 
પણુ લોકગીતો પાછળ ગાંડા ખને છે. ઉઘાનલતા કરતાં ચડિયાતી વનલતા 
ઘણી વાર નજરે પડે છે. સ'સ્કારી દુષ્ય'ત મૃગશાવ સાથે ઊષરેલી શકુ તલાંને 
પોતાના ઝૂળતી પ્રતિછા બનાવવા તૈયાર થઈ ન્નય છે, અતે વ્યાસ જેવા 
સાષ્ટ્રકવિ અને કાલિદાસ જેવા રાજકવિ તેનાં વખાણુ કરતાં થાકતા જ નથી. 
લોકસ'ગીતતી પણુ આવી પ્રતિછ્ઠા છે. શાસ્ત્રીય સગીતમાં પોતાની શક્તિતુ 
એટલું બધુ ભાન હોય છે કે ગાવાની ચીજ્તો શો અર્થ છે, એમાં કયો 
રસ છે, એના વિભાગ કેવા છે, વગેરે ખાખતમાં તે ખેદરકાર્‌ રહી શકે છે, 
અતે ઘણી વાર્‌ રહે .છે પણુ ખરું. લેોકસ'ગીત હૃદવના ઉદગાર સાથે જ 
વહેતું હોવાથી તે અત્ય'ત ભાવવાહી હોય છે, અતે લોકસ'ગીત હગેશાં 
પોતાના લેકકાવ્ય સાથે સમરસ હોય છે. જે ભાવ, વિભાવ કે રસ કાવ્યતો 
તે જ સંગીતતેો, આવી રીતે પર્સ્પર્‌ પોષકતા સાધેલી હોત્રાથી લોકકાવ્યની 
હેદય પર્‌ મંત્ર જેવી અસર્‌ થાય છે. 

આ «જ કારણે લોકકાવ્યમાં એક વાર્‌ જે ઢાળ નકી કરેલો હોય છે 
તે ખદલવાતે લોકહદય તેયાર નથી થતું. જેમ શરીર અતે આત્મા જીંદ્દાં 
પડતાં દુભાય છે, તેમ લોક્સ'ગીત અતે લે[કકાવ્ય પોતાનો મેળ છોડતાં અકળાય 
છે. નવા પ્રયોગો કરવા હોય તો નવાં ગીતો લો, પણુ જે ગીતે જે કલેવર 
શોષ્યું તે જ તેતું કાયમનું. આપણી કલ્પના પ્રમાણુ જેમ જન્માંતર. કર્યે 
બીજી" ખોાળિયુ" લઈ શકાય છે, તેમ લોકગીતો સ્થાનાન્તર કરી પોતાને મારે 
નવું સગીત લેતાં આવ્યાં છે એ વાત જુદી, તેમાં પણુ ઔચિત્ય તો 


જ્‌ૂછત્ર જીવતન્ આન ૬ 


નળવવાતું રહે છે જ. દરેક પ્રદેશ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, પોતાની અભિરૃચિ 
પ્રમાણુ અને પોતાની પરપરા પ્રમાણે તે તે ગીતો તરફે જેવાને. 

લોકસ'ગીતતી મોટામાં મોટી વિશિછતા તે તેની અ'દર રહેલો તાલ છે. 
કાવ્ય, ભાષા, શૈલી અને સ'ગીતમાં જેટલી ભાવવાહકતા છે તેટલી જ અથવા 
તેથીયે વધારે ભાવવાહકતા તાલોમાં હોય છે. એ વાત લોકહદયે અનાયાસે 
એળખેલી હોય છે, કારણુ કે નિર્વ્યાજ લોકહદય જ્યારે ભાવાવેશમાં આવે 
છે અથવા- ઉત્તિજિત થાય છે ત્યારે તે પ્રકટ કરવાને એકલાં ભાષા અને સ્વર 
તેને ખસ નથી થતાં. હાથ, પગ, નેત્ર, વાણી -- ટ્ર'કમાં કહીએ તો શરીર, મન 
અતે હદય ખધાં જ નાચવા માંડે છે. તેથી લોકગીતોને! તાલ પોતાની મેળે જ 
અ'ધાઈ નય છે અને તાલતો ઉન્માદ ચડતાં તેમાંથી નૃત્ય પોતાની મેળે 
પ્રકટી નીકળે છે. ય 

નૃત્ય એટલે એકલી કસરત નથી. કસરત કયે" માણુસ થાકી નનયમ છે. 
પણુ ભાવના ગ્રવાહસાં ન્યારે તાલખદ્દ «ત્ય ચાલે છે ત્યારે શરીરના દરેક , 
અવયવ અને સાંધાને થાકતે બદલે ઉત્તેજના મળે છે. નૃત્યની આ વિશેષ 
ખૂખી અતે તેતી આ ખહુવિધ શક્તિ તરક ધ્યાન જવાની ખુખ આવશ્યકતા છે. 

સમાજની સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં આવા લોકસ ગીતને પ્રચાર પવનના 
પ્રવાહતી પેઠે થાય છે. તેને માટે પ્રયાસ કરવાને ખ્યાલ જૂતા લેોકેતે હસવા 
જેવા લાગતો. ગાસડાંતી ડોશીતે એતી વાત કરો તો તે હસીને કહેશે, “ એમાં 
તે વળી શું શીખવા જેવું હશે ? અમે કયાં આ ખધુ' શીખવા ગયાં હતાં ? 
એ તો ખધું પોતાની મેળે જ આવડી નાય છે. “ સાચી છે, ડોશીમા, 
તમારી વાત સાવ સાચી છે. પણુ અમે તેવા રહ્યા નથી. અમે અમારા 
વારસાથી વિખૂટા પડયા છીએ. તમારી અવશેષ રહેલી આવરદા સાથે જ 
આ નૂતે વારસો પણુ નામશેષ થશે એવી ખીક અમારા મનમાં પેસી ગઈ 
છે. તમારી પાસે આવીને આ બધે જૂતો ભડાર લેનાર ભાઈઓ અતે 
બહેતો ખહુ ઓછાં છે, નથી જ એમ કહીએ તોપણુ ચાલે. એટલે અકસ્માત 
ન થાય એટલા માટે જ આ તમારા સગીતતે અમે અક્ષરદેહ આપવા માગીએ 
સ'ગીતનાં રક્ષણુને સાટે સ્વરલેખનપદ્ઠતિ પર્યાપ્ત છે કે નહી' એ વિષે 
ઘણી વાર ચર્ચા થાય છે. પણુ યુરોપનો અતુભવ અને આપણે પણુ તેથીયે 
ગ્રાચીને અતુભવ સાક્ષી પૂરે છે કે સ્વરલેખતથી સગીતની રક્ષા થાય છે, 
એટલું જ નહીં' પણુ સ્ખલન અને પ્રમાદમાંથી પણુ તે આપણુને ખચાવે છે. 
એટલા મારે જ અહીં આપેલાં લોકગીતોતું લોકમાન્ય સગીત યથાતથ 
સાંભળી તેતું અહી' યથાસ્ત્રિત અ'કન કરવામાં આવેલું છે. આજે આથી 


ન વિચપર-ડલિકા ૨૭૯ * 


લોકસ'ગીતના સરક્ષણુના એક જ ઉદ્દેશ સરશે, પણુ જ્યારે ગુજરાતમાં 
સગીત પ્રત્યેના રાગ વધશે, ડેક્કેકાણે સગીત મ'ડળા સ્થપારો, અતે સંગીતની 
સાક્ષરતા વધશે, તારે આ સ્વરલેખનથી સગીતના પ્રચાર્તું' કામ પણુ 
આ જ કાય દ્વારા સહેલાઈથી થઈ જશે. 
* ગુજરાતતી વિશિજ સંસ્કૃતિનાં અષ્યયન, ઉપાસના અને પૂન્ન કરવા 
માગનાર ગુજ રીના સ'તાનોતે આ નવીન ગ્રયત્ત લાભદાયક અતે પ્રૅર્ક નીવડે 
એ જ પ્રાર્થના છે 
૬૧૯૬૨યષ 


ફે 2૦ 
“ વિચાર-કલિકા 


કળા એ કાંઈ માોજશેાખતી વસ્તુ નથી. તે મતુષ્યના સ્વભાવ અને 
અભિલાષતો પરિચય આપે છે. માણુસતે પોતાના કાર્યમાં અતે જવનમાં 
કેટલે! અતે કેવા આન'દ પડે છે તેતો નિણુય તેતી કળા ઉપરથી થાય છે. 
ગ્ર ડ્ર ન્ન 
કળા એટલે પ્રેમથી, આન'દથી, પ્રસન્નતાથી કરેલું કાસ. પ્રસાદ વગર્‌ 
કળા સ'ભવતી નથી. 


ન્ન્ડ 


મ'દિરો, મસ્જિદો, તળાવો વગેરે ઉપરથી આખા સમાજની સસ્કૃતિ 
કેવી છે તે જણાઈ આવે છે. 
ત્ર ' ર ર્ર 
કોઈ પણુ સમાજની ગૃહર્ચના ન્નેઈને તે સમાજની મતોરચના 
પારખી શકાય છે. 


દ્ર હા રો 


માણુસ ભાષા મારકતે પોતાનું અતર છુપાવી શકે, પણુ કળામાં એ 
પ્રતારણા થઈ શક્તી નથી. 


વાણી એ વિચારનું અતે ભાવનું પરોક્ષ વાહન છે. સગીત અતે કળા 
એ પ્રત્યહ્વ વાહન છે --લગભગ-કહી શકાય કે સાવભૌમ વાહન છે 
ન્ન ન્ન ન્નૂ- 
વાણી એ વિચારની ભાષા. કળા એ હદયની ભાષા. આચાર્‌ એ ધાસિં- 
કતાની એટલે કે જવનની ભાષા. 
સ્ર્ન ત્ર 


ટ 


૨૮૦ જીવનના આનત'દ 
જવવું કેવી રીતે તે સમજવું એ જ સૌથી મોટી કળા છે. * 


ક્ર ત્ર ક્ર 
સર્વા'ગ-સુંદર્‌ રીતે જવી નણુવું એ જ ઉતમ કળા છે. 
મોક્ષ મેળવવો એ ઉચ્ચતમ કાં છે. ર ઉ. જા ડ્રારા અતે 
કળાતીત થવું એ જ આપણું પ્યેય છે. 
ક્ર ર 
એક લેખકે કહું છે, “મતે કવિતા કરવાની ટ પે ।, પછી કાયદાઓ 
ભલે તમે ઘડોા.' તેમ જ આમ પણુ કહી શકાય કે “ લોકોની કળાવિષયક 
અભિરૃચિ મારા હાથમાં સોંપો અતે પછી પા. નીતિના પાઠ ભલે તમે 


ભણાવતા ર્હો.? 
ર્દ્ર્ઃ 


ર્ય ન્ન્ઃ 
પગમાં કાંટા, ધોતિયામાં ડાભોળિયું, દાંતમાં શકતું જેમ સહન નથી 
થતાં, તેમ ભાષામાં ગ્રામ્યતા, હદયમાં શકા અતે જવનમાં કળાવિહીનતા 


નિ 


અથવા તીરસતા સહુત ન જ થવાં જેઈ એ. 


શ્ર જ દ્ર્ઃ ન્ન 
અઘટિત રીતે વર્તવાથી શિષ્દજને પ્રત્યે કે સુરખ્બીઓ પ્રત્યે બેઅદબી થાય 
છે એમ આપણે માનતા હોઈએ તો ઘરમાં ન શોભે એવી વસ્તુઓ રાખ- 
વાથી કૂટુ'મ પ્રત્યે અતે મહેમાન પ્રતયે બેઅદબી થાય છે એમ પણુ આપણે 
માનવું જેઈ એ. 
ક્ર ત્ર ન્ન 
માણુસતી કિ'મત જેમ એના વર્તન પરથી થાય છે તેમ એણે પસદ કરેલા 
ધરનાં વાસણુક્સણુ, ખુરશી-ખાજઠં વગેરે રાચરચીલાં પરથી પણુ થાય છે. 
ત્ર ત્ર ત્ર્ઃ 
દીવાનખાનામાં કળાકૌશલ્યની વસ્તુ અતે ધરના વપરાશમાં એલયુ- 
સિનિયમનાં મેલાં વાસણુ; 
સભામાં જતાં સુ'દર પોશાક અતે ધરમાં ઘાંચીતો વેશ; 
ખોલવામાં સાધુની ભાષા અતે હદયમાં હળાહળ વિષ; 
આ ખધાં કૃત્રિમ જીવનનાં લક્ષણે છે. અતે મિથ્યાચાર તો ખરે જ. 
ત્ર શ્ર 
જમન રગ અને ઇસ્્રીનાં કપડાં વાપરનાર સમાજમાં કોઈ પણું કવિ 


ક્ષીવં જેનગિરિન્ટુવાળ્ટ તશળા...જેવા શ્લોક લખી શકે ખરે ? 
શ્ર 


શ્ર 


છ ન્ન ન્ન 


વચારન્કેલિકા ૨૮૧ 


જાઈ વસ્તુ સુંદર છે એટલા જ 'ખાતર એતે વાપરતા નહી'. વાપરવાની * 
વસ્તુ સુદર જેઈ તે લો અથવા સુદર ખતાવે. 
ન્ન ન્ન રી ન્ન 
જવનમાં નિર્ધનતા એ દુઃખ કૈ હાનિ નથી, પણુ તીર્સતા સહન થવી 
એ જ ક 
ન્ટ 
મુર્ચિ મે અખડ બુમાટ ઉઠાવવો એમાં જ પી મુર્ચિ હાઈ 
આવે છે. સુરુચિતો પાઠ પોતે બેસાડવો એમાં જ સ્વાર્સ્ય છે. 
ન્ન ન્ન ન્ન્ડ 
જગતમાં દરેક માણુસમાં થોક'ધણું બીકણુપણું છે તેથી જ કુરુચિ 
જગતમાં આટલી કરાવી શકે છે. 
સહિષ્ણુતા અને બીકણુપણુ' એમાં સમાધિ અતે મરણુ જેટલું અતર 
છે, ખહાર્થી બેમાં સમાનતા ભલે દેખાય. 
ન્ન ન્ન શ્ર્દ 
કેટલાક કવિએ ફૂલમાં માનવી ભાવના ન્નેઈ શકે છે તો કેટલાક કવિ 
મતુષ્યમાં ફૂલનું સૌદર્ય નિહાળે છે. 
્્ર્ઃ ન્ન 
કળાની ઉપાસતા કરતાં અણુ ર્તો લય કરવો એ એક કળાનો મહદાન'દ 
છ્ે-- કોડે પરનનસ્ટ 1 
્્ર્ડ 3 ક્રૂડ 
પરિચિત થુ જનેઈ ને થતો આન'દ તે સાચો આનદ, અપરિચિત- 
પણાનો -- વિચિત્રતાતો આન'દ પ્રૌઢ નથી હોતા, એ ચિરસ્થાયી પણુ નથી હોતો. 
ર્ર ન્ડ ન્ન્દ 
કવિતાને જેમ ૭ન્દ (વૃત્ત) તેમ કળાને શિજ્ઠ સ'કેત. 
ન્ન ન્ટ ર્ર 
જીવનમાં શું કે કળામાં શૂં, અતુકરણુ એટલે મરણુ. 
ર ન ત્ર 
ઉપાસના વિના કોઈ પણુ ફળા અવગત કે હસ્તગત કરવાની આશા 
રાખવી વ્યર્થ છે. 
ન્ટ ન્ડ તર્ક 
કળા ફ'ઈ યદચ્છાપ્રાપ્ય વસ્તુ નથી. તેને માટે તપસ્યા કરવી જેઈ એ, 
પવિત્રપણુ તેતી ઉપાસના કરવી જ્નેઈ એ. 


દ્ર ર્ન તર્ક 


ર્ત્ર છવતનો આત'& 


શ્રહ્વા અતે શુશ્રુષા વિના કળાતું રહસ્ય સમજવું અને અનુભવવું 
અશકંચ છે. 
હુ દ્ર ક 
રૈનમોપાસતા શ લે શિલાયનાં પરિણામમાં સ્વર્ગ ય નર્ક 
જેટલું અ'તર્‌ છે 
મોક્ષના માર્ગમાં જેમ સિદ્ધિ આડે આવે છે તેમ ખાવી પ્રાપ્તિતી 
આડે વિલાસિતા આવે છે. 
રજ ્્ન્ટ ત્ર 
મરેડદાર્‌ અક્ષર કાઢવાની ફળા નણપ્રાય થઈ છે એ શેોચતીય વસ્તુ 
છે. આ આંધળા યાંત્રિક યુગમાં સમાજતી એકેએક કળાનો નાશ થતો 
ચાલ્યો છે. 
ડ્ર રઃ ક 
કવિતામાં કે ચિત્રમાં શુભ ભાવ હોય એટલું ખસ નથી? ખોધ પણુ 
હોવો જ જેઈએ એ આગ્રહ શા માટે? બોધનાઃ ભારથી કળા ચગદાઈ 
ન નનય ? 
જે ન્ન ન્ડ રઃ 
નીતિશિક્ષણુ અને કળાનું શિક્ષણુ છેક નાનપણુથી આપવુ ઇષ્ટ અતે 
કિલર છે; પણુ તે કૃતિ દ્રારા જ પહેલું આપવુ' જેઈ એ. એના મૂળમાં 
રહેલાં તત્ત્વા પાછળથી ધીમે ધીમે પ્રગટ થાય છે અથવા કરી શકાય છે. 
ત્ર નય ન્‌ 
ખાપ જે પ્રમાણે કન્યાદાન કરતાં સુધી છોકરીને પ્રેમપૂર્વક પાળેપોષે 
છે અને એને આપી દીધા પછી પણુ તેના ભવિષ્યની કાળજ ર્‌ાખે છે, તે જ 
પ્રમાણે કળાધરે કળાયુકત વસ્તુ નિર્માણુ કરીને તે ચોગ્ય માણુસના હાથમાં 
પડે ત્યાં સુધી તેતી સ'ભાળ રાખવી જેઈએ અને પછી પણુ તેતી ખખર- 
અ'તર પૃછ્વી જેઈએ. કળાધર અતે તેતી કૃતિતો સબ'ધ દુકાનદાર અને 
ઘરાક્રીને વેચાતી વસ્તુ જેવો ન હોવો જેઈ એ. 
કટ રક 
કળાધર્‌ પોતાની કળા દ્વારા ચોગલ્લેમની પ્ચ્છા કરૈ તેતી હરકત નથી, પણુ 
કળા વેચીને ક થવાને પ્રયત્ન ક એ કળાને જેખમમાં નાખવા જેવું છે. 


ર્ર 


કળાધરે કા તાકર ન મ જેઈ એ. 


શ્ર 


૧૬ 


? વિચાર-ડકલિકા . ૨૮૨ 


#- જેમનું જીવન પરસ્પર ઓતપ્રોત છે તેમની વચ્ચે જ ,સહકાર્‌ ધર્મ્ય 
અને ઇજ છે. ખીજી રીતનો સહકાર ગ્રાણુધાતક છે. કળા વિષે આ અક્ષરશઃ 
સાચુ' છે. ડી 

ત્ર દ ક્ર 
શ્રેય અતે પ્રેયના ઝધડામાં આપણા સમાજનેતા અથવા કળાધરે। પોતાની 
શક્તિ કઈ બાજુએ ખચે છે તેના ઉપર સમાજની ઉન્નતિ અથવા અવુનતિ- 
નો આધાર્‌ નથી શું? 


ર્ર ન્ન ત્ર 


કળાધર અને કારીગરને જુદા પાડશે નહી. તેમ કરશે તો કળાધર્‌ની 
કળા ચીમળાઈ જશે અતે કારીગરના કૌશલ્યનો લેય થશે. કળા ભૂત જેવી 
રૃખાશે અતે સવી મડદા જેવી. 


ક્ર ક્ર 


ચિત્રકાર, રિક ગાયક અથવા કવિ એમને માત્ર પુર્સ્કાર્‌ આપ- 
વાથી કળાની ઉન્નતિ- થવાની નથી. કળાને સમાજે પોતાના હદયમાં, કુટુંબમાં, 
મ'દિર્માં અને સમાજમાં સ્થાન આપવું જેઈ એ. પોતાના જવનમાં કળાની 
પ્રતિકા કરો એટલે ફળાધરો આપોઆપ પેદા થશે. 
કર ત્ર ર ર 


સાચો કળાધર્‌ સ્વભાવે કળાતો પ્રચારક ( મિશનરી ) હોય છે, યોગ્ય 
માણુસ આગળ તે કશું છૂપું રાખી શકતા નથી. 
જ્ન્ટ્‌ 


ન્ન શ્ર 


કે ભાસમાન છે. પણુ આદર્શ સૃણિ -- પ્યેયસ્રછ્ધિ સલ છે એવી 

કળાધરની માન્યતા હોય છે. તત્ત્વજ્ઞાન પણુ એ જ કહેતું આવ્યું છે. 
જ્ર્ડ ર્વ દ્ર 

કલ્પનાતર'ગ ખે પ્રકારના છે : પ્રાણુવાન અતે હતપ્રાણુ અથવા અભ્પપ્રાણુ. 
કવિ અથવા ચિત્રકાર પવિત્ર હોય તો તેના હદયમાં પ્રાણુવાનૃ ભાવનાઓ 
ત્રવેશ કરૈ, પ્રાણુવાન વિચારના ફુવારા તેતી કલમમાંથી કે પીછીમાંથી 
ઊડવા માંડે અતે સમાજ ચૈતન્યથી હાલી ઊઠે. એ જ કવિ અથવા ચિત્રકાર 
વિલાસી હોય તો એના સમાજને હતપ્રાણુ ક્લ્પનાઓતે। કેક ચડે છે અને 
સમાજ વેવલો ખને છે. અતે જે એ કવિ યા ચિત્રકાર પોતે જ અભ્પપ્રાણુ 


દિ 


હોય તો તેની નિર્માલ્ય કવિતા અથવા કૃતિ તે ને તે જ ડેંકાણુ મરણુશરણુ 


થાય છે. ી 
દ્ર ક્ર રઃ 


૨૮૪ જછવતનેદ આત ટ 


પ્રકૃતિનો પ્રયત્ન પન્દ્રિયાતીત આનદ વિષયોપભેગ દ્વારા અતુભવવાનેો 
હોય છે. કળાનો પ્રયત્ત ઇન્દ્રિયાતીત આન'દતે વિષયવાસનતાના સ'સ્ગથી 
દૂષિત ન કરતાં તેને રદ્દ સ્વરૂપમાં અનુભવવાનો હોય છે. 
ત્ર ર્ર્ઃ ર્ર 
યથાર્થ દર્શી કળા કળા જ ન ડહેવાય. એ તો ન્નેયેલી કોઈ સારી 
વસ્તુતી કેવળ તોંધ છે. 
શ્ર ન્નઃ શ્ર 
જે ચિત્ર જતાં મનમાં ઉપભેોગતી, વિષયની કલ્પના આવે છે તે 
કળાકૃતિ નથી. એવાં ચિત્રો કેટલાંક વર્સ પર્‌ ર્‌જવાડાનાં અન્તઃપુરોમાં 
ટાંગવામાં આવતાં. સયમ-વિમુખ પાથ્યાત્ત આદર્શ કે ર્વાજને લીધે આજ- 
કાલ એવાં ચિત્રો પ્રતિષ્તતિ ગૃહસ્થાનાં દીવાનખાનાંમાં પણુ દેખા દેવા 
લાગ્યાં છે; 
ન્ન ન્ન ન્ડ 
અરે, આ દુનિયા તે પડદાનશીન થઈ છે કે એ તે નાટકી ખતી છે ? 
જે જીઓ તે કાં તો ખુરખા પહેરીને અથવા વેશ કાદીને જ કરતા દેખાય 
છે, જેને તેને સાચતી જાણુ લાજ આવે છે. એમની ભાષા જીઓ, એમની 
રીતભાત જીઓ, એમના ઉત્સવો જીઓ, એમના પોશાક જીઓ કૈ એમનાં 
દીવાનખાનાં જીઓ -- સત્ય શેોષ્યુંય નથી જડતુ. 
હજી તો સત્ય માત્ર ઢકાઈ જ ગયું છે, વખત જતાં એ ગૂંગળાઈ. 
મરશે. ધાઓ રે ધાઓ, કોઈ સત્યતી વહારે ધાઓ ! પી 


ર " ૨૧ 
કળાનું ક્ષેત્ર 


કળા અને નીતિ વચ્ચે કેવો સબ'ધ હોય એવી ચર્ચા ધણી વાર્‌ થાય 
છે, કળા શ્રેષ્ઠ કે નીતિ શ્રેઇઈ એ સવાલ પણુ અનેક ગોટાળા ઉત્પન્ન કરે છે. 
કળા એ નીતિતું જ એક અગ છે, એમ કેટલાક લેકે પ્રતિપાદન ફરે છે; 
જ્યારે બીન્ન કેટલાક ખરાબર એતી વિરૃદ્ધ જઈ કહે છે કે તમારી નીતિ જ 
કળાતું એક વિશિષ્ઠ અગ છે; કળા એ વ્યાપક સા્વશૌસ વસ્તુ છે; નીતિ 
કેત્રળ એક પ્રાંતતો જ વિચાર “કરે છે, આમ સદાચાર અતે સદભિરૃચિ 
વચ્ચેતો વાદ ખહુ ચાલ્યો છે. ર 

ખેમાંથી વ્યાપક છ્ેત્ર કોનું એટલો જ સવાલ હોય, તો એ સવાલતો અ'ત 
સહેજે આવી શકે એમ છે. કેમ કે, કળાનું ક્ષેત્ર કલપના અને ભાવના પૂરતું જ 
છે, અને નીતિતું ક્ષેત્ર જવનવ્યાપી છે. જવન કરતાં ખહોળુ' આપણે કશું કલ્પતા 
જ નથી. વાસ્તવિક જવન અતે આદશ જવનતો સામટા વિચાર ફરવાની 
જેની શક્તિ અથવા ટેવ છે, તે જવન કક્તાં ઉચ્ચ અથવા વ્યાપક એવું કોઈ 
ક્ષેત્ર કોઈ કાળે સ્વીકારવાના નથી. કળાનો વિસ્તાર કલ્પના અતે ભાવના પ 
ખહાર્‌ જઈ જ ન શકે. 

પણુ આ નિણુંય ઉપરથી એવું અતુમાન કાઢવાની જરૂર નથી કે 
સદભિર્ચિએ સદાચાર્ને અ'કિત જ રહેવું જેઈ એ, 

કેળા અને તીતિ એ પરસ્પર્‌ નિરપેક્ષ છે એમ માની શકાય. એ 
'પર્સ્પર વિભિન્ન તો છે, પણુ પરસ્પર વિરોધી નથી, ઊલટું, જ્યારે એ 
પરસ્પર વિરોધી થાય છે ત્યારે નિશ્ચિત ન્નણુવું કે બેમાંથી એક અથવા ખન્ને 
ભાન ભૂક્યાં છે, સ્વધ્મથી* વિસુખ થયાં છે, અને તેથી વ્યર્થ ખન્યાં છે. 
કળાને નીતિની ભાષામાં સિદ્ધ ન કરી શકાય, નીલિતે કળાની ભાષાથી 
ઉદ્દીપિત ન કરી શકાય. પણુ કળાને નીતિની કસે।ટી ઉપર કસી શકાય, અને 
નીતિતે પણુ કળાની કસોટીએ ચડાવી શકાય. 

*્સત્‌, ચિત્‌ અતે આનદ આ ત્રણે વસ્તુ એક જ પરઠ્યહ્મનાં પાસાં છે 
એ ખરું, છતાં એક પાસાને ખીન્ત પાસાતું રૂપ ન આપી શકાય. તેથી ત્રણુને 
સ્વત'ત્ર રીતે માનવાં પડે છે. સ્વ શિ સુત્ટરત્‌ આ ત્રણુતે જો એક જ 


શ. સ્વધમ' -- પર 12૫૪ બ ૦1€'5 ૦0001 ઇલૉળટ 
૨૮ય 


હો સ્ન્જ 


૨૮૧ જવતનેઃ આવત'દ 


રૂપ આપી શકાત, તો ત્રકપિઆએ આ ત્રિવિધ ગૌરવ ન જ કર્ચ હોત. સત્ય 
સાનરૂપ છે, શિવ આચારપ્રધાન છે, અતે સુ'દર અભિર્ચિને વ્યક્ત ડરે છે. 

કલ્પનાના ક્ષેત્રમાં અભિરુચિ અથવા કળા સર્વોપરી છે. તત્તનિજ્ઞાસાના 
ક્ષેત્રમાં સય સર્વોપરી છે. જ્યારે જવનના સાવ્ય્ભૌસ ક્ષેત્રમાં શિવ' અથવા 
નીતિ શ્રૅછ છે. પ 

આજના “ડેવળ કળા *ના ઉપાસકો! આ ત્રણે વચ્ચે જણે વિરોધ હોય. 
એમ પહેલાં માની લે છે. તેઓ કળાના એકાંગી સ્વરૂપને સવ'શ્રેક માને છે 
અને એના તાખામાં જીવનને સોંપવા માગે છે. આમ પૉતાના ક્ષેત્રવું અતિ- 
કેમણુ કરીતે કળાને ,જ જીવનનું વ્યાકરણુ ખનાવવાનો પ્રયત્ન તેઆ કરતા 
હોય ત્યારે જે કેઈ એમને રોકે, તો “એ અખળા ઉપર્‌ અત્યાચાર થાય 
છે, નીતિ શિરજેર થઈ છે ' એવી ખૂસાબૂમ કરી “વાસ્ત્રિયત વસ્ત્રિયતામ્‌? 
ના પોકાર કરે છે. કલ્પનાતું ક્ષેત્ર છોડી જવનક્ષેત્રમાં કળાની આણુ વર્તાવવા 
માગતાર આ સાસ્રાજ્યવાદીઓ જ્યારે સ્વાત'તર્ય, સ્વરાજ્ય અતે સ્વય'નિણુયની 
વાતો કરે છે, ત્યારે એમના દભ અથવા આમ્રહીપણાતુ' આશ્ચર્ય થયા વિના 
રહેતું નથી. ી 
જવન પ્રત્યે સાવ બેદરકાર થઈ જેઓ ફ્ક્ત કલ્પના કેળવે છે, તેમણે 


“ફક્ત કલ્પના પૂરતી જ સહાનુભૂતિ માગવ્વી જોઈ એ. એના ખદલામાં કથ્પના- 


પ્રવીણુતે માટે જ્યારે તેઓ જવનમાં પણુ ઉચ્ચ સ્થાન સાગે છે, ત્યારે તેઓ 
સમાજ ઉપર્‌ અયાચાર કરે છે. શેલીનાં કાવ્યોનાં વખાણુ આપણે જરૂર 
કરીએ, પણુ એવી કાવ્યશક્તિથી અશ્નઈ જઈ આપણે એના જવનમાંનાં સ્ખલતો 
પણુ રૂપાળાં જ હતાં એમ કહેવા બેસીએ તો આપણે જવનનો દ્રોહ કરીએ. 
ઓસ્કર વાઈલ્ડની નવલકથાઓ લોકોને રોચક લાગે છે એટલા માટે એમને 
જીવનશિક્ષણુમાં સ્થાન આપવાની કોઈ વાત કરે તો તેને કલામત્ત જ કહેવું 
જેઈ એ. કલાપી કાવ્યરસિકોનો ભલે રસેશ્વર હોય, પણુ એટલા ખાતર એ 
આદર્શ રાન્ન હતો અથવા આદશ પતિ હતો એમ કેઈ કહેવા જય, તો 
તેની સામે વાંધો જ ઉઠાવવો જેઈ એ. 

પ્રેમનું ઉદાત્ત સ્વરૂપ ન્નણ્યા વગર પ્રેમની વાતો કરનાર ઘણા, મળી 
આવે છે. સાચો! ઉપાસક જીવનમાં વીરધમ'તે અતુસરે છે, એ સિદ્ધાંતતે ઊધો 
કરી, આસક્ત થવામાં જ જણે બધી બહાદુરી આવી ન્નય છે અતે આશકતું 
વેવલાપણું દરગુજર કરવું જ જેઈએ એ નતનો આગ્રહ રાખનાર 
લોકો દયાને પાત્ર' ભલે હોય, આદર્પાત્ર તો નથી જ. જવનની દષ્ટિએ 
કલાપીની કિ'મત ખૂબ ઊચી છે, એ વિષે શકા તથી. પણુ એતું કારણ 


ષરાગ્ય અને કળપરસિકતા ૨૮૭ 


જુદુ' છે. મનના વિકારોને દખાવવા એ ખૂબ પ્રયત્ત કર્તા હતો. મેલને એ 
મેલ તરીકે એળ'ખતો હતો. કલાપીની નિખાલસતા અદ્ભુત હતી. વાસના 
સામેના યુદ્ધમાં જેએ આખર સુધી ફાવ્યા એટલાની જ કદર્‌ કરાય એવો 
જીવતશાસ્ત્રના નિયમ નથી. વીરતા વિજયથી જ સિદ્ધ થાય છે એમ નથી. 
વીરતા તો સતત પ્રયત્નમાં રહેલી છે; સત્યનો, આદશો, સદાચારને। ઇતફાર. 
ન કરવામાં રહેલી છે. સયનિકા, સદાચાર અને સદભિરુચિ * “આ ત્રણેના 
સાહચયથી જ જવન સમહ અતે રૂતા્ચ થાય છે. એ સમજતાર્‌ કળા તે જ 
સાચી કળા, એ સમજનાર નીતિ તે જ સદ્ાચાર્‌.* 


૨૨ 
! વૈરાગ્ય અને કળારસિકતા 


- ગ્રશ્વ--વિરક્ત માણુસ કળાંરસિક હોઈ શકે ખરે ? કળા અને ઉન 
મેળ ખાય ખર્‌ા ? 

જ્વાખ--હું જે એમ કહું કે, સાચો વિરક્ત માણુસ જ ઉત્તમ કળા- 
રસિક થઈ શકે છે તો તમને તેની નવાઈ લાગશે. પણુ હું તમને નવી અને 
જૂતી ખન્ને ૬ૃણ્થી સમન્નવવાતેો છું કે, સાચી ડળાદષ્ઠિ કેળવાય તે માટે 
વિષય-વિરક્તિ અય'ત જરૂરી વસુ છેઃ 

આપણા સાહિત્યશાસ્ત્રસ્નો કહે છે કે, ખધાં જ પ્રિય વાકયો કળાત્મક 
કે રસાત્મક હોતાં નથી. ” તને, હું પુષ્કળ પૈસા આપીશ, એમ હું નને 
કોઈને કહું તો તે રાજી રજી થઈ જરે. “તારે યાં છોકરા આવ્યો છે 
એવા આનદદાયક સમાચાર્‌ જે કેઈ ને કાને પડે તો તે હર્ષથેલો થશે એમાં 
શ'કા નથી. પણુ તેથી આ વાકયો કાવ્યાત્મક છે એમ ન કહી શકાય. 
લોભ-મોહ-જનિત આનદ કદી પણુ કળાત્મક આનદ હોતો નથી. કળાત્મક 
આનદ તટસ્થતાથી જ ભોગવવાનો હોય છે. 

એક વખત શ્રી ધર્માનન્દ કોસ'બીને મે' કહ્યું કે, ગાવાની કુદરતી શેભા 
કેટલી સુંદર છે ! યારે તેમણુ કઊું, ” ગાવાની શોભા જેઈને તમને જેમ 
સો'દર્ય બાધ થાય-છે તેવા મતે થઈ શકતા નથી. કાર્ણુ કે, ગોવામાં મારી 
ખેતીવાડી ઇયાદિ સિલકત છે. મારો ખગીચો જેઈ તે મતે આનદ થાય છે, 
તેની સાથે જ આ માર્‌ ખગીચો છે, એતો ઉપભોગ હું કરનાર છું, એવી 


* એક ત્તૂની નોંધ. 


૨૮૮ જવતનેો આત'દ 


ભાવના કૅ ભાન નગ્રત હોય છે; અતે પાડોશીને! બગીચો એટલે! જ સુંદર હોય 
તાપણુ આ મતે મળી ગયે! હોત તો મારી ખેતીવાડી કેટલી વિસ્તારવાળી થઈ 
જત, એ જ કલ્પના મારા મનમાં પ્રથમ ખડી થાય છે.- તેથી તમારી માફક 
હું તટસ્થપણે આન'દ લઈ શકતા નથી. ગોવામાં તમારી મિલકત નથી અતે 
તમારે સાં લેવી નથી; એટલે તમે તટસ્થપણે ગોવાની વનશ્રીના આનદ 
ભોગવી શકે! છો.” ન 

ધર્માનન્દજના આ વિવેચનમાં મારી કળા કે શાહિયતી મીમાંસા બહ 
સુંદર રીતે પ્રતિમિ'બિત થયેલી છે. વસ્તુગત સૌ'દરયતી સાથે તટસ્થપણે તાદા- 
ત્મ્ય સાધવામાં જ કલાત્મક આન'દ રહેલે! છે. 

તાદાત્મ્મ અય'ત આવશ્યક છે, સાચો આન'દ તાદાત્મ્ય દ્રારા જ થાય 
છે, પણુ એ આનદ શુદ્ધ હોય તે માટે તટસ્થતા પણુ શતિ જરૂરી છે. 

ભૂખ્યા માણુસને જે પેટપૂર તાજું અને સ્વાદ્ણિ ભોજન મળે તો તેતે 
આન'દ થશે, તૃપ્તિ થશે. તેતું શરીર, મન અને કદાચ આત્મા પણુ તૃપ્ત 
થરે. પણુ ભોજનાન'દ એ પાર્થિવ આનદ છે. તેમાં તટસ્થતા નથી હોતી, * 
તેથી તે કલાત્મક આન'દ થઈ શકતો નથી. એટલે જ આપણા કલાકોવિદોએ 
નાટચશાસ્રમાં કહ્યું છે કે, નાટકમાં ભોજનના પ્રસંગો ખતાવવા નહીં તેમ 
જ મોઢાતે પાણી છૂટે એવા ખાધ્ધ પદાર્થોનું વર્ણુન પણુ કરવું નહી. 

આતે અર્થ એવો નથી કે, નાટચકલા-કાવિદોતે ભોજનતી જરૂર નથી 
હોતી; અથવા, જમવામાં ક'ઈ પાપ છે અથવા ગલીચપણું છે એમ તેઓ 
માતે છે. જમવામાં ગલીચપણુ' હોય કે ન. હોય, જમ્યા વિના જીવી શકાય 
નહી, તેથી જમવું તો જેઈએ જ. કલાકોવિદોતું કહેકું એટલું જ છે કે, 
ભોાજનાન'દ એ કઈ કલાન'દ નથી. ' 

આટલા પરથી તમારા પ્યાનમાં આવ્યું જ હશે કે, ' જે સાણુસે 
અહ'કાર્‌ અને લોભને! ત્યાગ કર્યો છે, જે અહ'તા-મમતાથી પર્‌ ગયે! છે, 
તેતે જ તટસ્થ સુખ શી રીતે ભેોગવવું' તે સારી રીતે આવડૅ. કોઈ પણુ 
જાતના મોહમાં સપડાયા વિના તદન અલિપ્તપણું જીવનના ખધા ગ્રસગોમાં 
રહેલો રસ તે ભોગવી શકે. નુ 

વિરક્ત માણુસ ક'ઈ સૂતકી નથી હોતા. સાચો વિરક્ત માણુસ છવન- 
વિસુખ નથી હોતે. પર'તુ અલિપ્ત રહીતેં જ તે આ દુનિયામાં પ્રસત્નપણે 
અને ઉત્તાહથી વહેવાર કરે છે. પોતે અલિપ્ત હોવાને લીધે દુનિયામાં 
વહેવાર કરવાનું તેતે સહેલું હોય છે, એટલું જ નહી' પણુ અલિપ્તપણાને 
લીધે તેતી બુદ્ધિ એવી કુશાત્ર બતેલી હોય છે કે, બધી કળાઓમાં શ્રષ્ઠ જે 


જવતકળા એ જ તેતે સહજપણે હસ્તગત થયેલી હોય છે. આપણી બધી 


વૈરપ્ગ્ય અને કળપ્રસિકતા “ ફૂૃદ્હ 


કળાએ તે જે કઈ પ્રતિષ્ઠા મળે છે તે આ જીવનકળાની સાથેના તેમના 
સ'બ'ધને લીધે જ મળે છે. આ સવોચ્ચ કળા --જવનકળા --જેણે સિદ્ધ કરી 
તેતે ખીજ બધી કળાઓઆતું હાર્દ ખહુ જ સહેલાઈથી અવગત થાય છે. 
વિરક્ત માણુસ કોઈ કલાકૃતિ જેઈ ને અથવા કલાત્મક પ્રસંગ અતુ- 
ભવીતે ખેહોશ નહી થાય એ સાચુ' છે, પણુ દરેક વખતે તેનો સાચો મર્મ 
ઉત્તમ રીતે સમજ લઈને પોતે મનમાં તે સનમાં પ્રસન્ન થઈ ને ડેલવા 
માંડવાતો જ. બહારથી તે કેઈ ઝાડઝાંખરા જેવો અવિચલિત દેખાશે પણુ 
ઝાડ વગેરેના જેવા જ તે અ'ત:સસ હોવાનો. તેતે જવનાન'દ કઈ એછેો 
મળતા નથી. ક 


હવે એ વાત પણુ સાચી કે, વૈરાગ્ય જ્યારે અ'તિમ કોટિએ જઈ 
પહોંચે છે, ત્યારે તેમાંથી જે સ્વયભૂ આન'દ પેદા થાય છે તેની આગળ 
કલાત્મક આન'દ તદ્ન ફ્રીકો લાગે છે. પણુ તેથી કલાત્મક આન'દતે પાર્‌ખ- 
વાની કૈ અતુભવવાની વિરક્ત માણુસતી શક્તિ ઓછી થતી નથી. 

તાનસેનનો ગુરુ હરિદાસ તાનસેનના કરતાં કચાંય વધારે સ'ગીતતું હાર્દ 
સમજનારા હતો. પણુ તે કદી રાજના દરખર્માં ગયો નહી. તે સદાય 
પોતાના નાદષ્ાહમાની મસ્તીમાં જ રહેતો. તાનસેનતે વિગલિત-વેદ્યાંતર્‌ એવો 
સ'ગીત-આન'દ મળતા હતો તોપણુ તે તેમાંથી શરી નીચે ઊતરતો. અને” 
ધનને લોભે અથવા પ્રતિષ્ઠાતે લોભે ર્‌ાન્નને પ્રસન્ન કરવાના આન'દને 
સ'ગીતના આન'દથી શ્રૅષ્ઠ માનતો. હરિદાસ હમેશ નાદ્ધ્યહ્મતી ઉપાસનામાં ને 
તેના આન'દમાં મસ્ત રહેતો અતે ભાન ભૂલી જતો. તેનામાં વાત્સલ્ય હતું, 
તેથી જ તેણે તાનસેનતે સગીતવિદ્યામાં પાવરધો ખનાવ્યો; અને તેનામાં 
સૌજન્ય હતું તેથી જ તેણે પોતાના દર્શને આવેલા અકખર્‌ ખાદશાહતે પોતાતું 
સ્વર્ગીય સગીત સ'ભળાવ્યું. પણુ ન્યારે ક'ઈકે પુરસ્કાર કે ભેટ આપવાની 
વાત નીકળી ત્યારે તેણે તદ્ન સહજપણે પોતાની નિ:સ્પૃહતા વ્યક્ત ડરી. 

ઉચ્ચતમ કોટિના કળાકારો જ્વનકળામાં નિષ્ણાત હૉય છે તેથી જ તેઓ 
નિરીહ, નિઃસ્પૃહ, નિરહુ'કાર, અલિપ્ત અને વિરક્ત હોય છે; અને તેથી જ 
તેઓ કલાનુભૂતિતી ખાબતમાં તેમ જ કલાભિવ્યક્તિના સામર્થ્યમાં સર્વોચ્ચ 
રાચે પહોંચેલા હોય છે. . 


52-૧૯ 


૨૩ 
સસ્કારનાો ચેપ 

મારી કળાની ઉપાસના ભારતભક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે. સ્વદેશ એટલે 
કેવળ એનાં ખેતરો અને ડુંગરો જ નહી' પણુ દેશવાસીઓએ ખીલવેલી આખી 
સસ્કૃતિ એ જ સાચો દેશ છે, એમ જ્યારે પ્રતીત ચુ. ત્યારે દેશમાં ખધે 
ફૂરી એનાં દર્શન મારફતે ભારતમાતાનું દર્શન કરવાનો મે' પ્રયત્ન કયો છે. 
તેમ કરતાં સૌન્દર્ય" અને કળા બન્નેનું ભાન ખીલ્યું. ભગિતી નિવેદિતા અને 
આન'દ કૅમારસ્વામીનાં લખાણાએ ઘણી મદદ ડરી. આય જવનમાં રહેલી 
કળાનો અતુભવ તો કોટ્ટમ્ખિક અતે સામાજિક જીવનમાંથી જ મળેલો. પણુ 
એતું રહસ્ય પારખવાની દણિ શક્તિ આ ખે જણુનાં લખાણોમાંથી મળી. 
ત્યાર પછી જ સ'દિરો અને અજાયબધરો, ચિત્રસ'ત્રહો અતે તીથસ્થાનો નવી 
ઢ્બે હુ જેતા થયે. 

આ ખધુ વ્યવસ્થિત અધ્યયન તરીકે મે' નથી કયું, પણુ આશક અને 
ભક્તતી જૃત્તિથી કર્યું” છે. મે* એતે જવનનો સવશ્રેઇ આન'દ સાન્યો છે અતે 
“એનો જ ચેપ ઊછરતી પેદીને લગાડવાને! મે' પ્રયત્ન ક્યો છે. આપણી ભાષામાં 
એ આનદ વ્યક્ત કેમ ન થાય એ પર્ષાથી મે' લખવા માંડ્યુ. એ લખાણુના 

સંગ્રહમાં કળા વિષેતુ' વિવેચન કયાંય વ્યવસ્થિત રીતે આવતુ નહોતું. ગુજરાત 
સાહિત્યસમેલનતી સ્વાગત સસિતિએ કળા વિભાગના ગ્રસુખતી જવાખદારી 
મારી પર્‌ લાદી મારા વિચારો એકત્ર સૂકવાની મતે તક આપી. એ તકતો 
લાભ લઈ લખવા જતાં સે* અતુભવ્યું કે વ્યવસ્થિત અને સળગસત્ત લખવા 
જેટલી નવરાશ કે વૃત્તિ સારે માટે છે જ નહી. એટલે સાહિર (સમેલન )- 
ની દણ્િએ કળાતુ' જે ઢબે ચિતતન કરાય એમ સતે લાગ્યું તે અહી નૉધ્યું 
છે. શાસ્ત્રીય વિવેચન કરવાનો મારો દાવો છે જ નહી: ઉદ્દશે નથી. હુ તો 
સ'સ્કારો પાડી ચેપ લગાડવામાં જ સાતુ છું. અત્યાર સુધી જેટલુ લખાયુ 
છે તેની અસર કેટલાકુ યુવાનો પર થઈ છે અતે તેઓ ઉત્સાહ અતે વીય 

સાથે ભારતતું_ નિરીક્ષણુ અતે ભારતતી સેવા ફરી ભારતભક્તિમાં તરખોળ 
-થવા લાગ્યા છે'એમ જેઈ મતે સતોષ થયો છે. આગળનું કામ એમનું છે. 


૨૯૦ 


૨૪ 
કળા-- એક જીવનદર્શન” 


જ્યારે મુ'ખઈમાં મે સાંભળ્યું કે થ્રી રવિભાઈ એ ફળાવિભ।ગના પ્રમુખ 
તરીકે માર્‌' નામ સૂચવ્યું” છે ત્યારે મતે એ સાચુ ન લાગ્યું. ખરુ જ્નેતાં 
નાનાલાલભાઈએ એ સ્થાન છોડવું નહોતું જેઈતુ'' એમનો કળાતો ઊ'ડા 
અભ્યાસ, એમની રસિકતા અને એમને અધિકાર, ત્રણેયનો એમણે આ વરસે 
લાભ આપવો જ્નેઈ તા હતો. કી!ઈઈ સાહિત્યરસિક મારાં શખ્દચિત્રૉ વાંચીને 
માર્‌ નામ સૂચવત તો મને એટલુ” આશ્રય ન થાત. પણુ રવિભાઈ જેવા 
ગુજર્‌ાતતે થિત્રકળાની પ્રેરણા આપનાર અને ચિત્રકારોના આચાય આ સ્થાન 
માટે માર્‌'નામ સચવે એવું તા મતે સ્વપ્તમાંચે ન આવત. પણુ નાનાલાલભાઈ- 
એ ના પાડયા પછી, ભીડ ટાળવા કોકતે પસદ કર્યા વિના છૂટકો નહોતો. 
એટલે મારા કળા પ્રત્યેતો પ્રેસ એ જ મારી લાયકાત ગણી, સ્વાગતમ'ડળે 
માર્‌ નામ સ્વીકાયું” અતે મે પણુ ભીડમાં ભેરૂ થવાની મારી નજૂતી ટેવને 
લીધે હા પાડી. સાથે સાથે મે ખાતરી પણુ કરી લીધી કે ત્રણુ દિવસતું' આ 
કામ પત્યુ" એટલે હળવા થઈતે પાછો હુ મારા કામમાં ડૂુખી જઈ શકીશ. 
સેવક ફુ ₹નકાર્‌ શી રીતે કરી શકે ? આમ કરતાંયે જે કોઈ તે અન્યાય 
. થતો હોય, કોઈનો હક માથી જતા હોય, અથવા કોઈની મહત્તાકાંક્ષા દુભાતી 
હોય તો મારી એમના ર્ય પૂરી સહાનુભૂતિ છે. હું કાંઈ કોઈ અહમહમિકામાં 
હરીફ થઈને અહી* આવ્યો નથી. કેવળ આજ્તાવાહક સેવક થઈ ને આવ્યે છું. 

હું કળાનો ભક્ત છું. મારી જીવનતી ફ્રિલસડ્ડીમાં કળાને ઊંચુ' સ્થાન 
છે. મારા ઘડતરમાં કળાના ઉપકાર ઓછા નથી. છતાં મે કળા ઉપર શાસ્ત્રીય 
વિવેચનો લખ્યાં નથી કે કળાના પ્રતિહાસમાં હું ઊતર્યો નથી. કળામાં જૂના 
થયેલા અથવા નવા ન્નમતા પ*થોાસાંથી કોઈ ખાસ પચતો પક્ષ મે' તાણ્યા 
નથી. કળાકારોને આશ્રય આપ્યો નથી. કોઈ કળારસિક કદર કરે એવું ચિત્ર 
મે' દોર્યું” નથી. થ્રી નારયણુરાવ ખરે, શ'કર્રાવ પાઠેક કે વ્યાસ જેવાના 
સગીતતું આક& પાન કર્યા ૭તાં હું ગાયનના રાગ અચૂક ઓળખી શકુ છું એમ 
નથી. ન્નતન્નતતી કળાકૃતિઓ ભેગી કરી દીવાનખાનું સજનવવાની ઠાવકાઈ પણુ 
મારામાં નથી. હું તો એક જવનભર્તો રખડુ છું. કુદરતથેલા તરીકે પોતાને 

ખાર્સા ગુજરાતી સાહિત્ય સસેલન ( અમદાવાદ સન ૧૯૩૬)ના કળા- 
વિભાગના પ્રમુખ તરીકે આપેલુ ભાષણુ. 


ક્૯૧ 


શહર જીવનને, આન'ટ 


ઓળખાવતાં મને સકોચ કે વાંધો નથી. શહેરા અતે એની શેરીઓ, મહેલો 
અને એનાં દીવાનખાનાંઓ એ મારે માટે નથી. હું કપડાં પહેરુ' છું તે પૃણુ 
સુકલકડી શરીરના અભદ્ર દર્શનમાંથી લોકોને બચાવવા ખાતર્‌ જ. નહી' તો 
મારું સ્થાન પહાડાનાં જ'ગલે માં, સમુદ્રની રેતીમાં, નદીને કાંઠે અથવા ઝાડોતી 
ધટામાં હોય. અન્નણ્યા માણુસ ન્નેડે વાતો કરતાં મતે કેટલે ક્ષોભ થાય છે 
એતી ભાગ્યે જ કેઈ ને કલ્પના હશે. પ 
આમ હોવા છતાં હું સાણુસગ'ધો નથી, સતુષ્યપ્રેમી છું. મનુષ્યજાતિનો 
પુરુષાર્થ, એની યોજનાઓ, એની ભૂલો અતે એ સુધારવાના પ્રયત્નો, એની 
આશ'કાએ અતે આકાંક્ષાએ, એતો પ્રેસ અતે એનાં ખલિદાન -- દરેકમાં 
મતે ર્સ છે. માનવસમાજ અતે માનવસ'સ્કેતિ મારી ભક્તિના વિષય છે, આ 
વિશાળ વિશ્વના જેટલુ જ સતુષ્યહદયતું અને એની સસ્કૃતિતું ઊંડાણુ જોઈ 
હું ચકિત થઈ ન્નઉ છું. અને તેથી દુનિયા સને દૂર્‌ કરે તોયે એનો સહવાસ 
હું શોધું છું. જે રસથી મે' ઝાડ અતે પહાડ ન્નેયાં છે, તે જ રસથી ઝૂ'પડાંઓ 
અત્રે રાજમહેલે જયાં છે. જે રસથી શ'ખલાંઓ ન્યાં છે એ જ રસથી 
અજાયખઘરો ( મ્યૂઝિયમો) નેયાં છે. જે કાયોત્સંગથી જગલેમાં વિચયો છું 
એ જ વૃત્તિથી યાત્રાએમાં, સ'મેલનામાં અને :ઉત્સવામાં ભળ્યો છું. સયોદય, 
સર્યાસ્ત અતે મપ્યાહન ન્નેતાં મતે જે આનદ છૂટયો છે એ જ આંનદ સતને 
રવિભાઈ, કતુભાઈ અને સોમાલાલ શાહતી કૃતિઓ ન્નેઈ તે મળ્યા છે. પણુ 
જે પોતાને કળારસિક તરીકે ઓળખાવતાં પણુ સ'કોચાય તે સાંગોપાંગ વિવે- 
ચન શું કરવાનો હતો ! મે હમણાં જ કહ્યું તેમ હુ મારી લખે કળાનો 
આશક હોઈ એ જ મારી ઘેલછા ખીન્નને વળગાડવાતો પ્રયત્ન કરી. શકુ 
દુનિયામાં અનેક રૂપે વિચરતી, વિકસતી અને વિલસતી કળાને ઓળખવા માટે 
જેટલું ર્‌ખડયો છું તેટલું જને મારા શ્રોતાઓને કલ્પના દ્દારા રખડાવું તો મારું 
કામ પૂર્‌ થયું. પૃથ્વીના ઉદરનાં રત્નો, સમુદ્રનાં મોતી, ઝાડ પરનાં પુષ્પો, 
આકાશનાં પક્ષીઓ, અન'ત તારલાઓ અતે કવિગતી કલ્પનાઓ નિહાળીને 
અતે કળાકારેની સુદર તેમ જ ભવ્ય, અટ્રલી તૅમ જ જથ્થાખધ નૂતી 
અને નવી કૃતિઓતું પાન કરીતે મે” કેની કેની પાસેથી કળાની દીક્ષા લીધી 
છે એતું જ બ્યાન જે અહીં કરું તો કળાતું ક્ષેત્ર કેટલું સાર્વભૌમ છે અતે 
એની શક્તિ કેટલી અમોઘ અને સર્વગામી છે તેતો ક'ઈકે ખ્યાલ આપી શસ. 
સાહિત્ય પરિષદમાં એક અગ તરીકે જ્યારે કળાને સ્થાત આપવામાં 
આવે છે ત્યારે સાહિત્યની દણ્િએ અતે જવનતી દજ્ગે જ કળાનું વિવેચન 
કરવાનું હોય છે. કળાની સાંગોપાંગ મીમાંસા કરવી, અઢાર પાઘડીના કળાધરોને 
સ'ગઠિતિ કરવા, એમના યેોગક્ષેમતી થિ'તા વહત કરવી એ બધુ' સ્વતત્ર 


પ્રદ 


કળાપ -- એડ જીવતદશત ર૯૨ 


કળાપરિષદતુ' કામ છે. એ કામ મહત્ત્વનું છે. .ર્‌ાષ્ટ્રીય વિકાસમાં આવશ્યક 
છે. પણુ સાહિત્ય પરિષદ એ ન કરી શકે એટલી મર્યાદા સમજતે જ આપણે 
આગળ ચાલતું ધટે છે. 

આજ સુધી કળા ઉપર્‌ અતેક વ્યાખ્યાતા થયાં છે, નિખધો* લખાયા 
છે, ચર્ચાઓ ગે।ઠવાઈ છે અતે અત્ય”ત આવશ્યક એવાં પ્રદર્શનો પણુ ભરાયાં 
છે. દરેક ઠેકાણે પ્રમુખે કળાની વ્યાખ્યા આપવી, વિકાસનો પ્તિહાસ રૂ 
કરવે।, ભવિષ્યતી દિશા દોરવી, સમાજને કળાનું સહત્ત્ત સમનવવું, એટલું 
કામ કર્યું” જ છે. અતે એવી પણુ પ્રથા પડી છે કે, ખાદશાહના જન્મદ્વિસે 
જેસ્‌ અતેક લોકોને ઇલકાબો એનાયત કરવામાં આવે છે તેમ નામ લેવા 
લાયક તમામ કળાકારોની નામાવલિ પ્રસ્ુખે ગાવી જેઈ એ. અને દરેક માટે 
દરખારી અને સાહિત્યસુ'દર્‌ વિરેષણે। વાપરવાં જેઈ એ. પ્રમુખતું' ભાષણુ હાથ 
આવ્યું કે ઉત્સુક લોકો એ”ભાગ ઉપર્‌ જ તૂટી પડે છે કે કેતું કેતુ નામ 
આવ્યું છે અતે દરેક માટે શું શું કહેવાયું છે. અતે એમાં જે પોતાના માનીતા 
કળાકાર્તું' નામ ન હોય અથવા એનાં પૂરતાં વખાણુ ન કર્યા' હોય, અથવા 
પૂરતાં વખાણુ કર્યા છતાં એનાથી ઊતરતા કળાકારને પણુ એની જ હારમાં 
ખેસાડ્યા હોય, તો પોતાતો માતીતો ફળાકાર નીવડ્યો નથી એમ લોકે 
નથી માનતા પણુ ગપ્રઝુખને જ નપાસ ગણે છે. 

પણુ સારે વિશ્વાસ છે કે મારી એવી પરીક્ષા કરવાને ખદલે, સ'સ્કારી 
નાગરિકો જેમ સામાન્ય સભામાં પોતાની સજ્જનતા ઉપર્‌ વિશ્વાસ રાખી, 
ગમે તેવા પ્રમુખતે નભાવી લે છે તેમ મને પણુ તમે અહી નભાવી લેશે. 


2 
સાહિત્ય, સગીત અને કળા 


જેમ કપડાના શણુગાર માટે “કિનાર અને પાલવ? હોય છે, તેમ 
જવનના આનદ માટે સાહિત્ય, સગીત અને કળા હોય છે, એવી માન્યતા 
દુનિયામાં ખધે છે. ફિનાર્‌ કે પાલવ વગર્‌ સાડી ખતી શકતી નથી એમ નથી; 
હતાં એ હોય છે ત્યારે જ આપણુને સાડી સાડી જેવી લાગે છે. તે જ પ્રમાણે 
સાહિત્ય, સગીત અતે કળા વિના જીવવુ" શક્ય હોવા ૭તાં, આપણે એને 
જવનનું નામ નહીં આપીએ. કિનાર અતે પાલવ એ સાડીને! આકર્ષક 
ભાગ છે, પણુ જુખ્ય ભાગ નથી. ગએકલી કિનાર અને પાલવને કોઈ ઓદી 
ન શકે. એકલી કિનાર અને પાલવ ગમે તેટલાં સુદર હોય તોય એ શોભે 
પણુ નહી. સાડી છે માટે તો કિનાર અતે પાલવનુ મહત્ત્વ છે. સાડીથી એ 
કૃતાથ થાય છે. 


ર્ક્૪ જીવનતનેદ આન 


આ થઈ સામાન્ય લેો।ક્તી વાત. પણુ કોઈ પણુ વસ્તુવું મહત્ત્ત સ્વીકારવા 
, જ્યારે બેસીએ છીએ અતે એને સમાજના મન પર ઠડ્સાવવા માગીએ છીએ 
ત્યારે એ વસ્તુને" જ કેન્દ્રમાં મૂકી આખી સહિ એતી આસપાસ ફરતી કર્યા 
વગર્‌ આપણી નિદાને સ'તોષ થતો નથી. આપણે પૃથ્વી પર્‌ રહીએ છીએ 
એટલા ખાતર જ પૃથ્વીતે ગ્રહ-નક્ષત્ર-તારાતું મધ્ય ક્ટ્પીતે આપણે એક 
ગ્રકારતું ન્યોતિષ ઊભુ કર્યું” હતું. આપણુતે આપણું વ્યક્તિત્વ વહાલું 
લાગે છે એટલા ખાતર આપણે આખી સૃજ્તિ આપણા અહ'કાગ્નું કેવળ 
પોષણુ છે એમ માની લીધું. યુરોપના એક ખે રાજ્એએ એવી જ ભાવનાથી 
“1210 પટ 81દ્વ€' કહયું. પણુ એ અહ'કાર સત્ય-સર્ય આગળ શી રીતે 
નભી શકૅ?* હું જ જીવન છું કે જવનસરવસ્વ છું એમ કળા કેમ કહી શકે? 
કળા તો જવનના શણુગાર તરીકે જ શોભે અતે કૃતાર્થ થાય. 
સાહિત્ય, સગીત અતે કળા ત્રણેય એકખીન્નનાં પરમ મિત્ર છે, એક- 
ઝૅટુંબી છે. એમના પરસ્પર સહકારથી જવન પરમ રમણીય અતે સુવાસિત 
થાય છે. પણુ ધીમે ધીમે આ ત્રણે પોતપોતાનું અલગ સાર્વભૌમ સામ્રાજ્ય 
સ્યાપવાતો પ્રયત્ન કરે છે. આજે જ આવા પ્રયત્નો થવા લાગ્યા છે એમ 
નહી'; વખતોવખત એવા પ્રયત્ત થતા આવ્યા છે. અને હમેશ એમાંથી 
નિષ્કળતા જ નીપજ છે. “હું તો કેવળ એકલા સંગીતની જ ઉપાસતા કરું, 
એ નાદખહ્મ મને મોક્ષે લઈ જશે? એમ કહી કેટલાક ગાનાચાર્ચોએ સ'ગીતની 
અનન્ય ભક્તિ આદરી. આધ આચાર્યૌતી એ અનન્ય નિઇા પાછળ જવનની 
વિભૂતિ પણુ અલૌકિક હોવાથી સ'ગીત વાટે તેએ તો છવનનતે પરમ કોટિએ 
પહોંચાડી શકયા. પણુ એમતુ' અતુકરણુ કરનાર કેટલાક અતુયાયીઓ એ 
ન જેઈ શકયા ડે જવનનું કોઈ પણુ એક પાસું ખરેખર પૂણુ રીતે કેળવતાં 
સમગ્ર જીવન જ કેળવવું પડે છે, અતે તેમ ન કરીએ તો એકાંગિતાની 
અભદ્ર અતે વિરૂપ વિભૂતિ આપણુતે ખાવા ધાય છે. કેવળ ગાયનના ઉસ્તાદ 
આપણે અનેક જેઈએ છીએ. તેમનો સામાજિક વિવેક અથવા એતો અભાવ, 
તેમનામાંથી કેટલાકતું સાહિત્ય વિષેતું અન્ઞાન, રસિકતા સાથેતું એમનું વેર, 
એમતે! તર'ગી સ્વભાવ -- એ બધું નેતાં સંગીતવિધા આવા માણુસતે 
પલ્લે કચાંથી પડી એવું જ દરેક રસિક શિણ્ૃજનતે થાય છે. ચિત્રકળા વિષે 
પણુ અતેક વાર એમ જ કહી શકાય. 
સાહિત્યતી બાબતમાં સ્થિતિ જરાક જુદી ૨૭ી. સાહિત્યતી ખિલવણી 
વમ'પ્રચારતે અથે અતે કેળવણીના સાધન તરીકે થઈ હોવાથી સાહિત્ય સાથે 
સામાન્ય અતે વિશેષ સ'સ્કાર્તિતે અવકાશ રહ્યો. પણુ ને “સાહિત્ય 
સાટે જ સાહિત્ય કહીને એતું પણુ જે સ્વતત્ર દશ કરવામાં આવે તો 


કુળાપ -કએએક જવનદશ'ન ર્લ્પ 


સાહિત્યકોવિદ્દો પણુ કારીગરો અતે ઉસ્તાદોતી હારમાં જઈને પડ્યા વગર 
રહે નહી. પ 

વ્યાપક અર્ચ લેતાં સંગીત અને ફળાનાં પણુ સ્વતત્ર, સ્વયભૂ અને 
સંપૂણ દશતો થઈ શકે છે. પણુ સાહિત્યતે જે સામાજિક જીવન અને 
સંસ્કારિતા મળ્યાં છે તે તેમતે હજ પૂરતાં મળ્યાં નથી. માટે સાહિત્યે મોટા- 
ભાધની ફરજ સમજી, સંગીત અતે કળાતે પોતાતી સાથે રાખવાં જેઈ એ, 
અને એમને કેળવણીનો પૂરતો લાભ આપ્યા પછી જ એમને પોતાર્તું 
સ્વતંત્ર ક્લેત્ર ખેડવા માટે આશીર્વાદ સાથે છૂટાં મૂકવાં જ્નેઈ એ. છૂટાં મૂકવાં 
નનેઈ એ એતો અથ એ નથી કે છૂટાછેડા કરવા જેઈ એ. ભાઈખબીજને દિવસે 
જેમ ભાધબિહેત ભેગાં થાય છે, તેમ સાહિત્ય, સ'ગીત અને કળા કોઈ 
ઉત્સવતે પ્રસગે એક ઘરમાં ભેગાં થાય એ જેમ જર્રનું છે તેમ સ્વાભાવિક 
પણુ છે. _ ર 

હું માનું છું કે આવા જ કોઈ ધેોરણુતે સ્વીકારી સાહિત્ય પરિષદે 
સ'ગીતતું મ'ગલાચરણુ અને કળાતું પ્રદર્શન પોતાના ઉત્સવમાં ગોઠવેલાં છે. 
સ'ગીતતી પરિષદ્દા હોય છે -- હોવી ન્નેઈએ. કળાની સ્વતત્ર પરિષદ્દો ભરાઈ 
છે કે નહીં' તે* હુ ન્નણુતા નથી; પ્રદર્શનો ભરાય છે. તેમાં ભાષણ! થાય છે, 
નિબધો વચાય છે. પણુ તેતે પરિષદનું ગૌરવ ન અપાય. હું માતું છું કે 
સમાજના હિતચિ'તકોએ અને અગ્રણીઓએ સમાજના વિકાસતી ૨દણ્િએ 
પ્રથમ સાહિત્યતી ગખિલવણી કરવી જ્નેઈગએ. અતે પછી એવા વિકસિત 
સાહિત્યની મદદથી સંગીત અતે કળાને પણુ વ્યાપક ભાવનાની, સેવાની અને 
સર્વા'ગીણુ વિકાસતી જવનદીક્ષા આપવી ન્નેઈએ. આજના સગીતાચાર્યોની 
તપસ્યા, એમતી ધગશ અતે એમની જમગૃતિ ખધાં અભિનદતીય છે. એમણે 
જૂનું સંધર્યું', પાષ્યું, શોધખોળ કરી પોતાતો પથ વધાચૌ, સધ ખાંષ્યો. 
પોતાના છ્ઞેત્રમાં આવતુ નવું અતે પારકું ખરાખર સમજવાની કોશિશ પણુ 
તેઓ કરે છે. દેશદેશાંતર જઈ સંગીતતી ધનન ફરકાવવાનો પ્રયત્ન પણુ 
તેઓ કરવા માગે છે પણુ તેમને હજી જવનદીક્ષા નહોં' મળેલી હોવાથી, 
તેમની પાંખો હજી જવનાકાશમાં ઊચે ઊંચે ઊડી શકતી નથી. સ્વામી 
વિવેકાન'દતે જીવનદીક્ષા ન મળી હોત તતા એકલા સન્યાસ અતે વેદાંતદ્શનને 
જરે તેઓ પશથ્ચિમને જાત્રત ન કરી શકયા હોત. સ્વામી વિવેકાન'દે સન્યાસ 
ને વેદાંત માટે જે કર્યું” તે જ કોઈ જવન-દીક્ષિતે સંગીત માટે ફરવું 
નનેઈ એ. દિલીપકુમાર રાય જેવા જર્‌ાસરખી સ'ગીતતી સેવા કરે તોચે 
- આજે તેતી જે અસાધારણુ અસર થાય છે એતું કારણુ એ દ પુર્‌ષતી 
વ્યાપક સસ્કારિતા જ છે. 


ર્લ્ફ જીવનનો આનત'દ 


સ્થાપત્ય કે ચિત્રકળાની ખાખતમાં એમ જ થવું જોઈએ એમ ફહે- 
વાની ધુષ્ૃતા કરું? જે સકેળ કળાકારો થયા છે તેમનાં જવનો તપાસે. 
તેએ ખધા આદર્શ મહાત્મા, તપસ્વી કે સંત પુરૃષો ભલે ન હોય પણુ 
તેમનામાં અસાધારણુ લાગણીઓ, ભાવનાની ઉત્કટતા અતે કોમળતા અને 
એતી પાછળ કુરબાન થવાની તમન્ના રહેલાં જ હતાં. જે એ જ લોકોને 
સર્વા'ગીણુ સ'સ્કારિતાની દીક્ષા સમળી હોત તોઃ તેમણે શું પોતાની કળાને 
જેોતન્નેતામાં જવનની સમ્રાજ્ઞીની પદવી નહીં” અપાવી હોત ? 

જ્યાં સુધી સાહિત્યકારો આગળ ધમ'તેજ, સમાજહિતેષા અથવા ભક્તિતું 
રસાયણુ હહુ અથવા એમતી આગળ જ્તાનતી મૃગયા અતે સમાજની સેવા 
કરવાની ઉત્કટતા હતી, ત્યાં સુધી તેઓ જવનધુરીણુ। થયા. આજે પણુ જવન- 
ધુરીણા મોટે ભાગે સાહિત્યકુશળ હોય જ છે. ન્યાં જવન ઉત્કટ છે ત્યાં 
એમાંથી સાહિત્યશક્તિ ઝરવી જ જેઈ એ. ઃ 

જ્યાં સુધી સાહિત્ય પાંસે જવનદણિ ઉપર્‌ાંત કોઈ પણુ સ'પ્રદાય, પ'થ 
કે પક્ષમાં ન જડતી સર્વસ'ગ્રાહક ઉદારતા છે ત્યાં સુધી સાહિત્યતું આ ગર્‌- 
પદ ટકવાનું છે. અતે તે કારણું જ એણું સંગીત અતે કળાતે પણુ પોતાને 
ત્યાં તોતરી એમને પોતાનો ર'ગ લગાડવો જેઈએ. જે દિવિસે સાહિત્ય 
અહ'પ્રેસમાં સપડાઈ “સાહિત્યને ખાતર સાહિત્ય તો આદશ સેવશે અતે 
કેવળ સાહિત્યવિલાસમાં જ પોતાની કૃતાર્થતતા નનેશે, તે દિવિસે એતું ગુરૃપદ, - 
એતું ગોરવ અતે એતી વ્યાપક દ૬ૃછ્દિ બધુ” ખરી પડી, રાજદરખારમાં રહેતા 
નટ, વિટ, ગાયક અતે વિદ્દષકતી કોટિએ તે જઈ ને પહોંચશે. 


ગ 
ડંળાતું સેવરૂષ 

કળાનું વિવેચન કરવા જતાં વ્યાખ્યાથી જ શરૂઆત કરવી પડે. જેમ 
માણુસને ઇદ્રિયાવાળા દેહની જરૂર છે, કૂટુખતેં ધરતી જરૂર છે, અને સમાજને 
વ્યવસ્થાતત્રની જરૂર છે તેમ કળાને વ્યાખ્યાની જરૂર છે જ. પણુ, સારી 
દણ્દિએ વ્યાખ્યા એ વસ્તુ જ કળિયુગતી છે. એક જણુ વ્યાખ્યા કરે એટલે 
સામાન્ય રીતે સૌમ્ય પ્રકૃતિના માણુસ પણુ એને સમજવા કરતાં તપાસવાને 
પ્રશૃત્ત થાય છે. દરેક વ્યાખ્યામાં તે એકાંગિતા જીએ છે, અને એમાંથી 
વાદાવાદ પેદા થાય છે. કળાની વ્યાખ્યા તક શુદ્ધ કરવા જતાં એમાં કળા હણાય 
છે અતે ખુદ્ધિ પ્રતિકૂળ થઈ ખેસે છે. 

કળાતો આન'દ લૂંટતાં લૂટતાં કળાને પૂણુ" રીતે ઓળખવાની સ્વાભાવિક્‌ 
પ્રથા છોડીને કળાની વ્યાખ્યા કરવા સડી પડવું એ તો ફૂલ નિહાળવાને અને 


કળા --એડક જીવતદૃશ*ત રક 


૧% 

સૂં'ધવાતે ખદલે અસ્્રા વતી એના કટકા કરી, એતી અ'દર્તી રચના તપાસવા 
જેવું છે. થયેલી કળાગ્રતીતિ વ્યાખ્યા દ્વારા વ્યક્ત ભલે થતી હોય પણુ કેવળ 
વ્યાખ્યા દારા કેઈ ને કળાની શુદ્ધ પ્રતીતિ થઈ છે એમ નથી ખન્યું. 

જેમ સદાચારની અથવા ધર્સાચારતની વ્યાખ્યા કરવી મુશ્કેલ છે તેમ 
કળાનું લક્ષણુ બાંધવું એ પણુ એટલું જં મુશકેલ છે. આટલુ તો સૌ કોઈ 
કબૂલશે કે જેમ માતૃમાન, પિતૃમાન અને આચાય'વાન યુવાનો વડીલોના 
સહવાસમાંથી જ સદાચાસ્તું રહસ્ય જણી લે છે, તેમ જ કળાતું રહસ્ય પણુ 
જવનરસિક, સસ્કાર્સમર્થ કળાધરોના સહવાસથી અતે એમની અનેકાનેક 
કળાપ્રદૃત્તિઓના ધ્યાનથી આપણુને હૃદ્ગત થઈ શકે છે. પછી ન્યાં સારી કળા 
નથી ત્યાં કોઈ એને કળા તરીકે ઓળખાવે તા આપણુને ગ્લાનિ જ પેદા ચાય. 

માટે કળામીમાંસાની તાકિક કે તાત્તિક રેલીનું અવલ'ખન કરી કળાની 
ચર્ચા કરવા કરતાં જને માણુસ પોતાને શું ગમ્યું અને શું નથી ગમ્યુ, અને 
તેવી લાગણી થવા માટેન્શાં શાં કાર્ણા થયાં એટલું જો ખતાવી દે તો 
કળાતી અને કળાપિપાસુ સમાજની ભારે સેવા થઈ ન્નય. 

હતાં આજના વિચિત્ર જમાનામાં કળાને નામે એટલે! બધો કચર! વેચાય 
છે અને નરી વિલાસિતા એટલી તો કળાનું સ્થાન પચાવી ખેઠી છે કે કળાનુ 
સ્વરૂપ નકી નહીં" કરી શકીએ તો કળાને ઉત્તેજન આપવાની પ્રવૃત્તિમાં જ 
ખરી કળા ગૂ'ગળાઈ જવાની છે. હ 

શુક્તીતિમાં કળાની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે મૂ'ગા માણુસને પણુ જે સાષ્ય 
હોય તે કળા. સાહિત્ય-અતે સ'ગીતથી કળાને જુદી પાડવા મારે આનું વણન 
કર્યું“ હશે, પણુ લેખનમાં મૂંગા લોકે કરાવી ન્નય છે, એ આ વનની કે 
વ્યાખ્યાની ખામી છે. આજકાલ લલિત સાહિત્ય એ જ કળાનું પ્રધાન અગ 
થયું છે. નાટકો, કાવ્યો, લઘુકથાઓ, સરસ રૈલીમાં લખેલા નિખ'ધો એ ખધાં 
કળાકૃતિ જ ગણાય છે અને ગ્ર'થકારો હવે પ્રમુખ કળાધરો ગણાય છે. 

એક પક્ષ પએવા છે કે જેને સન કુદરતનું સોંદર્ય ગમે તેટલું આકર્ષક, 
મોહક અને ઉન્નતિપાષક હોય ત્તાયે તેને કળા ન કહેવાય : કળા એ માણુસની 
જ કૃતિ હોવી જેઈએ. આ પક્ષમાં વજૂદ ઘણું છે અને એમાં અમુક સર્યાદા 
ફે એકાંગીપણું પણુ છે. પણુ એની ચર્ચા થોડા સમય માટે સુલતવી રાખી 
આપણે એટલુ તો કખૂલ કરશું કે,' કુદરતના સો'દય'માં કળા ભલે ન હોય, 
પણુ કળાની દીક્ષા આપવાતું સામર્થ્ય તા છે જ. કળાના કેેટલાચે પ્રકારે 
આપણે મૂળમાં કુદરત પાસેથી જ લીધા છે. પ્રથમે આકર્ષણુ કુદરતતું હોય 
છે. એના પ્યાનમાંથી આપણે અમુક સાનવી અતે રૈવી ભાવો પેદા કરીએ 
છીએ, અને સૌ'દયં ઉપર જ ભાવવાહિતાતું. આરોપણ કરીએ છીએ. સો'દૃય 


ર૯ ઇવન આત 


સાથે ભાવોતું મિલન થયું કે તરત એમાંથી ત્ર્જ'તશક્તિ જાગ્રત થાય છે, 
અતે એ પોતાની પ્રતિભાથી નવાં નવાં રૂપો, નયી ણ આકૃતિઓ, નતા 
તવા વર્ણવિન્યાસો અતે નવા તવા આલાયોા “પેદા કરે છે, ભાવોની જાગૃતિ, 
એમની નવનિચિતિ, એમની સ'કાંતિ અને ગેમાંથી નીકળતી ભસ્વસ્થતાને 
શ'તે પ્રાપ્ત થતી તૃપ્તિ-- એ મું કળાનું સ્વરૂષ છે. શતે માટ વાહત 
તરીકે કઈ વસ્તુ વપ2ાય છે એ ગૌણુ સવાલ છે. માટી, પથ્થર, લાકડુ”, ધાછુ, 
કાચ, સાછુ, મીણુ, હાથીદાંત ગમે તે પદાર્થ વાપરે; રગ, રેખા, રે દારા, શ્રણિ 
ગમે તેતી મદદ લો; ગદ અતે ગેષ શખ્દો વાપરો અથવા મૂક અભિતય કરે; 
કળા સ્થ્રાપત્યતી ઊે કે તગરરચનાતી હો, સમાજર્ચતાતી છે,કે મદાકાવ્યના 
ઝ'વિંધાનથાતુયી હો, કળા બધે એક જ છે. કળાને! ઊગમ વરતુ#તતમાં 
નથી પણુ મનૃષ્યના હદયમાં છે. 
૪ 
કળા તથા વિલાસિતો 

હૃદયના અમૃત ભાવો, મૂર્ત વશ્છુએ! દારા વ્યક્ત કરવા એ કળાનું 
પ્રધાન કાય છે, જે એ મૂર્ત વસ્તુઓ અમૃત ભાવોનું વાહન થવા ઉપરાંત 
ઘોતાના તરક જ માણુસતું ધ્યાન ખે'ચે અતે ધદ્મિતે એમતી સ્વાભાવિક 
મૈષયિક'તૃપ્તિ આપવા માંડે તો ત્યાં કળા મરી જ ગઈ સમજવી. મરી જય 
નહી' તોથે વિકૃત તો થઈ જ નથ. 

તેથી જ કળા અતે વિલાસિતા થા પડોશમાં રહેતાં છતાં 
અતે જવનમાં બત્તેએ સ્થાન મેળવેલરુ' હોવા છતાં એ બેતો કોઈ કાળે ક 
ખાય નહી”, ધૈરાગી ત્યાગી કે સન્યાસી ચાણસ #વનતી લાલચથી સે! ગાઉ દૃ 
ભાગરે; તપલ્વી એ લાલન પ૨ કાળ મેળવશે. ' તાંત્રિક એ લાલચને વશ થયા 
છતાં એમાંથી જ પરમ તત્તતી ઝાંખી કરવાનાં કાંકાં માર્રે; ત્યારે મ 
ઝે લાલચોના વિષયનું અલિપ્તપણે, તટસ્થપણે દર્શન કે શ્રવણુ કરી, 
વિષયો માંથીઃજ અમ્રુકતે કેવળ તટસ્થ સાધન બતાવી, એમાંથી બલ્ાન'૬ ક દિ 
એવા રસાત્મક આન'તો અતુભવ કરરે. કળાની સાધતા કપરી છે, નનેખમ- 
ભરેલી છે, પણુ એની કુચ જેના હાથમાં આવી તેતે માટે એ સાધના 
શરૃઆતથી આખ: સુધી આહલાદક તીવડે છે. 

ધ 
ન્ટર્યા અને સત્ય 

કળા મારકતે પરમ પી ત્રાપ્તિ થશે જ, એમ તો કોઈ ખાતરીથી 

કષી ન શકે. કળાની સાધના પ્રી થયા પછી કલાતીત તે નિષ્કલ એવા 


કળા--એડ જીવનદ૨ન ર્લ્હ 


પરમ તત્ત્તતે પામવા માટે જુદી સાધના કરવાની રહેતી હશે અતે એ 
સાધના સિદ્ધ થયા પછી જ સત્યનાર્‌ાયણુનું દર્શન થતું હરે. નરી કળા 
તત્તજ્ઞાનનું સ્થાન કોઈ કાળે ન લઈ શકે. કળા ઘણી વાર્‌ અદ્ભુત રીતે તત્વનું 
સૂચન કરે છે, પણુ તત્તનું શોધન ન કરી શકે. એને માટે તો સત્યનિષ્ઠાની 
સ્વત'ત્ર અતે તકકકશ સાધનાતી જરૂર છે. સૌ'દર્યદદર્શન સત્યશેધનની ગરજ 
ન સારી શકે. 

સત્ય સુંદર હોય છે. અતે સોન્દય એ પણુ એક મહાન સત્ય છે પણુ 
તમામ સત્ય આકર્ષક કે રમણીય હોય જ છે, એમ ન કહી શકાય, અને 
સૌ'દર્યાનુભવ કેવળ સત્યધન જ છે એમ પણુ ન કહી શકાય, એટલું સ્પજ 
છે કે સત્ય, શિવ, અતે સુત્ટ્રં એ ત્રણે એક જ મગળ તત્ત્તતી સ્વતત્ર 
વિભૂતિઓ હોઈ એ ત્રણેમાં પરસ્પરાનુરૂલતા અને સુસંગતિ હોવાં જ જેઈએ. 
ત્રણું સ્વત'્ર છે, સ્વયભૂ છે, એ વિષે શકા નથી. એકમાંથી ખીન્મતી ઉત્પત્તિ 
* અથવા ઉપપત્તિ સિદ્ધ કેરી શકાત તો આપણા તક-કઠોર પૂવનેએ આ 
ત્રણેને ઈશ્વરની ત્રણુ વિભૂતિ ન જ માતી હોત. 

સત્યતી શોધ અને કળાની પ્રતીતિ, એ ખન્ને વ્યાપાર જીદા છે. તત્ત્વ- 
તો ગઢ જીતવાના આ વેગળા વેગળા હુમલાઓ છે. ખન્તે પાછળની વૃત્તિઓ 
જુદી હોઈઈ એમની કળપ્રાપ્તિ પણુ જુદી જુદી છે. કળારસિક પોતાની વૃત્તિ- 
એને અને લાગણીઓને કોમળ; ઉત્કટ અતે શીદ્રચેતન ખનાવી દે છે, જ્યારે 
સત્યરોધક પોતાની વૃત્તિ અતે લાગણીઓને કાખૂમાં રાખી, ખલ્કે એમને 
સ'યમ કરી પોતાની નિત્તાસા તીવ્ર ખનાવી ખુદ્દિતે એકાત્ર, અનન્યનિછ અતે 
પારગામી બનાવે છે. મૂળ સાધનામાં જ આટલે ફ્રેર છે. સત્યશોધકને જે જડે 
તેટલાથી ફળાદર્શીને સ'તોષ ન થાય અતે કળાદશી જેટલાથી સતોષ માને 
તેટલાથી તો સત્યશોધક અસ્વસ્થ થઈ ન્નય. કળાદશીં ન્યાં વિરામ પામે 
ત્યાંથી જ સત્યશોધક આરભ કરે. કળાતું દશન ગએ વીજળીના ઝખકાર્‌। જેવું 
હોય છે. જ્યારે સત્યતું શોધન વિજ્તાનશાસ્્રીના પ્રયાગ જેટલું ઊ'ડુ' હોય છે. 

અતે હવે તો એ વાત સૌએ સ્વીકારી છે કે સત્યનાં ઊ'ડાં ઊડાં 
શોધતા કળાદણિ વગર્‌ સ'ભવતાં જ નથી. મોટા સો!ટા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ અને 
તત્ત્ઃત્તો મૂળે કળાદર્શ કો હતા એમ હવે દેખાયું છે. 

પણુ આ શોધતે લીધે કળાધરોની જેટલી પ્રતિદા વધી છે તેટલી તેમની 
જવાખદારી પણુ વધી છે. જે તેએ કળાદર્શનથી જ સતોષ માની ખેસી 
જશે તો તેઓ જવનદ્રોહી ગણાશે. “કળાધર્તી' ફળાકૃતિ જીએ, એના 
જીવનનો! વિચાર ન કરા એમ રસિક લોકો આજ સુધી કહેતા આવ્યા છે. 
હવે તો કળાદશ જે જીવનવીર ન થયો તો એતે સમાજ જે. કાંઈ સન્ન 


૩૦૦ જીવતને 'આન'ટ 


આપી શકે તે આપવી જ જેઈએ એમ ખધા કહેશે. મફતની મળેલી મૂડી 
સુખેથી વાપરી એતા ઉપર મોજ માણુવાના દિવસે! હવે રહ્યા નથી. ' 


દ 
કળા અને નીતિ 


કળાને તે તીતિતે, એટલે કે સદાચારતે શું લાગેવળગે એમ પૃછનાર્‌ા 
આજે ધણા જગ્યા છે. “કળા કાંઈ નીતિતી દાસી નથી; નીતિના નિયમો નીતિને 
ઘેર ભલે ચાલે; અમારી ફળા તો તીતિનિરપેક્ષ છે.' એમ કેટલાક અભિમાન- 
પૂર્વક કહે છે. ખીશજ્ન કેટલાક કળાના ઉપાસકો એથી આગળ જઈને કહે 
છે કે, “નીતિએ ન્યાં ત્યાં વિધિનિષેધનાં પાટિયાં ચોડી જવનમું ઉદ્યાન કદરૂપું 
કરી મૂકયુ' છે; પોતાના આગ્રહથી નીતિએ જીવન સુધાયુ” તો નથી જ પણુ 
નિદૌષ સુખ અતે વાજબી આન'દની પણુ ન્ત્યાં ત્યાં કતલ કરી છે; જીવનની 
સ્વાભાવિકતા નણ કરી વિકૃતિનુ, સામ્રાજ્ય ફેલાવ્યું છે; નીતિ જેવી આન'દ- 
વિનાશિતી ખીજ શક્તિ કે પ્રવૃત્તિ ભાગ્યે જ હશૅ. તીતિએ જે ખગાડયુ તે 
સુધારી આપવાતું કામ કળાનું છે. કળાના હાથમાં જીવન સુરક્ષિત હશે, 
સુખમય થશે, અતે સહેલું તો ખનશે જ. કળા તીતિનિરપેક્ષ છે, એટલું જ 
નહીં, પણુ નીતિતી અવેજીમાં જીવનતું સુકાન હાથમાં લેવાની એની લાયકાત 
છે. કળાને જ જીવનધસમ* બનાવવા દો. નીતિધમતો અખતરો અત્યાર સુધી 
આપણે ખહુ કર્યો. * 

દરેક નવા અને ઉત્સાહી પ્રયોગખેરની તર્ફ્રેણુમાં એક વસ્તુ હમેશાં 
હોય જ છે કે જૂતી પ્રથાના દોષો એ ઝટ ઝટ ગણાવી શકે, નવાનો જ્યાં 
પ્રયોગ જ શરૂ થયો નથી ત્યાં એના દોષો કોણુ ખતાવી શકે! જૂતાના દોષો જે 
આટલી ઝીણુવટથી ખતાવે છે તેની દછ્દિ વ્યાપક હોવી જ જેઈએ, તેવું 
સામથ્ય અમોધ જ હરે એવો સહેજે પૂવગ્રહ બંધાય છે. ઉપર વણુંવેલા 
કળાવાદીએ “એ સ્થિતિને! લાભ પૂરેપૂરો લીધો છે; અતે ધર્મ, તીતિ, સામાજિક 
રૂઢિ, લોકસ'કેત, કાયદાકાનૂન, રાજબ'ધારણુ, ખધુ' છોડી “સામેજ શરળ વ? 
એ ન્નતની હાકલ જગાડી છે. કળા જેવી રમણીય પ્રેરક શક્તિ નને જવનસ્વાસિની 
થઈ નનય અને એમાંથી નને કેવળ મગળ જ થતુ હોય તો એથી રડ શું? 

કળાની હિમાયત કરતી વખતે કળાતો જે વ્યાપક અર્થ કરવામાં 
આવે છે તેતે જ એ લોકે વળગી રહે તો તો કશો જ વાંધો નથી; કૅમ કે 
કળા એટલે જવનકળા, સર્વ ધમનો સમન્વય, આદશ જીવનની સહજ સુવાસ; 
એની સામે શું કહેવાનું હોય ? પણુ કળાતું સાવભૌમત્વ અતે માંગલ્ય સિદ્ધ 
કર્યા પછી કળાના 'વાઈસસૌય તરીકે જે વ્યક્તિઓ સમાજલુરીણુ થવા ઊભી 


કછીપ --એડક જીવનતદશ*ન ૩૦૧ 


થાય છે તેમતે જેઈ ને જ કળાની આગેવાની સ્વીકારવી કે ન સ્વીકારવી એ 
નકી કરવું પડે છે. તાત્તિક દણ્િએ વિચારતાં ધમ5, તીતિ, કાયદા, કેળવણી, 
અ'ધાર્ણુ એ ખધી વસ્તુએ આદશરૂપમાં નિદૌધ છે, સર્વસમર્થ છે. પણુ 
પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં કેક કોક વાર્‌ કેળવણીકારો જ અણકેળવાચેલા હોય છે, 
ધર્માચાર્યો જ અધમ અતે અનાચારતી મૂ્તિએ। હોય છે. રાજકન્યાને દોરનાર 
એક વિદુષી વિષે લખાયુ છે, “ 31૯ 1૫1% પંતપલ 9) [7૦૦૦૩ 
કં ૫1૦૯ 9) ૦%ત1001[21€.” આ ખબાણુવચન પૉતાતે લાગુ પડે છે કે નહી” 
એવું જે ધર્સાચાષરી, કેળવણીકારો, કાયદાપ'ડિતો, ન્યાયાધીશો, વૃત્તવિવેચકે 
( જર્નાલિસ્ટ), અને પ્રશ્નસેવકા પોતપોતાના હદયતે પૂછે તો કેટલાકતુ મન 
અસ્વસ્થ થયા વગર રહે નહી'. કળાના ઉપાસકો બીન્ન જીવન-વ્યવસ્થાપકેની 
નિદા કરતાં કરતાં એજ ખાડામાં પડેલા જવામાં આવે છે. સે ઉપર્‌ કહ્યું 
તેમ કળાની સાધના કપરી છે. ધમ, સદાચાર અતે લેકરુચિ ખધાંતે તિલાં- 
જલિ દઈ કેવળ કળાતું જ તંત્ર સ્વીકારનાર લોકોનો જ્યારે અધ:પાત થાય 
છે ત્યારે તે સોથી ભયાનક હોય છે. અપ્રતિમ ગાનારા, નવા નવા રાગેોનતે 
જનમ્‌ આપનારા, ચિત્ર દ્દારા રોજ ગ'ધર્વનગરી ઉત્પન્ન કરનાર, કવિતા દારા 
માણુસને અલૌકિક અનુભવ કરાવનારા, અતે હેદયતે હચમચાવી નાખે એવા 
પ્રવચન ઠ્વારા જીવન-નગ્રતિ કરનારા કેટલાક કળાધરેાનુ' જીવન શ'કાસ્પદ 
હોય છે એટલું જ નહી, પણુ પ્રાકૃત માણુસને પણુ સૂગ ચડાવે એવું હોય છે. 
અને આશ્ચયમૂઢ થઈ ને માણુસ પૂછે છે, “ઈશ્વરે આટલી દિવ્ય શક્તિ આવા 
સડેલા હદયને શી રીતે આપી હશે? ? ન 
પણુ એમાં આશ્થય શું? શું ચોમાસાને અતે આપણે એવાં ખાખોચિયાં 
નથી ન્નેતા કે, જેની અદર કાદવ સડતો હોય છે, અતે જેનું પાણી પણુ 
સ્વચ્છ નથી હોતુ, ઝેરી લીલ અને જીવડાં જેમાં ખદબદતાં હોય છે, જેમાંથી 
રાજ સવારે જવલેણુ વાયુઓ પેદા થાય છે, અતે જેતું ઊંડાણુ એક વે'ત 
કરતાં પણુ વધારે નથી હોતું; અને છતાં એવાં ખાખબોાચિયાં પોતાનો પૃઇ 
ભાગ, પોતાનું સોહું' ઠાવકું' અને ચળકતુ રાખી, અન'ત આકાશ, એના 
સુવણું* લાલપીળા મેઘ અતે એમાંથી ડોકિયું કરતા અસખ્ય તારાઓ --ખધું 
જ આખાદ રીતે પ્રતિબિ'બિત કરે છે ! એક વે'ત જેટલા ઊ'ડા 'ખાબોાચિયામાં 
પણુ જે અનત આકાશ ગ્રતિબિ'બિત થઈ શકે છે તો જેનો જ્વનહેતુ પ્રાકૃત 
માણુસના જેટલો પણુ સ્વચ્છ કે ઊંડો નથી હોતો એવો કળાકાર જવનનાં 
અસ'ખ્ય ગૂઢ રહસ્યો પોતાની અલોફિક કલ્પના ઠ્વારા વ્યક્ત કરે તો તેમાં 
આશ્ચય શું? એવાઓને આવી શક્તિ કયાંથી મળે છે અને આટલુ દિવ્ય 
દર્શન એમના જવનમાં પરિવર્તન કરવાને કેમ સમથ નથી હોતુ એ એક 


૩૦૨ જીવનને આનદ 


ધશ્વિરની સૃણ્તું ભારે ગૂઢ છે. દરેક કળાકારમાં આય'તા, સદાચાર, વૃત્તિતી 
ભવ્યતા હેય જ છે, એમ આપણે જેતા નથી. કેટલાક સડેલા લેકે! પણુ 
અદ્ભુત કળાકૃતિ નિર્સાણુ કરી શકે છે એ પણુ ખરું છે. ઠતાં આપણી એ 
શ્રદ્દા આપણુ છોડી શકતા નથી કે, ઉચ્ચ કળા અતે આય* સદાચાર એ ખે 
વચ્ચે મેળ હોવો જ નેઈએ. બ'તે એકબીજાને અતેક રીતે પોષક થઈ શકે 
છે એ વિષે તો શકા જ નથી. ુ 


જવનના કમળ, લલિત, ઉદાત્ત અદ્ભુત, ભવ્ય અતે ચમતૃતિજનક 
પ્રસંગો એળ'ખવાતી શક્તિ આપણે કળા દ્વારા કેળવીએ છીએ. એમાંથી 
સદાચાર નીપજશે જ એતી ખાતરી ન અપાય; છતાં સદાચાર્‌ એટલે કે જવન- 
તી ભવ્યતા, આય તા, ઉદાત્તતા, અતે કૃતાથ'તા નીપજવાનાં હોય તો કળાની 
સંસ્કારિતા અતે સમભાવિતા એમાં ખૂખ મદદ કરશે એ વિષે શકા નથી. છતાં 
એક વસ્તુ સમન્યે જ છૂટકો. દુરાચારી પાપ, તીચતા, દુષ્ટતા, -- ખધા માટે 
એસડ જડે એમ છે; પણુ રીઢાપણાનું ઓસડ નથી. કેટલાક કળાકારે। ઉર્દાત્ત- 
કોમળ, પ્રસન્ન-ગ'ભીર અતે ભીષણુ-સુ'દર એવી કળાની અનેક વિભૂતિઓતું હ'મેશાં 
દર્શન કરી કરીને એવા તો રીઢા ખનેલા હોય છે કે જાણે મ'દિર્ના પૂનનરીઓ 
અથવા તીર્થસ્થાનના પ'ડાઓ ! એમને માટે કશી જ અપીલ અસરકારક રહેતી 
નથી. એક અગ્રેજ કવિએ ચિડાઈ તે એવાના હેદયતે “1.૦&8101 1015 
કહ્યું છે. હદ્યતું નને “ કોમ-લેધર ' કરી મૂકયું” તો પછી એને કોણુ કેળવી 
શકે? 


ખરું જેતાં કળા અતે તીતિ, સદાચાર અતે સદભિરુચિ, એ ખે વચ્ચે 
વિરોધ ઊભે! જ ન કરવો જેઈએ. જવનવિનાશક, જીવનદ્રોહી કોઈ પણુ 
વસ્તુ સારા માણુસતે સરસ કે કળાપૂણું લાગે જ નહીં*. અમુક ખાધ્ય પદાર્થ 
વાસી અતે એકો છે, અસુક રમણી કુલટા છે, અમુક સ્વાદુ ફળ ઝેરી છે, 
અને અમુક ઉપદેશક શઝુનો જસ્રસ છે, એવી ખખર પડયા પછી, જેમ 
એમનું આકષષણુ તત્કાલ મટી ન્ય છે, તે જ પ્રમાણે જેમાં સદાચારનો 
વિરોધ છે, જે વસ્તુમાં લોકસમુદાયનો દ્રોહ છે, જેમાંથી દુઃખ, મોહ અથવા 
પશ્ચાત્તાપ જ ઊપજવાનાં છે, એવો ખ્યાલ થયો કે તરત તે વસ્તુતો રસ, 
એતી આક્ષકતા એની મેળે મટી જય છે. જે કોઈ જવન-દ્રોહી અને 
સમાજ-ક'ટક હશે તે જ એને વળગી રહેશે. 

સદાચાર એ જ જવતતી સુ'દરતા છે. ન્યાય, ઉદારતા, કારુણ્ય, હમા, 
શાંતિ, ત્યાગ, વીરતા,--એ ખધી વસ્તુઓ જ જવતનતે ઉત્તમ ભાગ છે. ગને 
દગા દઈ એતો પ્નકાર કરી જે કોઈ કળા માણુસ આગળ આવીને ઊભી રહે, 


કુછાપ--એક જીવતટદશ*ત ૩૦૩ 


અતે એતુ મોહું ગમે તેટલું રૂપાળ' હેય તાય એ આપણતે શી રીતે આકપી' 
શકે? 

સદાચારને નામે અતેક રૂઢિઓ અતે સમાજના, આગેવાતોની જૂતી કે 
તવી ન્નેહુકમી માન્યતાઓ સમાજ પર્‌ રાન્ત્ય કરે છે એમાંથી નાખી દેવા 
જેવી વસ્તુઓ જરર નાખી દઈએ પણુ કળાએ પૉતાતુ' નિવિવાદ સ્વાત'ત્્ય 
નવેસર સિદ્ધ કરવા માટે સદાચારને વિરોધ જ કરવો! જેઈએ એમ શા માટે 
માનવું ? સદાચાર -.એ પણુ અતે સર્વોચ્ચ જવનકળા જ છે. 

અતે સદાચારે પણુ કળા સાથે સાસુપણું ચલાવવાનો આગ્રહ છોડી 
દવા જેઈએ. કળાની ભુખી ગમે તે વસ્તુ તટસ્થ ભાવે સ્વીકારવાના, તટસ્થ 
ભાવે વાપરવાના, અને કોઈ ચોગીની પેકે એની સાથે શરૂથી અ'ત સુધી 
તાદાત્મ્મ અતુભવતા છતાં અનાસક્ત રહેવાના કૌશલ્યમાં રહેલી છે એ 
કોશલ્યમાંથી જને કળાકાર પતિત થયો તો સાચા કળાકારો પોતે જ એને 
ન્યાતબહાર્‌ મૂકશે. વિષયિતા, વિલાસિતા અને લ'પટતા એ સદાચારની જેટલી 
' શગ્ુ છે એટલી જ ડળાની પણુ છે. દ'ભી સદાચાર જેમ આ ડાકણેા સાથે 
ઘણી વાર્‌ માંડવાળ કરે છે તો ભ્રાંત કળા પણુ તેમ કર્યા વગર કેમ રહે ? 
વિલાસિતા, લ”પટતા, વિષયિતા કળામાં મળી ન્નય ત્યારે એતે માટે ઇલાજ 
કરવાનું કામ સમથ કળાકારોને હાથે જ થઈ શકે તો સારું. નાત નાતતે 
સારી રીતે ઓળખે છે. એટલે કળાના ઉચ્છ“ખલપણાતે નીતિના કાયદાથી 
વિરેધ કરવા કરતાં જવનનિઇ, સદાચાર્પરાયણુ, આય* કળાકારો પેદા કરવા 
અતે એમની મારક્તે જ હીન કળાને ઝાંખી પાડવી એ સાર્‌ ઉપાય છે. શ્રેઇ 
કળાકારો! જ્યારે પોતાની આ ફૂરજમાંથી ચૂકે છે ત્યારે જ સમાજધુરીણેને 
મામલે હાથમાં લેવો પડે છે 

અહી* એક વસ્તુ આપણે પ્યાનમાં લેવી ન્નેઈ એ. આપણે કેડ” 
કસીએ નર્હીં' તો દુનિયામાં નિસ્પવાદ દુરાચાર અતે વિલાસિતા જ ફેલાશે 
એમ માનવામાં ભૂલ થાય છે. એમાં અશ્રદ્ધા છે, નાસ્તિકતા છે નને આ 
વિશ્વમાં ચૈતન્ય-તત્ત્ત ભરેલુ' હોય તો આ સદ્દસદાત્મક વિશ્વમાં માણુસ ધારે 
તોયે પૂણુ“ રીતે દુરાચારી ન થઈ શકે. મહાત્મા થવું જેટલુ' અઘરું છે 
એટ્લુ' જ નિભેળ દુરાત્મા થવું અશકય છે દરેક પાપ અને પતનતું ઓસડ 
એની સાથે જ જન્મે છે, અતે માણુસની પોતાના પાપ પ્રત્યેની ધીરજ પણુ 
અતતે ખૂટે જ છે. માટે માણસે એગ્લું જ જ્નેવાનું કે પાપ-પુણ્ય, સદાચાર- 
દુરાચાર, સુર્ચિ-કુરૂચિ વચ્ચેના સનાતન ગજત્રાહમાં પોતાનું ખે'ચાણુ સત્‌- 
પક્ષ તરક જ હોવું જેઈએ. આક્રોશ કરવાથી અતે ધીરજ ખોઈ ખેસવાથી 
કશું વળવાનું નથી સમાજને અને દુનિયાને શુદ્ધ કરવા જતા :પહેલાં આપણી 


૩૦૪ જીવનેનો આન'& 


પોતાની જતતે જ રસ્તા પર લાવવાને પ્રયત્ત કરીશું તો એ પ્રવૃત્તિ જ 
મોડીવહેલી સ'કામક ( ચેપી ) નીવડવાની છે. 

સદાચાર અતે રૂઢાચાર વચ્ચેતો ભેદ અહીં સપણ જાણુવો જેઈ એ. 
સદાચાર એ હદયની લાગણી છે, એ અ'દરતી સ્વચ્છતા છે, જ્યારે રૂઢાચાર 
સમાજની માન્યતા ઉપર્‌ ર્ચાચેલો હોય છે. એ લેક્લાગણીને વશ રહે છે. 
રૂઢાચારી સદાચારી હોવાનો સકળ ડોળ કરી શકે છે, પણુ સદાચારનું ફળ ' 
કે પુણ્ય મેળવી* ન શકે. શરીરના અવયવો! ખતી શકે તેટલા 'ઢાંકવામાં સદા- 
ચાર રહેલો છે એમ એક જમાનાએ માન્યુ અને શીખવ્યું. એમાંથી રૂલિના 
આદશો કેળવાયા. જે ચિત્રોમાં નગ્તતા બતાવવામાં * આવે તો સામાજિક 
નીતિતો હાહાકાર થઈ ન્નય એમ વ્લોકો માનવા લાગ્યા. 

આની સામે બીન્ન કેટલાક કહેવા લાગ્યા કે જ્યાં નિખાલસપણું છે 
ત્યાં પવિત્રતા હોવી જ જ્નેઈ એ. પણુ અતુભવે કહ્યુ કે જેમ રૂઢાચારમાં 
અનાચાર છૂપો રહી શકે છે તેમ સ્વૈરાચાર્માં પણુ અનાચાર ફાવી શકે છે. 
રૂદિનિષ્ઠા અને બ'ડખોરપણું બન્નેમાં સત્યનિદઠા અથવા શિવ-પર્‌ાયણુતા વસે જ 
અથવા વસવાં જ જેઈએ એમ સિદ્ધ નથી થયું. 

છેલ્લા દાયકામાં આ સવાલ ખહુ ચર્ચાયો -- કળામાં નસતાનું દશન 
કરાવાય કે નહીં ? પણુ તે વખતે પણુ આ સવાલ સાવ કોરો નહોતો. જૂતા 
વખતમાં આપણા શાક્ત તાંત્રિકાએ તસતાતી ઉપાસના આછી નથી કરી. અને 
એનાં ફેળ પણુ આપણે ન્નેઈ લીધાં છે. આપણી ભાષામાં નિ'દાના અથમાં 
વપરાતો “છાકટો? શબ્દ “શાક્ત? ઉપરથી આવ્યો છે. એ જ આ સવાલ 
માટે પૂરતો જવાબ છે. તેવી દાનત અને આવડત હોય તો નસ્તામાં પણુ 
પૂણુ* પાવિત્ર્ય બતાવી શકાય. દક્ષિણુમાં ભદ્રબાહુ બાહુબળી ગોમસટેશ્વરની નાગી 
મૂર્તિઓ છે. એટલી મોટી કે માઈ લો સુધી લોકો એમને જેઈ શકે, છે. પણુ 
એમના મોઢા' ઉપર્‌ મૂર્તિકારાએ એવો તો ઉપશમ અતાવ્યો છે કેં એ પવિત્ર 
નસતા ન્નેનારતે દીક્ષારૂપ જ બતી જય છે, પુરુષતું શરીર હે કે સ્રીતું, પરન્‌ 
હો કે પક્ષીનું, એમાં ખીભત્સતા છે જ નહી. અશ્લીલતા શરીર ઉપર નથી 
પણુ મતના ભાવમાં છે. પોતાનું દિગંબર ચિત્ર અશ્લીલ બનાવવું અથવા 
કલાપૂત ખનાવવું એ ચિત્રકારના હાથમાં છે, મર્તિકારના હાથમાં છે. આજકાલ 
જ્યાં ત્યાં વિકારોનું ઉદીપન કરી સમાજ પાસેથી બૈસા કઢાવવાતેો ગ્રયત્ત 
ચાલે છે ત્યાં આ વાત ન સમન્નય. સાંહત્યમાં શું અતે કળામાં શં, લોકોની 


ચિત્તરૃત્તિ કામુક અતે વિલાસપ્રવણુ બતાવવાનો! પ્રયત્ત કરનાર '* કળાધરા * 
અતે નૂતા વખતમાં યાકૃતી ખાઈ ખાઈ નિઃસત્ત બનેલા રાજાએ અને 
નવામોતી વિષયવાસના કરી નનમ્રત કરી આપનાર એમના આશ્રિતો વચ્ચે 


કંછાપ --એક જીવતદશ'ત ૩”્ય 


કાળનો ફેર હોય, પદ્ધતિતો! ફેર હોય પણુ ન્નતિતે ફેર તથી જ. સમાજને 
આવા વિટવર્ગની જરૂર્‌ હોય તો સમાજ ભલે એતે રાખે પણુ એતે કળાધર 
ન કહે. 

' શુદ્ધ સૌંદર્યની દણિ રાખો હિ'મતપૂર્વક નસતાતે પણુ કળાનો વિષય 
બતાવવો એ જીદુ'; અને વિકારોને ઉત્તેજન મળે એવાં ચિત્રો કાથી વિકાર્લોલુપ 
લોકોને મોહે એમને કળાયુક્ત કહેવડાવવાં એ જુદુ. વિકારની હસ્તી સિદ્ધ કરવી 
અથવા વિકારિતાતો કોઈના કપર આક્ષેપ કરવો મુશ્કેલ કામ છે, પણુ પોતાનું 
મન વિકારી થાય છે કે નહી' એ પોતાતે માટે નક્કી કરવુ જરાચે અધરું 
નથી. એની મુશ્કેલી દભી જમાનામાં જ પ્રતીત થાય છે. વિકાર તો આખા 
શરીરમાં એછેવત્તે અશે એક વિશિણ રોમાંચ ( પીત) પેદા કરે છે. એમાં 
ક્ષણિક ઉત્તેજના “અને અ'તે રૈથિલ્ય અથવા નિચોવાવાપણું ખ'તે હોય છે. 
અતે ૬ૃત્તિઓ નફ્ફટ ન થઈ હોય તો શરમાવાપણું પણુ અસુક અ'શે હોય 
જ છે, 


૭ 
કંળાન દ 
* ધ કુળાનાં અનેક વણતા અને એતી અતેક વ્યાખ્યાઓ વાંચી વિચાંરી 
મે' મારે માટે એક સૂત્ત ખાંધી લીધું છે. એ વ્યાખ્યા નથી પણુ કળાતું 
વ્યાકરણુ કહેવાય. મતે તો બધી વ્યાખ્યાઓ કરતાં એ સૂત્ત વધારે ખ'ધખેસતું 
લાગે છે. એ સૂત્તને હું કેળવણીમાં પણુ ધટાવું છું અને થોગવિદ્યામાં પણુ 
ઘટાવું છું; જીવનશાસ્્રમાં પણુ ઘટાવું છું અતે કળાનું તો એ મારે સનુ હાર્દ 
જ છે. દુનિયાનાં સુખાપભોાગમાં અતે કળાના આનદમાં મૂળે જ ભેદ છે 
એ સો કોઈ કળાધરો સ્વીકારે છે. ઇન્દ્રિય અને એમના વિષયોનો સનિકર્ષ 
સુખદુઃખ બને પેદા કરે છે, અતે ન્યાં સુખ હોય છે ત્યાં પણુ એ સ્થાયી 
અને પરિણામે રમણીય નથી હોતુ. જ્યારે. કળાના આન'દનું સ્વરૂપ જ એવું 
છે કે એની આગળ સુખદુઃખ ગમે તે આવે, કળા તો એમાંથી સરખો 
નિરપવાદ આનદ જ લઈ શકે છે. કોઈ શોકાંતિકા (પદ્રછ૦વ) ) ન્નેઈ ને 
આપણે પીગળીતે અશ્રમય થઈ જઈ એ છીએ. અતે છતાં એ શોકાંતિકા અનેક 
વાર્‌ જેવાના કે વાંચવાનો રસ આપણે છોડી શકતા નથી. જે દરિદ્ર અવ- 
સ્થામાં એક ક્ષણુ પણુ રહેવાની આપણી હિમત ન હોય એતું જ આખેઠ્બ 
વણુન જેઈ આપણામાં જે સમભાવ કે પુણ્યપ્રકાપ જાગે છે તે તો આપણુ- 
ને આવકારપાત્ર જ લાગે છે. ઝં 
97-૨૦ 


૩૦૬ ઉ જીવનનો. આત'ટ 


_ . આમ કેમ થતુ હશે? માણુસતે દુ:ખ ગમતુ નથી ૭તાં જવનમાં દુ:ખ 
તા છે જ. દુ:ખ છે એટલું જ નહી, પણુ એનો ઉપયોગ પણુ છે. દૃ:ખમાંથી 
જ આપણે અતુભવસેમૃહદ થઈએ છીએ; આપણું વ્યક્તિત્, આપણી 
00150121113? અથવા ગીતાની પરિભાષામાં કડીએ તો આપણુ' અપ્યાત્મ* 
વધે છે. સમભાવને લીધે આપણું વ્યક્તિતત આપણા શરીરમાંથી બહાર નીકળી 
ઇન્દિયોતું બધન તોડી, સ'કુચિતતામાંથી ઊગરી જઈ વિકાસ પામે છે અને 
આપણા ન્ેહથી ભિય્ન એવી વ્યક્તિઓ, મૂર્તિઓ, ધટનાઓ, પ્રતીકો અતે 
તત્ત્વા સાથે એકરૂપ થઈ ન્નય છે. આ વ્યક્તિતતો વિકાસ એ જ આન'દ૬ 
છે. સામાન્યપણે સુસ્ત કે સ્વસ્થ દશામાં માણુસને પોતાની શક્તિનું ભાન નથી 
હોતું. દુઃખ કે સ'કટતે પ્રસગે એની શક્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે. એ આવિ- 
ર્ભાવ તે વખતે કષ્ઠકાર્ક ભલે હોય પણુ એટલે અનુભવ મેળવવાની પોતાની 
શક્તિનો પરિચય તો માણુસને સમાધાનકાર્ક હોય જ છે. વિજ્ઞાનના પ્રયોગો, 
વિ્રહનાં પરાકમો અને જવનના અખતરાઓ --ખધા જ આપણુતે આપણા 
અપ્યાત્મના વિકાસનો આન'દ આપે છે. આ વ્યક્તિત્વવિકાસતી જે કળા 
અથવા કૌશલ્ય તે જ યોગ છે. કેળવણીતું પ્રયાજન પણુ અતે “ અપ્યાત્મ તો 
વિકાસ જ છે. ઇન્દ્રિયો મારફતે સુખદુ:ખાદિ લાગણીઓને અતુભવ કરવો 
એ પ્રાથમિક દશા છે. એ લાગણીઓને કેળવ્યા છતાં એમને ગોણુ ટરી 
એમાંથી અપ્યાત્મતો આન'દ સીધી રીતે લઈ લેવો એ કળાનું કામ છે. અને 
એમાં જ કળાની મહત્તા પણુ છે. ગળ્યાં ગળ્યાં પકવાનો કે મધુર ફળે! ખાતાં, 
ઉતાળામાં શીત ઉપચાર સેવતાં, શિયાળામાં હ્ૂ'કાળી પથારીમાં આળેોટતાં 
નિરતિશય સુખ કેતે નથી થતુ ? એ સુખતે લઈતે તો માણુસ અને પશુ- 
પક્ષીઓ જવે છે. અને એને માટે જ આખો જન્મારે। સથતાં હોય છે. પણુ 
કોઈ માણુસ જાતન્નતનાં પકવાતો રસપૂવક ખાય છે એટલા માટે કોઈ 
એતે ખહાદુર, મહાન કે સમર્થ ગણુલુ નથી, કહેતું નથી. પશુપક્ષીઓ વિષય 
સેવે છે. માણુસ પણુ વિષય સેવે છે. એમાં જીગુપ્સિત એવું કશુ' નથી. પણુ 
એતું દર્શન કરવા, સ્મરણુ અતે ચિ'તન કરવા અતેકાતે તોતરવા એ અશિષ્ટ 
છે, જીગુપ્સિત છે. એસાં કળાન'૬ તો નથી જ. 

પણુ એ ભેગ સાથે જે ભાવનાઓ પેદા થાય છે એતી વાત જીદી 
છે. એ ભાવનાતો આનદ કાવ્યતેો અતે કળાતો વિષય થઈ શકે છે, એ 
ભાવનાઓતનું સ્વરૂપ વિવિધ હોય છે, ૭તાં એમાં આમ'દતું તત્ત તો એમાંથી 
પ્રાપ્ત થતો અપ્યાત્મતે વિકાસ જ છે. એને જ શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં તાંદાત્મ્ય 
 કગોતામાં “ સમાવો બધ્યાત્તે યુસ્ચસે” એવી વ્યાખ્યા ડરી છે ત્યાં સ્વ-ભાવ 
એટલે માણુસની [૦૪5૦૧11030 એને જ અધ્યાત્મ પણુ કહે છે. 


કુછ --એક જીવતદશ*ત ૩૦૭ 


કહે છે. સૂર્યોદય કે સર્યાસ્તતી ગ'ધર્વનગરી ન્નેતાં આપણે દેઠભાન ભૂલી જઈ 
એ દશ્ય સાથે તદાકાર, તન્મય, તદૂપ અતે તલ્લીન થઈ જઈએ છીએ. એ 
લ્લીનતા એ જ આનદ છે; એમાં જ કળાનો અતે કાવ્યતેો આત્મા રહેલે છે, 
કાવ્યના આત્માને સાહિત્યકારો રસ કહે છે. મારે મન “રસ? શખ્દ સુ-સર્‌ 
ઉપરથી આવ્યો છે (વર્ષવિષર્યયાત્‌)- ઝાડામાં રસ સરે છે અથવા ઝરે છે; 
મોઢામાં રસ છૂટે છે. એ જ રીતે જ્યારે આપણું હૃદય દ્રવીને કોઈ પણુ 
આકર્ષક વસ્તુ તરફ સ્તવે છે, સરે છે, રસે છે ત્યારે ર્સ પેદા થયો છે, 
એમ આપણે કહીએ છીએ. આમ જ વ્યક્તિત્તતો વિકાસ થઈ શકે છે. 

આ વ્યક્તિતતો વિકાસ અથવા તાદાત્મ્ય એ જ આન'દનું સ્વરૂપ છે. 
પણુ ન્યારે એ આન'દ ભૂલથી ઇન્દ્રિયોને તૃપ્તિ આપવા મથે છે ત્યારે એ 
રસધારા આત્માતો વિકાસ કરવાને બદલે આત્માને સ'કુચિત કરી નાખે છે, 
આત્મા અને અનાત્માતો ગોટાળા કરે છે, અને અતે પજેત થઈ આન'૬ 
ખોઈ ખેસે છે. આ સ્વરૂપ-ચ્યુતિ એ જ મોટું અધ:પતન છે. ઇન્દ્રિયતૃપ્તિ 
મારફતે જો આત્મવિકાસ થતો હોત તો એતે જ સર્વોચ્ચ આપ્યાત્મિક 
સાધના ગણી હોત. પણુ એવું નથી. પન્દ્રિયસુખ એ આન'દ મેળવવાનાં કાંક 
છે. એને અ'તે વિર્સ, ગ્લાનિ, વિષાદ અતે પથ્યાત્તાપ જ છે. યુરોપની સસ્કૃતિતો 
આચાય અતે દરેક ન્નતના સ્વાદતો સ્વાદિયો ગોયટે એ'સી વર્ષની અમન- 
ચસનતી જિ”દગી ગાળી, અતે કહે છે કે, હું નથી માનતો કે જિ'દગીમાં 
મે ખરા સુખતા આઠદસ દ્વિસે પણુ ગાળ્યા હોય ! 

જ્યારે આપણુ હેદય અથવા આપણે! આત્મા અન્ય વ્યક્તિઓ, વસ્તુએ! 
કે પ્રસંગો સાથે તાદાત્મ્ય અતુભવે છે ત્યારે જ સમ્ઠચિતતાતું, ભેદભાવતું 
ખ'ધન તૂટયાનો આપણુતે આનદ થાય છે. પણુ જે તેમાં આસક્તિ આવી 
ગઈ તો આત્માતે ઠેકાણું અનાત્મા દાખલ થઈ શિકને ગુતોા! થઈ ન્નય છે. 
અનતાત્માતે આત્મા માની લેવો, જે ખુદા નથી તેને ખુદા સાથે શરીક કરવો 
એ શિકનો ગુતો છે: મોટામાં મોડું પાપ એ જ છે. એ પાપ ટાળવા 
“ાતર્‌ તાદાત્મ્ય અતે તટસ્થતાનું વ્યાકરણુ જ્નળવડું પડે છે. ન્યાં તટસ્થતા 
નથી ત્યાં અપ્યાત્મ નથી,” ત્યાં સુખદુઃખથી પર્‌ એવી દૈવી અતુભૂતિ નથી. 
કાવ્યાન'દ, કળાન'દ અને ગાનાન'દ એ બધા પન્દ્િયા મારફતે લીધેલા હોવા 
હતાં પન્દ્રિય-નિરપેક્ષ થઈ શકે છે. અતે જેટલે દરજ્જે એ પતન્દ્રિય-નિરપેક્ષ 
થાય છે તેટલે દરજ્જે જ તે પર્માન'દ ખતી જાય છે; કેમ કે પછી એ 
સ્થાયી હોય છે, પવિત્ર હોય છે, એ આન'દમાં દુઃખ, વિષાદ, "વિકૃતિ કે 
પશ્વાત્તાપને અવકાશ હેોતતો નથી. કળાના આ શુદ્ધ આન'દમાં આસક્તિ સ'ભવે 
જ નહી. જ્યાં તાદાત્મ્ય અતે તાટસ્થ્ય એકી સાથે આપણે કેળવી શકીએ 


૨૦૮ જીવતનેદ આત'ટ 


છીએ --અતુભવી શકીએ છીએ ત્યાં જ આપણુને કળાન'દ લાધે છે. મોક્ષ- 
સાધનામાં અનાસક્તિ મારકૃતે જેસ વ્યાપકમાં વ્યાપક તત્ત્ત જેતે વિષ્ણુ 
અથવા પરબ્રહ્મ કહે છે તેતો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેમ જ આ તાટસ્થ્ય-યુક્ત 
તાદાત્મ્યની સારકૃતે લોકોત્તર અતે વિગલિત-વેઘ્ાંતર આનદ આપણે અનુ- 
ભવીએ છીએ. અતે એથી જ રસ-કાવિદ્દોએ એ કળાન'દને ખહ્માન'દતો સહોદર 
એટલે કે સગા ભાઈ કલ્રો છે. 

થાડુ'ક વિષયાંતર્‌ કરી અહીં એટલું ઉમેરવાનું, સન થાય છે કે આપ્યા- 
ત્મિક અનાસક્તિયોગમાં પણુ જવન સાથે છૂટાછેડા કરીને ન્નળવેલી અના- 
સક્તિ એ અનાસક્તિ જ નથી, એ જવનતેો સ'કોચ છે. એ જડતા પણુ 
હોઈ શકે. ઘોર્માં સૂતું મડદું અતે.એતે સુરક્ષિત ઢાંકી રાખનાર ક્બરના 
પથરા ખન્નેમાં તાટસ્થ્ય પૂરતું અને સરખુ' હોય છે, પણુ એતે કોઈ 
અપ્યાત્મ કે મુક્તાવસ્થા કહેતું નથી. જ્ઞાન, ભક્તિ અતે સેવા સારકતે ન્યારે 
તાદાત્મ્ય કેળવાય છે અતે પૂરેપૂરું તાટસ્થ્થ પણુ જળવાય છે, ત્યારે જ 
તિર્વાણુ-૫રમા શાંતિ અપાવનાર અતાસક્તિ સ'ભવે છે. * 


હ ન” 
પરસ્સૈષદી અતે આત્મનેષદી ડળા 


કળામાં પરસ્સૈપદી અને આત્મનેપદી એવા ભેદ કેક કોક વાર કરવા 
પડે છે. જેમાં પોતાના આન'દતો જ વિચાર હોય છે, પોતાતે માટે જ 
(સ્વલક્ષી ) કળાનિસિંતિ કરાય છે તે આત્મતેપદી કળા હોય છે. પોતાને 
થયેલો અનુભવ ખીનામાં જગાડવાની દહણ્િથી, પોતાનો આનદ ખીન્નમાં 
સ'કાંત કરવાની આતુરતાથી, જે કળાની નિર્મિંતિ થાય છે તે પરસ્મૈપદી છે. 
ખધી જ કળા મોટે ભાગે ઉભયપદી હોય છે. મૂળ હેતુ ગમે તે એક જ 
હોય તોયે એ “ગમયોર્‌ વિન્સ્તે જછમ'' અતે તેથી જ કળા વ્યક્તિગત છે કે 
સામાજિક એવો પ્રશ્વ કરી વિરોધ જ્ગાડવામાં ખરેખર કાંઈ અર્થ નથી 
હોતો. જ્યાં વિરોધ નથી ત્યાં વિરોધ છે એવે! વિકલ્પ ઉઠાવી ઝઘડા પેદા 
કરવો એ આજના સાંકઠા મનવાળા જમાનાતું ખાસ લક્ષણુ છે. વ્યક્તિઓ 
ને અસ'સ્કારી હોય, તો સામાજિક જીવન જરૂર અશકચ કરી મૂકે, અતે 
અસસ્કારી સમાજ વ્યક્તિગત જવતતે ગૂંગળાવી મારે. ન્યાં મન અતે 
જવન કેળવાયેલું છે ત્યાં સમણિ અને વ્યજ્િ વચ્ચે વિરોધ હોઈ જ્ન 
શકે. સસ્કારિતા દ્દારા જવનમાં તેમ જ માણુસન્નતિમાં અવિરોધ, સ્વરમેળ 
અથવા સગીત પેદા કરવું એ જ મેટામાં મોટી કળા છે. કળામાં વ્યક્તિ- 
ગત અને સામાજિક એવાં પાસાં હોય, પણુ તેમાં વિરોધ ન હેય. 


કુછા --એડ જીવતદશ”ત ૩૦૯ 


તાટસ્થ્ય અતે એના પરિણામનો એક દાખલો - આપુ, એક વાર 
મિત્રને મળવા એતે ગામડે ગયો હતો. ત્યાં એક મોટો વીંછી મતે ડખ્યે. 
વગડામાં દવા ન મેળી; ઝેર ચડવા માંડયું. હવે શુ કરાય? એક ઉપાય 
સૂઝયો. વીછીતું ઝેર કેમ ચડે છે એતુ સૃદ્ટમ નિરીક્ષણુ કરવાતી આ એક 
ઉત્તસ તક છે એમ સમજી, જ્નણે કોઈ ખીન્ન જ માણસતે વેદના થાય છે 
અતે એ વેદનાનો અ'શેઅ'શ સમજવાની અતે નીર્‌ખવાની શક્તિ આપણ તે 
ય્યાસત્રસાયત્‌ મળી છે, એવી તટસ્થતાથી ઝેરતી અસરનાં સોન્ન'ઓનું 
આક્રમણુ હું તપાસવા લાગ્યો. એ મોક્ન'માં ભરતીએટ હેય છે. હવે વેદના 
અહીં સુધી આવી; હવે અહી સુધી એમ કરીને જેમ જેમ તટસ્થ ભાવે 
નિરીક્ષણુ કરતો ગયો, તેમ તેમ વેદના સહ્ય થઈ એટલુ જ નહી પણુ એમાં 
રસ પણુ પડવા લાગ્યો. અતે અ'તે ઊ'ધ* આવતાં પણુ મુશ્કેલી ન રહી. 

જ્ેટલાક વિતાદપ્રિય અથવા રસિક લોકે! પોતાની થયેલી ફજેતી તટસ્થ ભાવે 
રસપૂર્વક વણવે છે, અતે કશા પક્ષપાત વગર્‌ પોતાની સ્મરણયાત્રા લખે છે, 
એ પણુ તાટસ્થ્યનું જ એક ઉદાહરણુ છે. ન્યાં ઇન્દ્રિયાસક્તિ જ છે, વિલાસ- 
લોલુપતા છે, અહકાર છે, ત્યાં તાટસ્થ્ય તો હોય જ નહી, પણુ પૂરતી તન્મયતા 
પણ્‌ હોતી નથી, એ આપણે નણુવું જેઈ એ. સુખ એ કાંઈ તન્સયતા નથી. 
સુખ્પ એટલે આન'દ નથી. દુન્યવી વ્યવહારનું સુખ તન્મયતા, આનદ 
મેળવાનાં શ્ાંષ્રાં છે, આનદ તો અનાસક્ત તન્મયતાથી જ અનુભવાય છે. 
આવી તનન્‍્સયતા કે તલ્લીનતા એ જ આન'દ છે. એમાં અહ'તા-મમતાને 
અવકાશ જ રહેતો નથી. 

કળાતોા ખીજી રીતે વિચાર કરી શકાય સમાધિસ્થિતિમાં માણુસમાં 
અહ'તા-મસતા" યા નથી. તે વખતતો અતુભવ અપૌર્ષેય હોય છે અને 
અનિ્વચનીય પણુ હોય છે. જ્યાં ભેદ જ નથી ત્યાં નિર્વચનનો સવાલ જ 
કચાંથી હોય? પણુ એ સમાધિનુ વ્યુત્યાન થયા પછી સમાધિકાળતે। અતુભવ 
અને ત્યાર પછીની પ્રાકૃત દશા વચ્ચે જે અ'તર્‌ પેદા થાય છે અતે તે અ'તરતું 
ભાન થાય છે એમાંથી ડળાતે। સ'ભવ છે. જવસ્થિતિરૂપી વ્યક્તિત્વ ઉપર 
આવ્યા પછી ખેોયેલ્ુ બધા સાથેનુ એકચ પાછુ અનુભવવા માટે કળા મારફતે 
માણુસ પ્રયત્ન કરે છે. વિશ્વાત્મેકચભાવ, સર્વાત્સૈક્યભાવ, એ જ પરમ આનદ છે. 
સમાધિમાં જે ક્ષણુક અતુભવ્યો તે આન'દ ઇન્દ્રિયો દ્દારા વ્યક્ત કરી ખીન્નઓને 
એતી ઝાંખી કરાવવાતો જે “પ્રયત્ન તે જ સાચુ કાવ્ય છે, તે જ કળા છે., 
તેથી જ સાચી કળા હદયતે ઉન્નત કરે છે, વિગ્રહને મટાડે છે, ઉન્નત 
આત્માઓને પાસે આણે છે અને સસાજના કેટલાય ગૂ'ચવણુભરેલા સવાલો 
સહેજે ઉકેલે છે. કળાનું આ પ્રષોજન, એનો એ અધિકાર જાણ્યા પછી ન્ને 


૩૧૦ જીવનને આન'દ 


આપણે કહીએ કે કળા એ એક નનતતો સ'ચાર્‌ છે, પ્રચાર છે -- પ્રોપેગૅન્ડા 
છે, તો એમાં વાંધો નથી. અણધડ લોકોને પ્રચારની સર્વોતૃજુ પહ્દતિતેો "ખ્યાલ 
નથી હોતો. તેથી તેઓ “પ્રોપેગેન્ડા 'ને ખગાડી દે છે, અતે કળાને પણુ નીચે 
આણે છે. કળામાં પ્રૉપેગૈન્ડા' ન હોવો જેનઈએ એવી તકરાર કરનાર લોકે! 
આજકાલના ખનર્‌ુ ગ્રોપેગૅન્ડાથી અકળાઈ તે તેમ કહે છે. ખાનદાન પ્રોપેગૅન્ડા 
અતે શુદ્ધ કળામાં ભેદ છે જ નહી. પરસ્સૈપદી કળા સ'ચાર છે, પ્રચાર છે, 
ગ્રચારૂનો હેતુ કળાના હેતુ જેટલો જ ઉદાત્ત હોય એટલે ખસ. 


જ 


હૃ 
* ફેદરતની ડેળારીક્ષા 


આ વિવેચનતી શરૂઆતમાં મે* એક પક્ષની માન્યતા રૂ કરી હતી 

કે કળા તો મતુષ્યકૃત વસ્તુમાંજ હોઈ શકેઃ: પશુપક્ષી, જીવડા મકોડા, 
ઝાડપાન, ફળફૂલ, શ'ખલા અને માછલાં, વાદળાં, વીજળી અતે તારાઓ, 
ખધામાં સુંદરતા છે, પણુ એમાં કળા નથી. એક અથમાં એ સાચુ છે. 
માણુસના મનમાં સૌ'દય'ભાવના જન્મ લે અતે તે પાર્થિવ વસ્તુઓ સારકતે 
પ્રગટ થવા સથે ત્યારે જ કળા સંભવે છે. મતુષ્ય-કલ્પનાની પ્રસતિ-વેદનાસાંથી જ 
કળાતો સભવ છે. છતાં "આ વિચારતે વળગતાં સ'કુચિતતા અતે એકાંગિતા 
આવી ન્નય છે. માણુસ પેદા કરે તે કાવ્ય અતે સવલેોક-મહેશ્વર જે પેદા કરી 
આપણા આન'દને માટે આપણી આગળ રૂ ફરે છે એ કાવ્ય"નથી એવો 
ભેદ શા સારું કરીએ? કુદરતતે યાંત્રિક અને ભાવશત્ય શા માટે કલ્પીએ ? 
આપણે અતે આપણી કલ્પનાઓ, આપણાં ઉડુયનો અતે આપણાં અવગાહનો, 
આપણે વિષાદ અને ભાવાવેશ બધું જ કુદરતની પ્રજ્ન છે. આપણે ડકૅદરતના 
અ'શ છીએ, પ્રકૃતિમાતા પરિપૂર્ણ છે. આપણુ કરતાં પ્રકૃતિમાતાની વિભૂતિ 
નાની ન હોય. તોફાની દરિયાને કાં કે બેસી અથવા એના વક્ષઃસ્થળ ઉપર્‌ 
સુસાકરી કરતાં એતું ધ્યાન ધર્યું” છે? દરિયો એ સહાભારત જેવું સહાકાવ્ય 
છે. એના હદયમાં ખધી ભાવનાઓ ઊછળે છે. એતી વરદ શાંતિ અને એનો 
રુદ્રાવતાર, એતું અટ્દહાસ્ય અતે એતું ભીષણુ ક'દન, એની વણુછટા અને એવું 
ગાંભીય, એની પ્રસન્નતા અને એની ગૂઢતા --ખધુ જ સત્ય છે, ખધુ જ ભવ્ય 
, છે, ખધું જ ભાવપૂર્ણ છે. સહાસાગરનાં તોફાનો અને શાંતિ, એનાં માઈલો 
સુધી ફેલાયેલાં વમળા અને એક ખડથી ખીન્ન ખડ સુધી દોડનાર ઓધેા, 
(€પાત્ત્લાઇડ) માનવ-પ્તતિહાસ કરતાં ઓષાં ભવ્ય નથી હોતાં. રામેશ્વર 
જઈ જમીનતી સાંકટી ચીર ઉપર ઊભા રહી રત્નાકર અતે મહોદધિતો સંગમ 


# 


કૅછપ --એક જીવતદશ"ન ૩૧૧ 


નેતાં એ' જ ભાવ પેદા થયો અતે ત્યાંથી ન્વફતા જતાં ભારતવર્ષને લકા 
સાથે “જેડનાર્‌ સેતુતું કાવ્ય જેઈ તે પણુ વાલ્મીકિનુ હદય તરત પ્રલક્ષ થયું. 

અતે કરોડો ભારતીઓતે સ્તન્યપાન કરાવતી ગગાસૈયાને કળાફારની 
દૃશ્િથી જેશેો તો એ દેવી છે, ભારતમાતા છે, એ વિષે શ'કા સરખી 
નહી આવે. 

આ ખધે ન્ેવા માટે. કાંઈક મુસાફરી કરવી પણુ પડે છે પણુ પર્સ- 
પિતામહ જેવું આકાશ તો આપણે ન્યાં હોઈ એ ત્યાં આપણું માથે છે જ. 
એને દહાડે જુઓ અતે રાતે જીઓ, સવારે જીએ અતે સાંજે જીઓ, 
ઉનાળામાં ખરે બપોરે વ'ટોળિયાના થાંભલા ઉપર્‌ આધાર્‌ રાખી એ ફેલાયું 
હોય ત્યારે જીએ અથવા સહાસમુદ્રતે ખાથમાં લેતા એનો વિસ્તાર જુઓ : 
એની વૃત્તિઓની વિવિધતા અતે એની ભવ્યતા, કેટલી ખધી અસરકારક 
હેય છે! ચોમાસામાં હિમાલય જેવાં વાદળાંનો મોટો કાફલો આકાશની 
મુસાફરી કરતો હોય, અને એમાં જ ખાળક જેવાં પક્ષીઓ આમતેમ કૂદ કૂદા 
ફરતાં હોય ત્યારે વિરાટદર્શન અતે લલિતભાવ એતુ ભીષણુ-પૃદુલ સગીત 
સાંભળવાને મળે છે. સૂર્યોદય સમચે વાદળાંઓ જ્નમે છે ત્યારે .કોક કોક વાર 
પડદા પાછળ પડદો અતે એની પાછળ અતેક પડદાઓ --એવા વૈભવથી 
વી'ટળાઈ કેઈ ચક્રવર્તી સમ્રાટ દરખઆરમાં વિરાજમાન હોય એવું દેખાય છે. 
અને પછી કળાકારથી ખોલી જવાય છે, 

પ્રાન: પ્રગાના અુજ્યલ્મેષ સૂર્ય: # 
અને જે સૌર્‌ ત્રડપિએ ગાયું --- 
ઘ્તેચ. સર સવિતુ-પર૪-મઘ્યવર્સી 
તસજ્નળઃ સરસિગાસત-સસિવિષ્ટઃ 1 
વેયર્તાત્‌ મવ્ર-જુરજવાત્‌ જિર્ટી 
છાર દિરળ્મવવપુસ્ઘત-શલ-ત્રક: 11 
તે શું આછો કળાધર હતો? - 

એકેએક દેશના પુરાણુકારોાએ તારાઓનું કાવ્ય અતુભવ્યું છે અતે 
વણુવ્યું છે. વૈદિક ત્રદપિઓએ જ્યારે દેવોના [કાવ્યની વાત ડરી છે 
ત્યારે તેમની નજર આગળ આકાશની જ્યોતિએ જ હતી એમ સારું માનવું 
છે. પણુ આજકાલ જ્યોતિઃશાસ્ત્રની જે નવી નવી શોધો થાય છે તેની આગળ 
ન્તૂનું કાવ્ય બધું જ ફ્રીજુ લાગે છે. એક જ્યોતિષીએ હમણાં ન્નહેર ક્યું” છે 
કે પૃથ્વીતો ધૈલો કિકર ચ%મા, પૃથ્વીની આસપાસ અદબ સાથે કરતો ફરતો 
થોડા થોડો નજીક આવતો જાય છે. આમ ચાહતાં ચાલતાં જ્યારે ગએ 


૩૧૪ જીવનનો આન*દ 


થવાની યોગ્યતા ધરાવે છે. એમને અશ્વમેધના ઘોડાની પેઠે સ્વૈર્પણે કરવા 
દઈએ એ જ સારું. કળા ન્યાં સુધી જવનતતે અતે જવતસ્વામી શ'તર- 
આત્માતે ખેવકા નીવડી નથી ત્યાં સુધી એતે શાસ્રના ખ'ધતમાં તહીં નાખાએ. 
એતે એતું પોતાનુ' જ તત્ર ખીલવવા દઈ એ. 


શરૃ 
ડંળાનુ' પ્રચોજન 


કળાનું પ્રયોજન શુ' એ પ્રશ્ન હમેશાં ચર્ચાય છે અતે સ'ભવ છે કે 
અન-તકાળ સુધી ચર્ચાશે, “જાન્ય યને, અર્થે, વ્યવટાર્વિયે, શિવેતર-ક્ષતવે ' 
એવાં એવાં ગ્રયોજતો પૂર્વાચાર્યોએ વણુવ્યાં છે “યગ? અતે “સર્ત્રજતે ' 
એ ખે પ્રયાજનો, આજે પણુ જખરદસ્ત છે, પહેલાં કરતાં આજે એ પ્રયોજને 
વધારે સિદ્ધ પણુ થતાં હોય, વિખ્યાત કળાધરો નેતન્નેતામાં લક્ષાધીશ થઈ 
શકે છે. એમતે જાતજાતના ઇલકાખેો મળે છે. એમતી સામાજિક પ્રતિદા 
રાજદરખારમાં તેમ જ વિદ્ન્મ'ડળીમાં અમર્યાદ વધતી ન્નય છે છતાં કાવ્યને કે 
કળાનો ઉદ્દેશ ધન અને કીર્તિ છે એમ આજના જમાનામાં માણુસ કખૂલ 
ન કરે, સીધી વસ્તુ સ્વીકારવી એ નિખાલસ અતે ભોળા યુગતું લહ્ષણુ છે. 
નૂતા લોકો માનતા હતા કે વ્યાકર્ણુ કે સગીત શીખવાથી મોક્ષ મળી શકે 
છે. આજના લેકે કહે છે કે, “ જવનના તમામ સવાલેોનું રહસ્ય,પાર'ખવાની 
શક્તિ અને” જીવનનાં ખધાં પાસાં ખીલવવાતું સામાર્થ્ય કળામાં છે. સાહિત્ય 
“તે સ'ગીતમાં છે; કળા એ સ્વત'ત્ર, સ્વય'ભૂ , અન્ય-નિરપેક્ષ જવનદશ ન છે.” 
જેને જૂતા લોકે! મોક્ષનું સાધન કહેતા હતા તેતે આજના લેકે આત્માનુભવતું 
સાધન કહે છે એટલે જ કેર છે. 
કળાનાં આજનાં પ્રયોજ્તો તીચે પ્રમાણે સુકાય : 
&1 2૦01 દ1175 51૮૦ કળાને ખાતર કળા. 


દ્વિ 


પ 
ર. 411701 1165 581૮0 *છવન માટે કળા. 
૩, 4.1 85 દ્ર0 ૦50820 1₹010 1185 છવનતી વાસ્તવિકતામાંથી 


# 


છુટકારા તરીકે કળા. 
૪. 41 દ્5 દ્વ1 ૯૬૦80 111૦0 114 નીરસ વ્યવહારમાંથી 
છટકી જઈ જવનાન'દમાં પ્રવેશ કરવાના સાધન તરીક્ઠે કળા. 
પ૫. 5/1 70% 5૦1010૯6 સેવાના સાધન તરીકઠ્ઠે કળા. 
&.1 2૦7 5૦12૦81170૦ આત્માતુભૂતિના સાધન તરીકે 
કળા. 
૭. 4.171 707 0) નિર્તિશય સમાધાન સાટે કળા. 


૯/૪ 
૦ 


કેદી -- એક જીવતદરત ૩૧૫ 


૮. 47 83 7૦૦18101 વિતોદ-વિસામા તરીકે કળા. 
# હૃ, ક1'દ5 ૦૪૦80૪૯ 10€005813/ સિસક્ષાતી અદમ્ય જૃત્તિતી 
તૃપ્તિતે અર્થે કળા. 


_જેણુ “ વ્યવહાર્વિદે' એ કળાતો આદશ ખતાવ્યો એના મનમાં શું 
હશે તે આપણે જનણુતા નથી. કાવ્ય, નાટક, સાસ્ત્ર, પુરાણુ વગેરેના પર્શીલનથી 
વ્યવહાર જાણી શકાય છે, ચાતુય કેળવાય છે, કૌશલ્ય વધે છે, એટલો જ 
એને અર્થ નથી; ચર્મ ચક્ષુથી અતે જડ ખુદ્ધિથી ખન્નર્નો વ્યવહાર ચાલતો 
હશે, વિજ્ઞાનના સામાન્ય પ્રયોગો કરાતા હશે; પણુ વિસ્તાનતું શું અને જવનતું 
શું પરમ રહસ્ય સમજવા માટે અને આદર્શ વ્યવહાર્કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા 
મારે ફળાકારની કળામય ૬ણ, એની અલૌકિક સમજસણુ, ગ્રતિભાયુક્ત સઝ, 
અને વસ્તુઓ અતે પ્રસંગોના હાર્દ સુધી, આત્મા સુધી પહોંચવાની ભેદકતા, 
કાવ્યશક્તિ દ્દારા જ --કળામય જત્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, કળાની દણ્િ 
જેની પાસે નથી એ દુનિયાતું રહસ્ય શ સમજવાનો હતો? એના વ્યવહારમાં 
શે ભલીવાર આવવાતેો હતો ? “ વ્યવહારવિંદેઃ એટલે 7૪01 (10 [2701261 
૦૦1૦૦૩૫0 દ્વળર્ત 1૦117000 ૦ ધૌીલ 10100101 દ્રાણત 
311655 ૦7 112. 


આજના લોકે સાદામાં સાદી વસ્તુ પણુ ભારેખમ ગૌરવાન્વિત ભાષામાં 
મૃકે છે. જ્યારે જૂતા લોકો ભારેમાં ભારે સિદ્ધાંતદશન પણુ સાદામાં સાદા ધર- 
ગથ્થુ શબ્દોમાં મૂકતા હતા. એટલે જ કવિએ કલુ, “જવ્ય વ્યવટારવિટ?, 
એણે કહેવું જનેઈતું હતું, “ જાવ્ય છોવવ્યવટા સસ્થ બુટીપનાર્થમ્‌.' વ્યવહાર એટલે 
વ્યવહારનું રહસ્યદર્શન, અતે એ દર્શનનું દૈવીકરણુ, એટલું આપણે ઉમેરવું 
નેઈ એ. 

જેએ માતે છે કે કળા એ જીવનતી નીરસ વસ્તુસ્થિતિમાંથી ખચી જવા 
માટે છે તેમતે જવનતેો ખહુ કડવા અતુભવ તો થચો હશે જ. પણુ એથીયે 
વધારે, તેએ જીવનથી હારેલા હોવા જેઈએ. દુ”ખ, દારિદ્ર, અન્યાય અને 
મૂ'ઝવણૂ્‌થી માણુસ અકળાંય, પણુ જીવનથી હારે નહીં. જવનતું સ્વરૂપ જ એવું 
છે કે એતા દરેક પાસામાંથી પરાકમતી પ્રેરણા મળે છે, રસનાં ઝરણાં ફૂટે છે. 
પણુ જ્યારે માણુસ વિષચેનું આકડઠ સેવન કરે છે અતે અથવિહીન, નીરસ 
અતે એદી જવન ગાળે છે ત્યારે જવન અપમાનિત થાય છે. પછી માણુસતે 
કયાય ચેન નથી પડતુ. જે જેઈ એ છે, તે એ પચ્છા કરે એટલી વાર્‌ કે 
મળ્યું જ છે, એમ થઈ જય તોઃ માણુસતે જીવવું પણુ ભારે થઈ ન્નય. /ચ્છા- 
તૃપ્તિ અતે પ્રતિછા જવનતું તમામ ઓત્સુક્ય મારી નાખે છે, અને પછી 


૩૧૩ જીવતનેો॥ આત'ટ જુ 


કેવળ કલેશ તે કલેશ જ રહે છે, એમ કાલિદાસતો દુષ્યન્ત કહે છે, તે સાવ 
સાચુ છે. એવા લોકોને ૦5૦8[2૦ 101 1178 જેઈ એ છે. અને તે તેએ! 
કળામાં શેધે છે. 

પણુ તે તેમને ત્યાં જડયો છે કે કેમ એ વિષે એમણે લખ્યુ નથી. એદી- 
પણું ખાવુંપીવું, નોકરોને દોડાવવા, અતે આખો વખત સાહિત્ય વાંચવું, સ'ગીત 
સાંભળવું, નાટકસિતેમા નવાં અતે સભાઓની શોભામાં ૬ૃદ્દિ ડરવી, એટલું 
જ જેસતું જવન છે તેમને -સાટે કળાની ધાર્‌ પણુ બુઠ્ઠી થઈ ન્નય છે, કશાયમં 
એસતે રસ પડતો નથી, જડતો નથી. એવા લોકે જ્યારે સંસ્કારી અકળાસણુ 
ખતાવી ઠાવકા નિસાસા નાખે છે ત્યારે આવા લોકોની દયા ખાતાં પણુ ત્રાસ 
છૂટૅછે. એમના જવન આગળ એક આંધળી અને “ભયાણુ' દીવાલ જ ઊભી 
રહે છે. જ્વનમાંથી ખચી જવા કળામાં ઊતર્યા ત્યાં પણુ ક'ટાળા અને અરૂચિ 
એમને છોડતાં નથી. હવે નાસીને કચાં ન્નય? ખરું જનેતાં એમણું જવનદ્રોહ છોડી 
દઈ ખરા જવનમાં જ પ્રવેશ કરવો જેઈ એ. ખરી કળા એમતે એમાં મદદગાર 
થશે. એવા સુકુમાર લેકોતે સાધન પણુ સુકુમાર જ સચવું. સગીત સાંભળવાને 
ખદલે જે તેએ પોતે ગાતાં કે વગાડતાં શીખો લે, જૃત્યના સાક્ષી થવાને બદલે 
નૃત્યની કસરત કરે, મોટી મોટી ટિકિટો ખરીદીને કળાગ્રદશનો જેવાતે બદલે 
ચીતરવા સ'ટી પડે, અતે રૂપાળાં પૂાાંવાળી ચોપડીઓ ખોળામાં રાખી નિસાસા 
નાખવાને ખદલે પોતાના ખરેખરા અતુભવા શખ્દખદ્ડ ફરવાનો પ્રયત્ન કરે તો. 
કળા એમને માટે 12508106 11010 11. થઈ જશે. જેએ જવનદ્રોહી છે 
તેમને કળા શી રીતે ઉગારવાની હતી? 


સાચી ફળા જેમ આત્માતો વિકાસ સાધી આપે છે તેમ જ ભૂતદયા. 
અતે કરુણાથી પ્રેરિત થઈ કરેલી સમાજ્સેવા પણુ માણુસને આત્મવિકાસ 
સાધી આપે છે. કળા અને સેવાતું જને સાહચય' સાષ્યુ તો ખતે ઉત્તરોત્તર 
ખીલશે જ. આપણા લોકોએ તમામ કળાઓને ભક્તિના સાધન તરીકે વાપરી 
એમને સેવાપરાયણુ કરી સૂકી, ભોગવિલાસતે પણુ મદિર સાથે જેડી દઈ 
એમનું નાગાપણું ઢાંકવાનો જૂતા લોકોએ પ્રયત્ન કરેલો. કળાઓ તો સામાજિક 
ધમના અને વ્યક્તિગત સાધનાના મહત્ત્વના અગ તરીકે સ્વીકારાઈ હતી, 


એકલી કળાની સાધનાથી કેઈ તે સ્ાત્મસાક્ષાત્કાર્‌ થયો છે, એમ માનવુ 
મુશ્કેલ છે. પણુ સાધનાની પૂર્વતૈયારી તરીકે શુદ્ધ કળાની ઉપયોગિતા ધણી 
છે, એવી કોઈ ના નહી કહે. કળામાં વિનોદ તો છે જ પણુ એ તો એતો દશની 
લાભ છે, એને કોઈ કળાનું અ'તિમ પ્રયોજન નહીં' ગણે. 4 45 & ૦૯172 
11600551197 એટલે કે દરેક માણુસમાં “નેવનેઇમ્‌ વજુ સ્થાન “તી જે અદમ્ય 


કેછાપ --એક જીવનદશ'5ન ૩૧૭ 


વૃત્તિ છે તેના સ'તોષ ખાતર માણુસ જ્યારે હેદ્યના ગૂઢ અને ઉત્કટ ભાવોને 
વ્યક્ત રૂપ આપવા પ્રેરાય છે ત્યારે એના મનમાં જે પ્રયોજન હે।ય છેં તેતી વધારે 
મીમાંસા થવાની જરૂર્‌ છે. ? 

જેમ કેટલાક લેકે સ્વાત'ત્યપ્રાપ્તિતે અથેચે અથવા સમાજસેવાને અર્થે 
અઆહ્મચર્યનું જવન પસદ કરે છે, તેમ જ કેટલાક કળાકારો પોતાની કળાને જ 
વરી પોતાનો આખો સમય, આખુ પ્યાન અતે આખી શક્તિ એ કળાની 
સેવામાં જ અપણ કરી દે છે. કળાની સેવાથી ભિન્ન એવું કે!ઈઈ ન્નતતું 
જવન એમને જ્ેઈતું જ નથી, સહન થતું નથી. માણસમાં જે વીય રહેલું છે 
તે એક યા ખીન્ન પુરૃષાર્થમાં પ્રગટ થવાનું જ. કેટલાક લેકેને પોતાની 
તમામ શક્તિનું રૂપાંતર્‌ કળાની અભિવ્યક્તિમાં જ કરવાનું સઝે છે. એમને 
માટે કળાની ઉપાસના પસ'દગી-તાપસ'દગીતો વિષય જ રહેતો નથી. 'તારાઓ ' 
જે ચળકવાનું છોડી શકે, કમળ નને હસવાનું છોડી શકે, તા જ તેઓ પોતાના 
જવનના કળાષ્રવાહને રોકી શકે. તેઓ કળા કર્તા નથી, તેમનાથી થાય છે. 
એક છોકરો રસ્તા, પર્‌ પોતાની મસ્તીમાં સિસોટી વગાડતો હતો. પોલીસે 
એને ર્‌કીને કહ્યું, “ અલ્યા, સિસોટી કેમ વગાડે છે?” એણે આશ્ચર્યની 
નજરે પેલા શાંતિરક્ષક તરક ન્નેઈ તે કહ્યું, “કાણુ હુ? હું કયાં સિસોટી 
વગાડુ' છું? એ એવી મેળે વાગે છે.*' આ ન્નતતી કળાને આપણે અપૌરૃષેય 
કહીએ તેમાં વાંધો શે ? આને જ જે /.1 101 દ્ર'૩ 51૮૦ કહો તો 
કોઈને વાંધો ન હોય. ન્ત્યારે વિલાસ માટે કળાનુ સેવન થાય છે અને એ 
જ ઉટ્દશને રૂપાળી નામ આપી, સદાચારતે દ્રોહ કરી, 41૬ [01 દ1715 
381૮૦ નું સત્ન આગળ ધરવામાં આવે છે ત્યારે જ વાંધો ઊઠે છે 4/1 
[01 ૧15 51૯૯ એ ખરૂં નનેતાં 41 201 10811૮61'5 581૮૦, ૮11 
101 પ1ટલાડ 51૮૦, 611,101 તીંડડાં]0૦0'ડ 51૮૦ ઘણી 
વાર્‌ થઈ ખેસે' છે. તેથી જ એ સૃત્તતાો આટલો વિરોધ કરવો પડે છે. 

આજના ન્નહેરખખરના જમાનામાં એકેએક ઉદાત્ત અતે લલિત વસ્તુંતે 
સોંઘી, વિકૃત અતે વિશ્રી થવાનું ન્નેખમ રહે છે. સમાજ્ધુરીણો લોકક્નગૃતિને 
કાજે જે જવતી ભાષા વાપરે છે તે જ ચાર ૭ મહિનાની અ'દર્‌ ન્નહેર્‌- 
ખ્બરેમાં પહોંચી ન્નય છે, અને પોતાની કૃતિનું આવું વિડબન અથવા 
ભ્રહીકરણુ થયેલું જેઈ માણુસને શરમાઈ ને ખેસી જવું પડે છે “ ફેટ સોલ્ટ 'તી 
ધ્વા (?) માટે પણુ જેમ શેક્સપિયર્નાં વચનો ટ'કાય છે તેમ જ આપણે 
તાં પણુ હવે થવા લાગ્યું છે, આનો ઇલાજ સરકારના હાથમાં નથી, સૂળ 
લેખકના હાથમાં પણુ નથી. આખા સમાજે પવિત્ર વસ્તુતાો થલા અપવિત્ર 
ઉપચોગ અટકાવવા મથવું જેઈ એ. 


૩૧૮ જીવનનો, આત'& 


આટલું તો સપણ છે કૈ ન્યાં સુધી વ્યક્તિગત, કૌટુ'બિક અતે સામાજિક 
જવનમાં સ્કારિતા, સયમ અતે આય'તા અથવા ખાનદાની આવ્યાં નથી, 
ત્યા સુધી તમામ જ્ઞાન, સત્તા અતે કળા ન્નેખમમાં છે જ. કળાતી શુદ્દિ 
સાચવવા માટે પણુ કળાકારો ઇવનશુહ્િતો, સ્વચ્ઠતાતો આત્રહ રાખવો 
પડવાનો છે. જીવનરાદ્ધિતી વાતો કરી જીવનથી નાસી જતારૂં ધૈરાગ્ય હું નથી 

* સૂચવતા, પણુ જેથી છીછરાપણું જઈ જીવત સમૃદ્ધ થાય છે, અથ પૂણ અને 
વીયવાન થાય છે તેતી ધાત હું કરું છું. તેમ થાય ત્યારે [2502]2€ 101101 
ઊડતી વાત કઈ કરે નહીં. પછી તો “61 જ 1, “611 
ઊ1₹01811 1॥.?, “61 ૦0૬ જ 11?,--એવી જ વાતા 
સમજ્ણુપૂર્વક થવા લાગશે. ,પછી આજ્તે। નિરર્થક ઝધડૅ ચલાવવો 

નહીં પડે. 

4 101 દડ 381૮0 અથવા “કેવળ કળા ના આદર્શ હુ સમજી 
શકુ' છું. અને જે અથમાં હુ' સમજીં છુ' એ અથમાં એતા પ્રત્યે મારે 
સમભાવ પણુ છે. જવન જેમ .નિષ્કામ વૃત્તિથી જ કૃતાર્થ થાય છે તેમ જ 
કળામાંથી જો આપણે બજરુ વૃત્તિ, ધત કે કીર્તિની લાલસા કાદી નાખીએ, 
ઉપદેશકતો અસ'સ્કારી ડોળ દૂર્‌ કરીએ, કળાને ધર્મૌપદેશકે, ધર્માચાર્યો, 
2ાજપુર્ષો અતે કાર્ખાનદારોના હાથમાં જવા ન દઈએ, અતે કળા પોતાની 
શ'ભાળ પોતે લઈ શકે એમ છે એમ કહીએ તો તે 7/1 701 દ્ર 
381૮૯ થઈ ગણાય, કળા મારફતે જીવનનો સદાચાર પરિપુણ્ુ કરી શકાય. 
કળા મારકતે ધમની સૃષમ ૬ૃત્તિઆ સમ અતે કેળવી શકાય. કળા મારકતે 
સમાજવ્યવસ્થામાં સહકાર, સમાધાન, સાસથ્ય, સપૃદ્ધિ અતે સુસગતિતુ' 
સ'ગીત દાખલ કરી શકાય. એટલુ મિશન નને કળા માટે સ્વીકારીએ અતે 
એતી અપીલ સાર્વભૌમ કરી મૂકીએ, તો પછી 771 [07 8115 516૯ 
કહેવામાં વાંધા નથી. કળા કરતાં ઊતરતી કે।ટિના આદશ * કળાવિકાસમાં 
ન' હોય એટલો જ જે એતો અથ થતો હોય તો 1 701 &13 
51૮૯ કહેવાને હું તૈયાર,ષ%. પણુ કોઈ કહે, “ અમે કળારસિક છીએ, કળાધર્‌ 
હોવાનો! દાવો કરીશ) છીએ, કળાને નામે લોકોતે આકર્ષી: અતે ફેાસલાવી 
'શઈીએ છીએ, માટે અમારા વતત પર્‌ કૈ સર્જન પર સદાચાર, ' ધમ, 
શિષ્ટ સ'કેત, કાયદો કે લોકરૂઢિ, કશાતુ જ બ'ધન ન હોય,' તો નમ્રતાથી 
એમને કહેવું પડશે કે તમે ખાંડ ખાગ।ા છે, તમારા સ'પકથી સમાજ તો 
સુરક્ષિત નથી જ, પણુ કળા પણુ ગુરક્ષિત નથી એ અમે નનણીએ છીએ. 
જે પક્ષ કાવી ગયો તે જ સત્પક્ષ છે એમ હછ સાળિત થયું નથી. અને 
કાવવામાં પણુ જે સરવાળે કાવ્યો તે જ કાવ્યો ગણાય. આદશ ડળામાંથી 


કછાપ --એક જીવતદશષ*ત ૩૧૯ 


જે સર્વાચ્ચ આન'દ માણુસતે મળે છે, એ જ એતો અ'તિમ હેતુ હોવાથી 
પણુ “કળા માટે કળા? કહી શકાય. સવૌચ્ચ આન'દતો જેણે સ્વાદ ચાખ્યો, 
એને માટે સદાચાર સ્વાભાવિક અથવા સહજ થઈ ન્ય છે. એવે પ્રસગે 
આપણે કહી શકીએ કે, કળાનુ' સુખ્ય પ્રયોજન તો ખાહ્યાન'દ-સહોદર્‌ એવે 
કૅેળાન'દ છે. સદાચાર અતે સામાજિક સામર્થ્ય એ એનાં અયુતસિદ્ધ 
ઉપપ્રાપ્તિ ( 89-[2₹૦તંપતડ ) છે. આ અથમાં કોઈ “કળા ખાતર 
કળા તું સત્ત વાપરે તો આપણે વાંધો નથી. તકરાર સૂત્ત સાથે, [0111૫૮ 
સાથે નથી. પરિણામ જ્નેઈ ને પારખ કરશું. 


શુદ્ધ કળા મારફતે આપણુને જીવનના ખધા જ રસો મળતા રહે તો 
જીવન અવનત થવાની ખીક ન રહે. રસને નામે ખીજી જ વસ્તુએ જ્યારે 
આપણે શોધીએ છીએ ત્યારે જ ખધું ખગડે છે. સાચા રસે! કેટલા અને કેવા 
હોય એતી શુદ્ધ મીસાંસા જે કરી શકાય તા કળામાં સદાચાર સચવાય છે કે 
નહી એની ચિતા રાખવી ન પડે. જૂતા લોકોએ રસ આઠ, નવ કે દસ ગણાવ્યા 
છે. આપણે એ નવ રસે!ની નવેસર મીસાંસા કરવી ધટે. 


શજ્‌ 
રસસસીક્ષા 4 


કળાની વ્યાખ્યા કરતાં અથવા એતુ પ્રયોજન નક્કી કરતાં આપણું એના 
તત્ર તરફ વધારે ધ્યાન આપીએ છીએ. પણુ કળાકૃતિસાં આપણે શું પૂરવા 
માગીએ છીએ એતે વિચાર કર્યા વગર કળાનુ વિવેચન સંપૂણ ન જ થઈ 
શકે. સહેજ વિચાર્‌ કરતાં જણાશે કે સાહિત્ય, સગીત અને કળા ત્રણે ભાવનાનાં 
ક્ષેત્ર હોઈ ત્રણેની અ'દર સમાતી વસ્તુ (૦૦111€1015) એક જ હોઈ શકે. તેતે 
જ આપણે રસ કહીએ છીએ. સાહિત્યાચાર્થોએ ર્સચર્ચા'અતેક રીતે કરી છે. 
સંગીતમાં રાગ અતે તાલ પ્રમાણે રસ બદલાય છે એ ન્નેવાયું છે. ચિત્રકળામાં 
નવ રસના ભિન્ન ભિન્ન પ્રસગે ચીતરાય છે. રેખાઓની સખળતા અતે વણીના 
સાહચય* દ્વારા પણુ રસે! વ્યક્ત કરાય છે. પણુ હજી સુધી સાહિલ, સ'ગીત, 
ચિત્રકળા કે છવનકળાની સમસ્ત અથવા સાવ્ષ્ભોમ દષ્રિએ રસનું વિવેચન 
કોઈ એ કર્યું” નથી. સાહિત્યાચાર્યીએ જે વિવેચન ક્યું" છે તે સ્વીકારી, તેતું 
સ'સ્કરણુ કરી, એતે સવવ્યાપક બનાવવાની જરૂર છે [ ર્સમીસાંસા મે થોડીક 
તાજ્તર્માં અન્યત્ર“ કરી છે એટલે અહી” એતી પુનરૃક્તિ નથી કરતો:] 


*.ુએ। રસંસમીક્ષા- (જીવન ભારતી, પાતું ૮૯ ). 


૩૨૦ જીવતનો. આત'દ 


૧૩ 
કેળાનું પૂર્ણા સ્વરૂપ 

એક વિચાર મારા મગજમાંથી હું કાઠી નથી શકતા --સાહસ વગર, 
ઉત્સાહ અને પર્‌ાકમ વગર, જેખમ એડ્તરાવી લહેજત કેળવ્યા વગર્‌, કળા જાઈ 
કાળે પોતાતું પૂર્ણ રૂપ પ્રગટ કરી શકવાની નથી. કળા ભલે શાંતિના દિવસોમાં 
જ ખોલતી હોય, સલામતીના વાતાવર્ણુમાં જ એને અવકાશ મળતો હોય, 
નવરાશતું જ એ શળ હોય; પણુ કળાતી આદ્ય પ્રેરણા તો સાહસતી, શોર્ય ની, 
પરાક્રમની, * સરકરોાશીકી તસન્ના *તી વૃત્તિમાંથી જ ઊગમ પામે છે. ચ ડાળતી 
પેઠે પાકાં નિભય થઈ તે ઊ'ચે ઊ'ચે જનાર ૩ળા એરૉપ્લેનના નાવિક 
જેટ્લી જ હિ*મતવાન હોવી જેઈ એ. 

ભવ્યતા અને પરાક્રમ એ એકખબીન્નના સહે।1દર જ છે. રાવણુ, દુર્યોધન, 
જરાસ'ધ, ૬ત્ર, ચિલ્ટતતો સેતાન, એ બધા ભલે સાધુતાના શઝુ હોય પણુ 
એમનામાં પરાક્રમ છે, ભવ્યતા છે, નત મહત્તાકાંક્ષા છે; માટે જ એમની 
વિભૂતિઓ શેભી નીકળે છે, અને કવિએતે તથા કળાંકારાતે આકપે છે. જે 
સમથ છે, ભવ્ય છે, વ્યાપક છે, ઉદાત્ત અથવા ગૂઢ છે, તે સ્વભાવ-સુંદર્‌ હૈ 
જ છે. સહરાના રણુનાં ચિત્રો અતે વણુતો 'જીઓ. એમાં કશું તથી કે જ 
એતુ સવવ છે. 

દક્ષિણુનાં ઊ'ચાં ઊ'ચાં મ'દિરે, વિન્નપુરંતી મસ્જિદો, બહ્મદેશની 
વિશાળ બૌદ્ધ મૂર્તિઓ, -- એ ખધાં સુદર ન હોત તોયે એમની ભવ્યતાથી જ 
કળાપૂર્ણુ ગણાયાં હોત. પણુ આપણા કળાકારાએ ડળાવિધાનતું આખું 
સપ્તક આ બધે હેૈકાણે સિદ્ધ કરી ખતાવ્યુ છે. ઝીણામાં ઝીણો ખૂણે! 
જુએ તોયે એમાં લાલિત્ય અતે લાવણ્ય મળરેૅ, અને આખા સસસ્ત 
કૃતિનો વિચાર કરો તોયે એમાં વિશાળતા સાથે કોમળતા અતે પ્રમાણ- 
ખહતા પણુ મળરે. ખરેખર, લગભગ અલોકિફ કહી શકાય એવી આપણી 
આ કળાકૃતિઓ ભારતીય સ'સ્કૃતિતી ઉત્તમ પ્રતીક છે. પિ'ડ-ખ્રહ્માંડત્યાય એમાં 
ઉત્તમ રીતે સચવાથે। છે. 


પ 


૨૪ 
આજનું ડળાવિહીન જીવન 
સમાજ-વિકાસતું રહસ્ય જણી સમાજને સશાસ્ત્ર રીતે દોરવાનો દાવો 
કરનાર એક પ'થ દુનિયામાં જાગ્યો છે. એ પથ કહે છે કે “ અત્યાર સુધી 
સતુષ્યનું જીવન અશાસ્ત્રીય હલું. અમારા સામ્યવાદ જમ્યો, માડસે સામા- 
જિક જવનતે! ફાયદો એળખ્યો, ત્યારથી ખધે પ્રકાશ ફેલાયો. તયાર પછી 


કુછીપ--એફ જીવતદશ”ત ૨૨૧ 


જીવનના આકલનમાં શાસ્ત્રીયતા આવી.? કેઈ પણુ નવા શાસ્ત્રના આઘ 
“આચાયે સર્વજ્ત માની લેવાની ભૂલ ખધા જ ધર્મના અને પ'થના અનુ- 
ચયાયીઓ કરતા આવ્યા છે. તો સામ્યવાદીઓ એમાં અપવાદ શી રીતે થાય ? 
દુનિયામાં વર્ગો પહેલેથી હતા, આજે પણુ છે અને દુનિયાના અ'ત સુધી 
રહેશે. એ વર્ગોમાં પરસ્પર અજ્ઞાન અને અનાસ્થા હોઈ શકે છે. પણુ આખો 
“સમાજ વર્ગવિત્રહ ઉપર્‌ જ અવલખે છે, એમ 'એ ઉપરથી અતુમાન કાઢવું 
એ કયાં સુધી _અરાખર છે, એ તપાસવું જ્નેઈ એ. ી 
માત્ર દ્રવ્ય પાઠળ પડી માણુસ જ્યારે સસ્કૃતિ જેવી વસ્તુતો જ 
ઇતકાર્‌ કરે ત્યારે વર્ગો પેદા થવાના અતે લડવાના એ ખરું. પણુ આ 
સ્થિતિ તો હમણાં હમણાંતી છે. આજની સ્થિતિ ઉપરથી સામાન્ય સિદ્ધાંત 
ગોફવી, પ્રાચીન કાળની તમામ ત્ર'થસ'પત્તિ અને કળાકૃતિ, સ્થાપત્ય અને 
“સંગીત, ખધુ* જ “ ખુર્ઝંઝવા? લોકોનું હતુ અતે એમાં અકિ'ચન લોકોને દ્રોહ 
કરવાની જ દાનત હતી, એમ સિદ્ધ કરવા ખસવું એ તો વિચિત્ર છે. 
અધિકાર મેળવવા માટે ઝવૂતપૂર્વક લડનાર લોકોને સંસ્કૃતિની કોમળતા સાથે 
સેળ બેસે નહીં. તેઓ તો એક જ વાત સમજે કે “જેએ અમારી સાથે 
નથી, અમારા હાથ તળે આવવા માગતા નથી, તે ખંધા અમારા શઝુ જ છે. 
“અધિકાર હાથમાં આવી ગયા પછી કાંઈક ઉદારતા આવી ન્નય છે, અને 
જેઓ પ્રત્હ્ષ અમારી સામે નથી તેઓ અમારી સાથે જ છે,? એમ 
માનવા તરફ તેમનું વલણુ કેળવાય છે. મે' સાંભળ્યું છે કે, રશિયામાં કળા 
અને કળાકારે વિષે હવે આ ન્ળતતો ફ્રેર્‌ પડયો છે. જાર્ય જાજે અ સિષ્ટુરાઃ 
જર્થ જસ્વા પુતેસ્ર€. એ વર્ણુન વિજેતાઓને પણુ લાગુ પડૅ છે. પ આપણે 
ત્યાં સાહિત્ય અતે કળા ઉપર્‌ સામ્યવાદીઓએ પ્રથમ કે।ટિતી ટીકાનો હુમલે 
ચડાવ્યો છે. સામ્યવાદીઓને નવો અસ્ત્રો ચલાવવો છે. એટલે અતિ 
(ઉત્સાહમાં આવી ખધાને *મોહે સરખી મેશ ચોપડવા તેએ તૈયાર થઈ નય 
તા તેમાં નવાઈ નથી.* ્ 


* હું નાણું છું કે વગ'વિગ્રહવાદીએ ઉપર ટીકા કરી હું એક સો(ટો ઝઘડો 
વહેોરવા બેટે છું. આચસમાજછીએઓ જેમ શાસ્રાર્થો કરી કરીને વાદફરાળ થયા છે તેમ 
વર્ગ્‌વિગ્રહવાદીઓ પણુ પોતાના આધુનિક વેદો ૫૨ શાસ્રા્થ" કરવા તેચાર થયા છે. 
સવાલજવાબ, દલીલો અને રદિચા બધો તેચાર સાલ એમની પાસે છે. આશા એટલી જ 
જી કે મૂડીવારી અને સાસ્રાજ્યવાદી લોકો સામે ચર્ચા કરતાં એમને મારા જેવા સાસ્ય- 
ચશાગના તર'ગી સામે લખવા બોલવાની નવરાશ, નહી" મળે અને એ પણુ આશા છે કે 
કળાના જેવા સાત્વિડ અને સવ'સમન્વચડારી ક્ષેત્રમાં વિગ્રહનું વાતાવરણુ છોડી દેવાતું 
એમને સૌથી વહેલું સૂઝશે. 


જ-૨૧ 


૩૨૨ જીવતનેઃ આન ર 


પણુ આજની આપણી કેળા જતહિતતેો! વિચાર કરે છે કે નહીં' એ 
ખર્‌ાખર તપાસવા જેવું તો છે જ. 

જ્યાં સુધી  સાહિત્યશ્રવણુ અતે સ'ગીતના જલસાઓ મ'દિરેસાં થતા, 
મૂર્તિવિધાનકળા તેમ જ ચિત્રકળા મ'દિરેોસાં અથવા વિહારોસાં ઠલવાતી, 

અને ગાયનાચાર્યો ગગા જેવી નદીતે પોતાનું સગીત સંભળાવવા ધાટ ઉપર 

સગીતામૃતપ્રવાહ વહેવડાવતા, ત્યારે ગરીબ અતે તવગર ખનેતે કળાનો 
સરખા જ લાભ મળતો. ઉત્સવપ્રસગે અતે વિવાહપ્રસગે નાતજાતના ભેદો 
ભલે હોય, પણુ ધની અતે ધતહીન એવો તીવ્ર ભેદ આપણે ત્યાં નહોતો. 
અતે તેથી કળાનો આનદ, કળાની પ્રેરણા, અને કળાતી સ સ્કારિતા ખધાંને 
સરખી રીતે મળતાં. અને કેક કેક વાર સર્વાચ્ચ કળાકાર વૈરાગીતી દીક્ષા 
લઈ પોતાની સસ્તીના આન'દમાં ગમે ત્યાં રહેતા. ધનવાનોની -દોલત અને 
એમતી ખુશામત આ અલમસસ્તોને લલચાવી શક્તી નહોતી. ગરીખમાં ગરીબ 
માણુસ પણુ એમની સેવાશુશ્રષા કરી કળાધર્‌ ખતી શકતો. 

આજે ગએ સ્થિતિ રહી છે એમ કહેવાની હિ'મત નથી થતી. આજે 
સાહિત્ય, સગીત, કળા ત્રણેય ધનવાનેનાં અને સત્તાવાતાનાં આશ્રિત ખની 
ગયાં છે. મ'દિરેમાં જેમ કળા ઠલવાતી તેમ લોકેતે એતી સમજણુ પણુ 
પાડવામાં આવતી. આજે પદાથ સ'ત્રહાલયોસાં અતે પ્રધ્શનેમાં ગોહવાતી કળા 
ગરીબોને કેઈ સમજવતું નથી. એવે સ્થાને ગરીમા જાનવરની પેઠે કરે છે 
અતે આશ્ચર્યવત્‌ જેઈ ને પાછા આવે છે. વીજળીના ઝખકારા પછી જેમ 
અ'ધારાનું ભાન વધારે દઢ થાય છે તેમ, આવાં પ્રદશનેો જેઈ આવેલા 
ગરીખોા પોતાની અજ્ઞાનતા, અશક્તિ અતે અસ'સ્કારિતાનું ભાન પોતાના મન 
પર્‌ દેંસાવીને જ પાછા આવે છે. કળાદશનમાંથી ઉત્સાટ, આશા, અને શ્રદ્ધા 
જામવાં જેઈ એ તેને ખદલે વિષાદ, નિરાશા અને નિર્વીયં અસતાષ જ 
તેઓ કેળવે છે. દુઃખ સાથે કખૂલ કરવું પડે છે કે, આજે ગરીબોના સેવકે 
જેટલા એષા છે તેટલા આ પ્રાચીન રષ્ટ્રમાં પૂર્વે કેઈઈ કાળે નહોતા. 

આજકાલ આપણે_ લલિતકળા અતે ઉધ્ોગહન્નરના ને!ખા તેોખા 
વિભાગ પાડીએ છીએ, એ પણુ આજના જમાનાની અસસ્કાસ્તા સૂચવે _ 
છે. આજે આપણે કળાને કેવળ સ'ઘરીએ છીએ. દીવાનખાનામાં જ એને 
સ્થાન છે. પૂવે ન્ત્યારે રાષ્ટ્રીય વત ત્રાણુપૂર્ણુ' ઈંડું ત્યારે આપણે કળા 
જીવતા હતા. એક વખત એક ધનાઢયચતે ત્યાં જમવાનો પ્રસંગ આવ્યો. ટેબલ 
ઉપરનાં વાસણા તો આજે હેય છે તેવાં જ હતાં, ન્યારે દીવાનખાનાના 
કાચના કખાટમાં ભારતીય કારીગરીના અપ્રતિમ નમૂતારૂપ વાસણો ગોદવાયાં 
હતાં. આ પરિસ્થિતિ આજના જમાનાની પ્રતીક છે, એ પ્યાનમાં આવતાં 


કળા --એક જીવનદશ'ત ૩૨૨ 


વાર ન લાગે. કળા તો કાચના કખાટમાં મમીની પેઠે બેસી ગઈ છે અને 
સગવડ અતે સુખાકારીને નામે વિકળા જવનમાં દાખલ થઈ છે. એક વાર્‌ 
કર્ણાટકમાં એક જૂતા ખાનદાનમાં રહેવાનો પ્રસંગ મળ્યો હતો. ત્યાં રાજને 
માટે વપરાતા લોટા ઉપર ઘસાઈ ગયેલું કેટલુંક અદ્ભુત, ધાર્મિક અતે 
કળાપૂણુ" ચિતરામણુ હતુ. એ લેકોનતી એ ખેદર્કારી જેઈ દુ:ખ સાથે 
આશ્ચર્ય થયું ખરું. પણુ એ લેકોના વિવેકમાં, એમતી ભાષામાં, તેકરે 
સાથેના વ્તતમાં અતે આખા જવનમાં સર્વૌદયકારી સસ્કારિતા અને 
આર્ય્તા સહેજે તરી આવતી. ત્યાં કળા જીવનમાં વણાઈ હતી. એક વાર્‌ 
ગરીબ ઉત્કલના ગામડામાં ફરવાનું બન્યુ હતું. ત્યાં કેટલાંક ધરમાં માટીનાં 
વાસણા! ઉપર્‌ અતે અ'દર્‌, અતે ઘરતી દીવાલ ઉપર ધરની નવવધૂઓએ 
વિધવિધ રગતાં અતે ભાતભાતનાં ચિતરામણુ ફર્યા” હતાં. એ ચિતરામણ 
જેઈ ત્યાંતી વહુ એ કેટલી સુખી હશે એનો સહેજે ખ્યાલ આવતો. મે' 
એવી એક કળાપૂણુ માટીની થાળી એ ગરીખો પાસે માગી. મારે મન એ 
સંગ્રહાલયમાં મૂકવા જેવો સુંદર્‌ નમૂતો હતો. તેઓ હસીને ખોલ્યાં, “ અરે, 
એક શું ચાર લઈ ન્નઓતને ! આવાં ચિતર્‌ામણુ તો તમને અહીં ધેર મેર 
ન્નેવા મળશે. * 

કેમ કે ત્યાં એ કળા જીવતી હતી. 

એ દખાચેલા અને તન્નયેલા પ્રાંતમાં પણુ મારો સિદ્ધાંત હુ અખાધિત 
જેઈ શકયો કે, કળા મોટે ભાગે દુઃખ ભૂક્લી જવા માટે કે ઢાંકવા માટે નથી 

હોતી, પણુ જવવાનો આનદ વ્યક્ત કરવા માટે હોય છે. 

ક'સારેો એક વાટકો ઘડે છે. બાપદાદા પાસેથી એ હુન્નર એ શીખ્યો છે. 
અને એના ધરાક નક્કી છે. એતી વાર્ષિક આમદ્દાની કેટલી થશે તે પણુ 
નિથિતપણે એ ન્નણે છે એના હરીફો એતી નાતના જ છે. ખધાનું જવન 
ઓતપ્રોત છે. ખહાર્થી કોઈ એના પર હુમલો કરવાનો નથી એવો એને 
વિશ્વાસ છે. જીવને જેખમે દોડવાની એને ગરજ નથી. એતું જવન અને 
એનો પરિશ્રમ, એનો ઉમ અને એતો આરામ, ખધાં તાલબદ્ધ ચાલે છે. 
હવે એ આનદ એ વાટકા ઉપર મુદ્ત કર્યા વગર્‌ એને એ હાથથી વેગળા 
કેમ કરી શકે? વાટકાનુ ધડતર પૂરું થયા પછી એતે થયું, ચાલ એની 
કિનારી ઉપરે થોડીક વેલપત્તી ચીતરું. એ વાટકામાં છોકરાઓ તાજું તાજું 
ધારાષ્યુ દૂધ પીવાના છે, માટે ચાલો એના ઉપર ઊચી પૂછડીએ ફૂદતા 
એક ખે વાષર્ડા કોતરી આપું. એતું નાસ તે કળા: કંસાર વાઢકા પર્‌ 
વાછરડાં કોતર્તો જ્ય છે અને એનાં ખાળકો એતી આસપાસ ફૂદ્વા માંડે 
છે. હુન્નર્કળા અતે લલિતકળાનોા ભેદ અહી કયાં કરવા જશે ? 


જ 


૩૨૪ જીવતનેો॥ આત'& 


_ શુજરાતનાં લોકકાવ્યો જેણે સાંભળ્યાં છે અતે નવવધૂના અને ચૂ'દડી 
સ્ગી આપનાર પાડોશી રગરેજના સવાદોનતો આન'દ જેમણે ર્સભેર સાંભળ્યો 
છે તેઓ શું કહી શકે કે ૨ગરેજતી કળા હુન્નર્ફળા છે, લલિતકળા નથી ? 
માણુસ સાંજે ઉદ્દેશ વગર્‌ ફરવા ન્નય એ પ્રમાણુ; અને શિખર પરના સ'દિરે 
દર્શન કરવા જ્ય ત્યારે એ પ્રમાણુ નહી”; એમ ? સ્કાઉટ થઈ તે ફરે તયારે 
એ સંસ્કારિતા અતે આંગણાની સીતાફળીનાં પાકાં કળ ખહેનતે આપવા ભાઈ 
સહેજે દસ માધ્લિ ચાલી નાખે એ ગામડિયું હેત. એમ ? 

ખરેખર, આપણે શહેરેતું, બન્નરેનું, અતે પરદેશી તેયાર માલનું જીવન 
જીવીને સાદે! મીઠો જવનરસ સાવ ભૂલી ગયા છીએ. અતે સમાધાનતે ખદલે 
ઉત્તજનાને જ શોધતા ફરીએ છીએ, ન્ને દૂધની પુદ્દિ શરાબમાં મળતી હેય 
તો જ સમાધાનની હેતાળ કળાનો આનદ એ ઉત્તેજનામાંથી મળી શકવાનો 
છે. આપણે જવન મોળુ' કરતા જઈએ છીએ, વાસ્તવિકતાથી વેગળુ' કરતા 
જઈએ છીએ અને પછી એમાં ખહારથી કળા ઉમેરી એને રૂપાળુ' કરવા 
મથીએ છીએ. પતિ જેને પતી આગળ પ્રેમ ચોરે અને એની અવેજમાં કપડાં 
અતે ધરેણાં છૂટથી આપતો જાય એથી શું પતીતે જીવનતું સમાધાન 
મળવાનું હતું ? , * 

આજની આપણી “ હાઉસિંગ સોસાયટીઓ ' તેમ જ' મોટા શહેરની 
આસપાસ ખીલતાં ઉપનગર! જીએ. ત્યાં નાહવાધોવાની, શૌચપાણીની સગવડો 
સારી હરે. ખારીબારણાં અતે અગાસીઓ હવાઅજવાળાતે આવકાર આપતી 
હશે. પણુ આપણા જવનમાં ઓતપ્રોત થવાનો જેસનો હેક છે અતે જેમના 
જવનમાં પ્રવેશ કરવાનો આપણો ધમ' છે, તે મજૂરો અતે નોકરો, ધોબીઓ 
અતે રખારીઓ, વાળ'દો અને માોચીઓ કયાંય દેખાતા નથી, અતે જ્યાં 
દખાય છે ત્યાં આપણા જવનતી અધામિકકતા નહેર કરતા હોય એવી 
દુર્દ્શામાં રહેતા દેખાય છે. સવારતુ દૂધ લાવનાર દૂધવાળો અતે ૧તિક છાપું 
લાવનાર ગરીખ છોકરા ખ'તે ચોરતી સાકેક, પો ફાટતાં પહેલાં, પોતાનુ 
મોહું બતાવ્યા વગર એ વસ્તુઓ ખારણે મૂકીને ચાલતા થાય છે. ગરીખોતે 
દૂર રાખીને આપણું જવનાન'દનેઃ પણુ દૂર રાખ્યો છે, અતે કેવળ અસ્પણ 
પણુ નિશ્ચિત બળતરા જ વહોરી લીધી છે. આપણા ઉત્સવો હવે સર્વસાસાન્ય 
રહ્યા નથી. આપણુ સાહિત્ય હજી પ્રજ્નકાય સાહિત્ય બન્યું નથી. ગુજરાતના 
લાખા અભણુ લોકો કેવુ' સાહિત્ય વાંચે છે અથવા સાંભળે છે, કેવાં ગીતા 
ગાય છે, કેવા ઉત્સવે! સાને છે, અતે કેવા ધર્મોપદેશે સાંભળે છે, એવી જને 
તપાસ કરીએ તો ધનવાન અને ગરીબની અથવા વધારે ખ'ધખેસતું તો ભણેલા 
અતે અભણુતી તોર્ખા નોપ્મી નાતો જ પડી ગયેલી જણાશે. અને ૭તાં આપણી 


કેળા --એડક છજીવનદશ'ન ૩૨૫ 


“સોસાયટીઓ ' જૃતી નાતના વાડાઓ પણુ સરતી જ જાય છે. 21જ- 
બ'્રારણુમાં કોમી તત્ત્તતો વિરોધ કરનાર આપણું આપણી નગરરચનામાં 
કોમી તત્ત્ત હજી જ્નળવવા «માગીએ છીએ. અને હવે તો આપણી રમતોમાં 
પણુ એ કોમી તત્ત્ત દાખલ થવા લાગ્યુ છે. જૂતા જમાનામાં દરેક કોમની 
જીવનકળા અલગ અલગ રહેતી તે વખતે એવા વિભાગ સ્વાભાવિક હતા. આજે 
આપણી બધી કેમે! મુંબઈનાં મકાનોની પૅઠે સરખી જ સગવડધર્મી અને 
કળાશૂત્ય થઈ ગઈ છે. હવે સમાધાનની કળાને અભાવે જૂના ભેદો અકળામણુ 
પેદા કરે છે. 


અને આજે જેએ ગાસડાંમાં જઈને વસે છે તેઓ પણુ ગાસડાંની 
સ્વાભાવિક કળાને _જ્ણોષદ્ધાર કરી તેનુ નવીનીકરણ કરવાને બદલે શહેરની 
ફુળાશૂત્ય અસસ્કારિતા અતે અપગતા ગાસડાંમાં પહોંચાડવાનો ધધો વગર 
મહેનતાણે કરે છે. ી 

કળા જવનની પ્રતિદ્ા છે. એતો નાશ થાય એટલે જવનમાંથી ધમ 
અને સદાચાર પણુ ઊડી જ ત્નય છે. અને પછી સમાજ બરાબર વર્ગ વિત્રહને 
માટે લાયક થઈ ન્નય છે. પઝી એવા વિમ્રહમાં સફળતા મળી તોય શું, અને 
ન સળા તોય શું? 


આપણુ! નૂના ઉત્સવોમાં કેટલાક વહેમાને અને હદ બહારના ખચને 
અવકાશ મળે છે એ વાત* સાચી છે. પણુ એ વાટે આપણે ' સામાજિક 
કળાપ્રિયતાને મહત્ત્તનું પાષણુ આપ્યું હતુ. આજકાલ ધમની પ્રતિછા ઓછી 
થઈ છે તેથી આપણા સામાજિક ઉત્સવો ધમને કારણે નથી થતા, 
પણુ સામાજિક અને રાજદ્દારી પ્રેરણાથી થાય છે. આપણાં 56તંદ્ 
ટદ્રપાહાંત્રટડ, સ્નેહસમેલતો, ચદ્િકેોત્સવા અને પરિષદો એ .આપણાં 
સામાન્તદિક જવનનાં નવાં પ્રતીકે છે. એમાં જ્યાં જીઓ ત્યાં એક જ પ્રકાર 
નજરે પડે છે. ખે ચાર સંમેલનો ગોડવ્યા પછી એનો ક'ટાળો જ આવી 
જાય છે. નવા નવા લોકો એ ખેલમાં ઊતરે છે માટે જ એવા ઉત્સવો 
વર્ષોવર્ષ ચાલે છે. સમાજમાં જ્યારે શુદ કળાની દણિએ આવા પ્રકારે! પ્રત્યે 
સૂઝ ભ્નગશે ત્યારે જ એમાં અર્થપૂણું વિવિધતા આવી જવાની આશા રખાય. 
આશા રખાય એટલા માટે કહું છું કે આજે પણુ ન્ત્યાં કળાની નજર્‌- 
વાળા લોકો આવા ઉત્સવો! ને પ્રદશનો ગોઠવે છે ત્યારે છવતુ વાતાવરણુ 
દેખાઈ આવ્યા વગર્‌ રહેતુ નથી. અનેક પ્રાંતોમાં કરતાં મેં મપ્યમ વર્ગનાં 
પાંચ દશ ઘરો એવાં જરૂર ન્યાં છે કે જેમાં કળાની દણિએ જવનનો કાંઈકે 
આવિષ્કાર થતા હોય. એટલે આશાને તો ઘણું સ્થાન છે. 


૩૨૬ * જીવનનો. આત'ટ 


૧૫ 
જેઈએ છે જીવનકળાધરેો 


લલિતકળા અને હુન્નરકળા તોખાં પાડીને આપણે બનેને નબળાં 
પાડચાં છે કે કેમ ? એ પણુ એક વાર્‌ આપણે તપાસવું જેઈ એ. લલિતકળાસ્રાં 
કેવળ તટસ્થ આનદનો સવાલ હોય છે, જ્યારે હુન્‍્નર્કળામાં સગવડો, સુખાકારી 
અને એનાં સાધતા પ્રધાનપણું ભાગવે છે. હવે ધારો કે આપણા ઘરનું 
દીવાનખાનું શણુગાર્વું છે તો એમાં એ બન્ને વિચાર સાચવ્યા વગર્‌ ચાલે જ 
કેમ? અને ઘર્‌ કૈ દીવાનખાનું કેવળ ર્‌ાજ્નમહારાજાતું અતે મોટા મોટા 
લટ્ટમીપુત્રોનું, અને એમની સાથે મિત્રાચારીનો દાવે। રાખનાર એસના સ'સ્કારી 
આતશ્રિતોનું જ વિચારમાં નથી લેવાનુ. પણુ ગાસડામાં વસતા ખેડૂતો, સવારથી 
સાંજ સુધી જતમહેનતથી પ્રામાણિક આજવિકા મેળવનાર્‌ કારીગરો, અને 
એક જ ઓરડીમાં પાંચ પાંચ ૪ છ જણા રહેનાર સ'સ્કૃતિના ભારવાહક 
મજૂરો - ખધાના રહેદાણુનો વિચાર કરવો જેઈ એ. ત્યાં જે કાંઈ થાડીધણી 
ચાજે વપરાતી હોય તે બધામાં અર્થ હોવો જેઈએ અર્થ વગરની કળા 
જવનમાં ભળતી નથી, અને જવનને શણુગારતી નથી. જેમની રહેણી જૂતો 
હબનો છે તેમના ઘરમાં નવી ન્નતનુ રાચરચીલું અથ વગરનુ થઈ જાય છે; 
જેમ આપણા દેશમાં તેકટાઈ અને મોત્વ અર્થ વગરતાં દેખાય છે. 

જેનું જવન તેવું જ ધર, તેવું જ રાચરચીલુ, અને તેવી જ એના 
પરતો કારીંગરી અને કળા. નીચેથી ઉપર્‌ સુધી બધે સાથ ક્તાતે! સધ 
હોવો જ ન્નેઈ એ. 

આ વિવેચન પરથી સૌથી મહત્ત્તના મપ્યસ્થ વિચાર ઉપર આવવુ 
પડે છે. *આપણે ત્યાં ડોક્ટરો, વૈદ્યો, ઇજનેરો, વકીલે! વગેરે તે તે શાખાના 
વિશેષત્તો પડેલા છે, પણુ આખી સસ્કૃતિના, આખા જવનના જવનશાસ્ીઓને 
અભાવ છે. સ'સ્કૃતિની ચર્ચા કરતારા અષ્યાપટા આપણુતે મળયે, પણુ આખા 
સમાજને દ્વોરનાર રાષ્ટ્રયિતાએ અથવા ત્રિશા સમાજમાં કેટલા છે? 
સમાજમાં યુરોપ જેટલું જ અસ'સ્કારી અરાજક આપણે ત્યાં ફેલાવાથી 
લેકકાને સમાજની સુસ્થિતિ માટે" જવન-ત્રકષિએનતી જરૂર છે તેનું ભાન રહ્યું 
નથી રત્ન અને સરકાર વગર્‌ ચાલી શકે પણુ વેગ્ાવિસમો સમાજ્લુરીણો। 
વગર્‌ ન જ ચાલી શકે, એ જે દ્વિસે આપણે સમજઇશુ' તે દિવસે આપણે 
આપણા સમાજ્ધુરીણા પેદ્ય કરવાના જ. મધમાખોતી એક રાણી મરી જાય 
તો તેઓ તરત જ ખીજી રાણી તેયાર કરવા મ'ડી પડે છે સામાજજક 
જવનમાં સ્વાત'તશર્યતે નામે આપણે અરાજક ચલાવવા દઈએ છીએ, જયારે 


ફળા --એકડ જીવતદશ*ત ૩૭ 


રાજસત્તા આગળ .શ્વૂપચાપ સાથુ' નમાવીએ છીએ. જેમ ફૂટુ'બમાં વ્યવસ્થા 
હોય છે પણુ રાજ્ત-ત્ર હોતું નથી, તેમ જ સમાજ વિષે પણુ જરૂરતું છે. 
વ્યક્તિની પેકે સમાજ પણુ મ।તૃમાન, પિતૃમાન, આચાયવાન હોવે જેઈ એ. 
ત્યારે જ સામાજિક જવનમાં સ્વાસ્થ્ય, સાસમથ્ય અને સગીત દાખલ થવાનાં. 
સમાજ જ્યારે માતૃમાન, પિતૃમાન અતે આચાય*વાન થશે ત્યારે જ્વનકળા 
કેળવાશે. લલિતકળા અને હુન્નરકળા એકખીન્નને પોષક થશે, વગવિ્રહતે 
અવકાશ નહી' રહૈ. આપણી જૂતી સસ્થાએ એ ઢબે ચાલતી. રાળએ। પણુ 
કુલગુરૃતી આમન્યા ₹1ખીને જ ભોગ ભોગવતા અતે રાજ કરતા. હવે આપણે 
આપણી સ'સ્થાએ પાશ્ચાત્ય હમે --પ્રમુખ, મ'ત્રી, ખશ્નનચી અતે કાયવાહક 
મ'ડળના વ્યવસ્થાતત્રથી -- ચલાવીએ છીએ. આપણા સમાજશાસ્ત્રમાં ફેર 
પડયો, તેથી સમાજને દોરવાની સૂઝ કોઈનામાં રહી નથી. હવે ટિચાઈ ને 
જે રસ્તો જડશે તે ખરે. 


જો આપણે સમાજ જ્મ્રતૃ થયો હોય તા હવે આપણે એક મોઢુ 


કમિશન તીમી એની પાસેથી જવનપરિવર્તતનતી સચનાએ મેળવવી જેઈ એ. 
સમાજમાં જૂના આદશેં કેટલા ટક્યા છે, નવા કેવા દાખલ થયા છે, ખદલા- 
યેલી પરિસ્થિતિમાં શું શું કરવું ધટે છે, સમાજવ્યવસ્થાએ કેવું રૂપ ધારણુ 
કરવું જેઈ એ, તે ખધાની સૂચનાએ આપણે જેઈએ છે. આવાં કમિશને 
ચોક્કસ નિણુચો ન આપી શકે તોય સામાનજક જવનતું આટલું વ્યાપક 
અતે સશાસ્ત્ર અપ્યયન થાય એ જ મોટા લાભ છે. સામાજિક જવનના 
આવા અભ્યાસને અ'તે કળાતું જવનમાં સ્થાન સહેજે નક્કી થશે. અને પછી 
કેવળ પરદેશી વસ્તુઓથી અથવા સ્વદેશી વસ્તુઓથી કેવળ દીવાનખાનાં શણુ- 
ગાર્વાનો વિચાર ન કરતાં, આખું સામાન્ઝિક જવન કળાયુક્ત કરવા તર્ક 
આપણે સામાજિક પુરૃષાર્થ દોરાશે. આપણા સુયારે, ક'સારાઓ, કડિયાઓ, 
સોઈનીઓ, દર્જીએ, મોાચીએ, પાઘડી વગેરે શિરોવેષ્ટતો તેયાર કરનારાઓ 
વગેરે કારીગરવર્ણાં આજે દિશા વગર્‌ રખડે છે. જે કાંઈ ચીજ બનાવવી હોય 
તે કાં તા જૂતી-પુરાણી, સુદર પણુ મરેલી થ્બે બતે છે. અથવા પાથ્યાત્ય 
કુપતીઓના કેટલોગમાથી પ્રેરણા લઈ ને ખનાવવામાં, આવે છે. “ વર્નાનામ્‌ 
વ્રાજણ્ાળો પ૨.' ગએ વચનનો એવે! સાંકડો અથ નથી કરવાતો કે, ખાહ્મણુ ખધા 
પાસેથી દક્ષિણા લે, ખધાને ભગવાનનુ કે પોતાનુ ચરણુતીથઃ આપી આશીર્વાદ 
આપે, અને ખધાને ત્યાં શ્રાહ્ધ જમવા ન્નય, કે વિવાહ વખતે સ-ત્ર ખાલી આવે. 
જૂના વખતના બ્રાહ્મણુ-આચાર્યોય ધતુવેદદ, આયુવેદ, સ'ગીત, અશ્વવિધ્ા, 
ગજવિદ્યા વગેરે ખધી જ કળાઓ ખાલવતા. આજે આપણે યાં કેળવાયેલા 
લોકોમાંથી કોઈ વિશ્વકર્મા બનતો નથી, કોઈ ભરતાચાર્ય પણુ હજી બન્યો 


૩૨૮ જીવનનો આતન'દ 


નથી. અશ્વિતીકૃમાર થવાતું તો દૂર જ રહ્યુ તમામ વર્ણીતી જ્વનવ્યવસ્થા 
અને સમાજસેવા વ્યવસ્થિત કરી આપનાર જીવનકળાધરો પાકશે યારે જ 
આપણા સમાજ જીવિત અતે વ્યવસ્થિત થશે. સમાજને એવી વ્યવસ્થાની 
ભૂખ્પ લાગ્યા વગર્‌ એવા સમાજપુરૃષરો પ્રગટ થવાના નથી. 


રદ્‌ , 
ભવનઠંળા 


જેમ નાટકમાં અતેક સાહિત્યકળાઓતું સ્તેહસ'મેલન થાય છે અથવા 
જેમ ૬'દગાયનમાં જાતજાતનાં વાજિરોતું” અનુરાગ સંમેલન થાય છે, તેમ જ 
, સ્થાપત્ય અથવા ભવતકળામાં અનેક કળાઓતું અખ'ડ સમેલન અથવા કૂટુબય 
ગોઠવી શકાય છે. અને તેથી આપણા જવનની હાજતે, આપણી રહેણીકરણી, 
આપણું સામાર્નજિક જીવત અને સામાજિક આન'દ એ બધી વસ્તુઓને 
વિચાર કરી આપણું આપણી લભવનકળા ખીલવવી રહી. જેવી આપણી 
રહેણીકરણી આપણે રાખવા માગતા હોઈએ એવી જ આપણી ભવનકળા 
હોવી નેઈઃએ. આપણા મહેમાતોને આપણે પહેલાંતી જેમ રાખતા નથી, 
ન રાખવા ઘટે. પ્રાચીન કાળમાં ગમે તે માણુસને મહેમાન તરીકે આવવા 
દેતા નહી'. પોતાની નાતન્નતતો કે પથતો માણુસ હોય, એવાને જ મોટે 
ભાગે ધરતી છૂટ રહેતી. પણુ એક વાર ધરમાં લીધા પછી એ અતિથિ 
મોંઘો મહેમાન થયો, એતી તો પૂન્ન જ થાય. મપ્ય યુરોપનાં ગામડાંઓમાં 
એવી દશા હછી પણ્‌ છે એમ કહેવાય છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં ન્યાં પડદાની 
પ્રથા છે યાં મહેમાતોતે જીદી રીતે રાખવામાં આવે છે. વેપારીને લાં 
વેપાર્તે અગે લોકો આવે, વકીલને યાં અસીલો આવે, ડૉક્ટરોને તો કોક 
કોક વાર્‌ રુગ્ણાલયતી પડખે વીશીએ પણુ ખોલવી પડે છે. એ ખધી નવી 
હાજતોાનો વિચાર કરી આપણે આપણી ભવનકળા વિસ્તારી હોય તો તેમાં 
લલિત કળાઓતે સ્થાન કેડું આપવુ તે આપણેં જાણી શકીશું. 
શુદ્ધ હવા, પ્રકાશ, સર્જતા તડકો, અવાજતો પ્રતિષ્વનિ ધ્રયાદિ 
વસ્તુઓનો આપણે આરોગ્ય તેમ જ સગવડવી દષ્ટિએ ભવનકળામાં વિચાર કરીએ 
છીએ. કળાની દષ્ટિએ પણુ એતુ' મહત્તત ઓછુ નથી. અતે આવી બધી 
સગવડો અતે સુ'દરતાએ સાચવ્યા પછી પણુ ,સકાનતો આકાર, અતે અનેક 
સકાનોની સમગ્ર ગોઠ્વણુમાં પણુ એકતા અને વ્યક્તિત્વ આવે છે કે નહી' તે 
પણુ આપણે નેવું નનેઈ એ. આપણી નગરરચનામાં તો વ્યવસ્થા આવી જ નથી. 


દ્ધ 


દ્ધ 


કેછા। -- એક જીવતદટશ'ત 7 ૩૨૯ 


પણુ એક જ સ'સ્થાનાં મકાનોમાં પણુ €ગધડા દેખાતો નથી. અને કેક 
કાક વાર્‌ સોટા લક્ષાધીશોનાં મકાના પણુ ખધી કળા અતે સગવડેોને 
વિચાર્‌ કરીને ખાંધેલાં હોવા છતાં, કેવળ રૂપાળી ઓર્ટીઓના અવ્યવસ્થિત 
ઢગલા જેવાં જ લાગે છે. | 

અને આજકાલ એક રીતે વ્યવસ્થિત ખાંધેલાં મકાનોમાં અને મ'દિરે!માં 
ઘણી વાર્‌ તાત્કાલિક સગવડ ખાતર ફેરફારો કરી એઓરડીઓના જેમ 
તેમ ફણુગા ફોડવામાં આવે છે તે તો આપણી અવ્યવસ્થિત અતે વિચારશત્ય 
જવનકળાનાં સ્મારકો જ ખતી જાય છે. એક રીતે ખાંધેલું મકાન માણુસ 
. બીજી રીતે વાપરવા ન્નય, એમાં જેવાં મળ્યાં એવાં સાધનો વાપરે, અતે 
બધું જ અસ'સ્કારી કરી મૂકે, એ સ્થિતિ મે' તો ખધા જ પ્રાંતોમાં નનેઈ છે. 
જેમાં પ્રમાણુખહ્વતતા છે, જવન સાથે મેળ છે, અને તેથી અચપૂર્ણુ કળા 
છે, એવાં મકાતો તો ડુંગરમાં અતે ગરીબ ગામડામાં અનેક ઠેકાણે 
નનેયાં છે ખરાં. 


૧૭ 
સાદાઈ, સ'ચમ અને વીરતા 


એસ્ડીમાં ઢગલાખ'ધ રાચરચીલું ખડઈી દેવાથી સગવડે સચવાતી નથી 
અતે કળાએ ખીલતી નથી, જેમ રસોઈમાં તમામ ન્નતના મસાલા મૂડી મૂઠી 
નાખવાથી સ્વાદે સ'તાષાતો નથી અને તખિયતે જળવાતી નથી. ગામના 
ખધા જ લોકોને એકસામટા મેળવા ખોલાવવાથી પરિચયે કેળવાતો નથી અને 
કોઈની કદરે કરાતી નથી. એવી રીતે ચોવીસે કલાક સગીત, દરેક લખાણુ- 
માં ફાવ્ય,, ડગલે તે પગલે દીવાઓ, જ્યાં ત્યાં વખાણુ --એવું કરવાથી 
કળા સચવાતી નથી. મુંબઈ જેવાં શહેરોમાં દિવસરાત ધેર ધેર ગ્રામો[ફેોનના 
કોલાહુલથી મુંબઈમાં ગાન-સ'સ્કાર્તા વધી છે એવો તો અતુભવ થયો નથી. 


સાદાઈ, સ્વચ્છતા, મોકળાશ, શાન્તિ અતે ઠરેલપણા વગર્‌ ડળા ખીલે જ " 


નહી'. જે આખો જન્મારો ગળ્યું ગળ્યું જ ખાય છે, ગરમ ગરમ 'ખાય છે, 
અથવા આઇસક્રીમ ઉપર્‌ જ છવે છે તેતી સ્તાદશક્તિ ખહેર્‌ મારી નય છે. 
એતી સ્વાદશક્તિ અને પાર્ખ-શક્તિ ખૂડઠી થઈ ન્નય છે. જેતે રોજ ખુશામત 
કરવી પડે છે અથવા રોજ ખુશામત સહન કરવી પડે છે તે માણસમાં 
કોઈની કદર્‌ કરવાની શક્તિ જ રહેતી નથી. એટલા ખાતર. કળાફારાએ અતે 
કળાર્સિકોએ સાદાઈ અતે સ'મમતું જીવતી પેડે જતન કરવું જેઈ એ. સાદાઈ, 
સયમ અતે વીરતા એ ત્રણુ વગર જવન છીછરું અતે અકુલીન થઈ નય 


જ 


૩૩૦ જીવનનો આન 

છે. જેમ મર્જછવાઓતે જ ઊ'ડાણુમાં પાકતાં મોતીઓ મળે છે તેમ જેમણે 
વીરતા કેળવી છે તેમતે જ જવનકળાતું તો શું, દરેક કળાનું રહસ્ય મળ- 
વાતું છે. કેવળ પૃછ્ભાગ ઉપર્‌ તર્નારા જરાક. મોજ માણી શકે! મહા- 
સાગરતી તિમિગિલ માછલીએ જુદી અતે ચાંગળા પાણીમાં કૂદાટૃદ કરના2. 
શકરીગઓ જીદી. ૮ ી 


૧૮ જ 
પોશાક અતે ઘરેણાં 
ગએ૦ેક વાર વડોદરામાં શ્રી સયાજરાવતે પૂણુ" દેશી પોશાકમાં, શણુગારેલી 
ખળદગાડીમાં ખેસીને માંડવીતે રસ્તે જતા નનેયા. તે વખતે એ રસ્તાઓ, 
એતી ખે બાજીનાં મકાનો, ગાડી, બળદ, ગાડી હાંકનાર, એતો પોશાક અતે 
અ'દ૨ બેઠેલા રાજવી, બધાં એકમેકમાં એટલાં તો સુદર ભળતાં હતાં કૈ 


* એક ક્ષણુ મારે આંખો ઠરી ગઈ. નણે ખધાં એક જ સસ્કૃતિતું વાતાવરણુ 


સેવતાં હતાં ને જમાવતાં હતાં ! વડાદરાતો જૂતો લશ્કરી પોશાક અને 
આજના હડેૅલહપ્પી પોશાકતી સરખામણી પણુ ત્યાં એક વાર કરવાને મળી. 
અતે મનમાં થયું કે પ્રુશ્કેલીમાં આવીને પડેલી કેઈ ખાનદાન ઘરની ખાળા 
મદદ માગવા માટે વિશ્વાસપૂર્વક કૈતી પાસે જઈ શકે એવો! સવાલ હોય તો 
તેતો જવાભ અહી એક જ રૃપે મળશે. જૂતા પોશાકતો સરદાર શરવીર્‌ 
અને લડ્વૈષો તો દેબમાય જ છે, પણુ એ પોશાકમાં જ ખાનદાનીભયું” 
સ્રીદાક્ષિણ્ય પણુ પૃરેપૂ રું દેખાય છે. આ જર્વીર વીરો પણુ છે ગએ વિષે શકા 
નથી રહેતી. યુરોપિયન પોશાક એમના દેશ માટે અને સમાજ સાટે સારે 
હશે પણુ એની પાછળ એટલી આર્યભાવના આપણે જેઈ શકતા નથી. 

જાઈ મારા કહેવાતો એવો અર્થ ન કરે કે તમામ જાતના જૂતા પોશાકતી 
હુ હિમાયત કરું છું. પોશાકતું પણુ પોતાનું ચારિત્ર્ય હોય છે. અમુક પોશાક 
આશ્રિતાતે જ શૈભે; અસ્ુક ગુલામાતે જ. બેજવાબદાર છીછરા ખાળકોને 
પોશાક જુંદો અતે ગ'ભીર૨ સમાજતેતાઓનતો પોશાક જુદો. વિદ્દાન, સેવક, 
અમલદાર, ત્યાગી, વૈરાગી, સન્યાસી દરેકતી ચારિત્ર્યવિષૃતિ જુદી હોય છે. 
ગેટલે વેશ પણુ એતે અનુકૂળ જ ૨ ખાય 

આપણે ત્યાં પોશાકમાં ઘ્રણો સયમ દાખલ કરવાતી જરૂર છે. વૈરાગીઓ 
અતે વૈષ્ણુવ સાધુઓ જે રૂપ કાઢે છે અતે શરીર પૃર જે જાતશ્નતતી છાપો 
સારે છે તે મૂળમાં ભલે ભક્તિતી નિશાની ગણાઈ હોય પણુ આજે તો 
સ્વાંગ જેવા દેખાય છે. અને સરકસના વિદ્ૂષક જેવો આ પોશાક અતે આવી 


કેળા --એક જીવનટદશ*ત ૩૨૩૧ 


મુદ્રાઓ કેટલાક તો આર્જીવેકાતી સગવડ ખાતર જ ધાર્‌ણુ કરે છે.* અને 
પછી પરદેશના સુસાફરો એવાઓના ફેટા લઈ દુનિયા આગળ આપણી 
સન્નક કરે છે | હ 

અને ધરેણાંઓતોા શેખ તો આપણે એટલો વધાર્યો છે કે નાક, કાન, 
હોઠ ખધાં જ વી'ધી નાખ્યાં, એ જગલીપણુ' આપણે કાદી નાખવું જેઈ એ. 
ઘરેણાંતો શેખખ એ આશ્રિત દશાની નિશાની છે જૂતા વખતમાં ન્યારે રાન્નએ। 
સાચા રાશ્એ હતા ત્યારે તેઓ પોતે ભાગ્ય જ આટલાં ખધાં ધરેણાં 
પહેરતા. રાજત્વસૂચક એકાદ ઘરેણું પહેયું” એટલે ખહુ થયું. રાજ્નાતોા વૈભવ 
રાજન પોતે ઊ'ચકતા નહીં પણુ આસપાસના આશ્રિતો ઉપર અને પોતાની * 
રાણીએ ઉપર તે, લાદતા. આજની ખહેતો જ્યારે કેળવણી અને સંસ્કારિતા 
લઈ સમાજમાં આગેવાનીભર્યૌં ભાગ ભજવવા માગે છે, ત્યારે એમણે આ 
દણ્િએ ઘરેણાં વિષે નવેસર વિચાર કરવો જેઈ એ. 


? જહ 
નાટક અતે સિનેમા 


મે' આજકાલનાં નાટકે જયાં નથી, અતે સિતેમાનું --સુવી કે ટૉકીતું 
દર્શન કયું” છે એમ પણુ ન કહી શકુ.“ જિદગીમાં થિયેટરનાં નાટકો દસ 
પણુ નહી ન્નેયાં હોય. સિતેમાતી શોધ થઈ હતી અતે એતે “ખાયસ્કેપ * 
કહેતા હતા તે વખતે બેએક ક્રિલમોા જેઈ હશે. એટલા પરથી વિવેચન શી રીતે 
કરી શકું? છાપાંમાં જ્યાં જીઓ ત્યાં સિતેસાનાં ચિત્રો હોય છે. અને મુંબઈ 
જેવાં શહેરોમાં સિતેમાની ન્નહેરખબરે માં મેણાં મોટાં સોહા પ્રણુય કરતાં 
અથવા ખીક અતે દેષ વ્યક્ત કરતાં દેખા દે છે એટલા ઉપરથી જે "ખ્યાલ 
ખ્‌'ધાય તેટલો જ મારી પાસે છે. જે વિષયતી ચર્ચા રોજનાં છાપાં સ“ખ્યા- 
અધ ઝોલમોમાં કરે છે તે વિષય વિષે હું કશુ' ન ખોલું તો કોઈને 
અગિયાર્શના ઉપવાસ .જેનું નડી લાગે એવી આશા રાખુ છું. 

એક પાશ્ચાત્ય સમાલાચકે સ'સ્કૃત નાટકો વિષે લખતાં કહ્યું છે કે 
સ'સ્કૃત નાટકોમાં કાવ્યનું માધુય ખૂખ હોય છે પણુ માધુય માટે નાટકે 
હોતાં જ નથી, એમાં તો રુવાંટાં ખડાં થવાં ન્નેઈએ. જેમાં રેોમહર્ષણુ 
(107તળલંર પ1) નથી એ નાટક શાતુ! 


* આ લખાયા પછી મારા મિત્રો અને. વિદ્યાથી'ઓના આગ્રહથી “ધર્માત્સા*ની 
ક્લિમ જેઈ આવ્યો. મને તે ખૂખ જ ગમી. છતાં સિનેમા એ કાંઈ અસાધારણુ વસતુ 
જી એમ ન લાગ્યું. અને સિનેમા વિષેના મારા સામાન્ય અભિપ્રાય પણુ ન ખદલાચા. 


૩૩૨ જીવનને. આનદ 


“આ રેમાંચ ( દ11 )તી શોધમાં આજકાલનાં નાટકે અતે સિતેમાઓ 
કેટલે સુધી પહોંચ્યાં છે એતે વિચાર કરતાં જરૂર રુવાંટાં ખડાં થાય છે. એ 
રેમાંચ લાવવા માટે લૂંટફાટ, આગ, અપહરણુ, પલાયન, ખૂત વગેરે ખધા 
પ્રસંગો થોજ્વામાં આવે છે. અકસ્માત તો ડગલે તે પગલે હોય જ. રાક્ષસી 
સમ્રાટ તીરોને પોતાતી રાજ્ધાની રોમ ખાળતાં કેમ કરીને આન'દ થયે 
હશે, એમ હવે આશ્ચર્ય કરવાની જરૂર નથી. ર 


ફે 


મે' સાંભળ્યું છે કે કેટલીક ક્િલમા ખહુ સારી હોય છે; ઉત્તમમાં 
ઉત્તમ સાહિત્યકૃતિઓની ક્રિલમા એટ્લી તો આખાદ હોય છે કે સાહિત્યના 
” અપ્યયન કરતાં આ ક્િલમોનું દર્શન જ વધારે અસર્કારી કેળવણી હોય છે. 
આજતા કળાકારેતી શક્તિ વિષે મતે શકા છે જ નહી. જે શુદ્ધ સાત્વિક 
કળા ખીલવે છે એમની જ વાત હું તથી કરતો, પણુ જમાનાનો રગ નક્કી 
કરનાર અતે સમાજ વિષે બેદરકાર રહેનાર કળાકારોની પણુ શક્તિ આંજી 
નાખે એવી છે એ મે' અનુભવ્યું છે. આસુરી સપત્તિનું સામથ્ય" ઓછું હોય 
છે એમ તો કયચાંય કહેલું છે જ નહી'. સિતેમા અતે નાટકો જલદ વસ્તુઓ 
છે. એમની અસર ભારેમાં ભારે હોય જ. પણુ જે સમાજતે એતે પ્રયોગ 
અખડ સેવત કરવો! પડે છે તે સમાજ વિષે કઈ ચિ'તા થવી સ્વાભાવિક છે. 
મુંબઈમાં ત્રામોફોતાો અખ'ડ ગાયા કરે છે. એતી ખધી જ થાળીઓ (પ્લેટો) 
ખરાખ હોય છે એમ પણુ નથી. પણુ આ સગીતની રેલથી પ્રન સંસ્કારી 
થઈ છે, એમનાં હદય ઉત્નત થયાં છે, એમ તો માનવામાં નથી આવતું. 
આધુનિક સુધારાને લહેરથી નિહાળતો આલ્ડસ હડસ્લે પણુ કળા અને 
વિલાસ્િતાના અતિરેકથી તુકસાન જ છે એમ ભાર્‌ ૬ઈતે કહે છે. ખરેખર, 
જવનતી સમૃદ્ધિ નિમળ ગૃહસ્થાશ્રમ જેટલી સાદાઈમાં જ છે ગ જ્યાં 
સુધી આપણે સ્વીકાયું” નથી ત્યાં સુધી કળા મારક્તે સમાજની ઉન્નતિ 
થવાની નથી. 
ખૂલ કરું છું કે નાટક સિતેમામાં છવનના રસિક 
પ્રસગો અસુક હદ સુધી ભડક-ર'ગમાં ચીતરવા અપરિહાર્ય હોય છે. પણુ એ 
હદ વટાવી ન્ત્યારે અતિરેક કરાય છે ત્યારે કળા મારી જય છે, અને લોકોની 
ચિત્તવૃત્તિ ક્રુખ્ધ તે ક્ુબ્ધ જ રહે છે. સારી કળાના સેવનથી તો લલિત 
ભાવ વધવો જેઈ એ અતે એમાંથી સ્થાયી સમાધાન પરિણુમવું જેઈ એ. 

સિતેમાની સમાજ પર. અને ખાસ કરીને યુવાનો પર્‌ અતે યુવતીઓ 
પર કેવી અસર થાય છે એ જેવા માટે પશ્ચિમના લોકોએ જે' કમિશને 
નીમ્યાં હતાં તે આપણે ખાસ જેવાં જેઈ, એ. 


ઉદ 
છન 


ફળા --એક જીવતદશત, ૩૩૩ 
જ દિ ૨્‌ ૭ 
કેળાનો વિસ્તાર 


આપણે ત્યાં ચિત્રકળાએ વિશિષ્ઠ રૂપ જ પકડયુ* હતું. જૂતી પાથીઓમાં 
અને સ'દિરોની દીવાલો ઉપર્‌ મુખ્યત્વે ચિત્રો ચીતરતા. ર્વિવર્માએ પાશ્ચાત્ય 
ચથાર્થ'્શી“ કળાને આપણા દેશમાં આણી અતે યુરોપિયન કળાત-ત્ર જ્નળવી 
પૌરાણિક પ્રસંગો આપણુતે ચીતરી આપ્યા. ખંગાળમાં હેવલે આપણી 
ચિત્રકળા-પદ્ધતિમાં રહેલું રહસ્ય આપણા લોકો આગળ મૂડયુ' અતે એક 
નવો પથ જગાડ્યો. અવતીન્દ્રનાથ ટાગોર, આન'દ કુમારસ્વામી, ભગિતી 
નિવેદિતા વગેરે સમર્થ કળારસિકોએ એનો વિસ્તાર અતે અથ કર્યે. 
અજ ટામાંથી પ્રેરણા લઈ કેટલાય અદ્ભુત ચિત્રકારો આપણુા। જમાનામાં પાડયા 
છે. ગુજરાતમાં લદ્ટમીપુત્રાએ આ નવી સ્વદેશી ચિત્રકળાની સ'સ્કાર્તા પોતાની 
કરી. ર્વિશ'કર્‌ રાવળે તો એક ચિત્રપી& જ સ્થાપી છે. હવે ભારતી ચિત્ર- 
કળા અનાથ ર્હી નથી. નાનાલાલ સહેતા જેવા એના પ્તતિહાસકાર તૈયાર્‌ 
થવા લાગ્યા છે. ડો. હરિપ્રસાદ અતે રત્તમણિરાવ જેવા પણુ જૂતી સ'સ્કૃતિની 
સુંદરતા આપણા મન પર્‌ ઠસાવવા સથે છે. અધેન્રકુમાર ગાંગુલી જેવા એના 
વ્વિચકા એનું રહસ્ય વિશદ કરવા લાગ્યા છે. ન'દલાલ ખો।ઝ જેવા એની 
વિશ્વતોમુખી શક્તિ વ્યક્ત કરવા- લાગ્યા છે. હવે આપણે કેવળ આત્મરક્ષણૂની 
વૃત્તિ રાખી જૂતાતે જ વળગી રહેવાની જરૂરૂ નથી. 


હવે ગમે તે દેશમાં ન્નએ, ચિત્રકળા ઝપાટાભેર્‌ આંતરરાષ્ટ્રીય થતી ન્તય 
છે. ય'ત્રયુગ પણુ હવે પોતાની જટિલ ભવ્યતાની દીક્ષા કળાને આપવા સ'ડયો છે. 
પ્રાચીન સિસર દેશમાંથી આપણે કશી પ્રેરણા લેવાના નથી, એમ નથી. 
ક્ચુબિક આટ તો હવે સાર્વભૌમ થવા લાગી છે. પત'ગિયાંતી પાંખો, મહાસાગરની 
માઠ્લીઓ; વનસ્પતિસૃણ્તિ વિલાસ, દેશદેશાંતરનાં પશુપક્ષીએ, ખીણુંમાંના 
પાસાદાર્‌ પથરાઓ, ખરકફનાં ચોસલાંઓ, સમુદ્રના શ'ખલાઓ, અતે આકાશનાં 
ઇનદ્રધતુષ અને વાદળાંએ, ખધાં જ આપણુતે વણું: અને આકૃતિની અવનવી 
દીક્ષા આપવા લાગ્યાં છે. આખી દુનિયાનું પ્રાચીન અને નવીન સ્થાપત્ય, 
રસાયણૂકળાએ શોધેલા નવા નવા ર્‌ગો, બધું જ સાહિત્ય આપણી આગળ 
છે. આટલી સષહ્િ ઉપલખ્ધ હોવા છતાં, કેવળ “ પિતાના ફૂવામાં જ નાહીશું, 
એતું જ પાણી પીશું.' એવી સ'કુચિતતા હવે રાખવાની જરૂર નથી. ન્યાં સુધી 
આપણામાં દાસભાવ, હીનભાવ, ( 3187૯ 1ણા181115/; 117૦110111 
€૦૩૧][21૦%) હતા, ત્યાં સુધી સ્વાભિમાનતી માત્રાનું સેવન કરવું આવશ્યક 
હુ. હવે જો આપણે આત્મપરિચય પામ્યા હોઈરુ, આપણા સામાજિક 


૩૩૪ , જીવનનો આનદ 


જવનમાં ભારતીય પ્રાણુ સ્ફેરતો હશે, તો દુનિયાતું ખધું લઈ તૈ એને ભારતીય 
રૂપ આપણે જરૂર આપી શકીશું. જવન ને આપણે વિશુદ્ઠ ન રાખ્યું, 
અનુકરણુ, અનુસરણુ અતે વિલાસમાં ને આપણે ડૂબી ગયા, તો આપણો 
નાશ જ છે, પણુ જે આપણે તમામ વસ્તુતે આત્મસાત્‌ કરવાતું રસાયણુ 
ખીલવ્યું હશે તો આપણે અગિની પેઠે સર્વાભક્ષ જરૂર થઈ શકીશું. “જે વિશુદ્ધ 
છે તે સર્વસમ્રાટ થવાતું, તેતો એ અધિકાર્‌ છે. ી 

એક ખહુ જ અગત્યની કળા તરફે આપણું દુલક્ષ થતુ જય છે અને 
તે છે લેખનકળા. જૂના વખતમાં ખધા જ દેશોમાં લહિયાનો ધ'ધો પ્રતિષિત 
ગણાતા. મોટા મોટા ખાદશાહે પણુ ધમગ્ર'થો સુંદર રીતે લખી પોતાની 
નવર્‌ાશનો વખત કામમાં આણુતા, અને ગુજરાન જેટલુ કમાતા પણુ ખરા. 
નિશૃત્તિપરાયણુ સ'ન્યાસીઓ અતે સાધુઓ પણુ લેખનકળામાં અસાધારણુ 
પ્રગતિ ખતાવતા. આપણી લિષપિતી સુંદરતા એવા લોકોને જ આભારી છે. 
આજે છાપખાનાં અતે ટાઇપરાઇટરતે કારણે એ કળા ખીલતી અટકી છે. 
યુરોપમાં એવું નથી થયું. ત્યાં ય'ત્રકળાતી મદદ લઈ તે અક્ષરા વધારે રૂપાળા 
અતે સગવડવાળા કર્વા તરફ કળાકારોએ પોતાની શક્તિ વાળી છે. આપણે 
ત્યાં કેવળ જડક્તા જ પ્રવર્તે છે. ન્યારે કોઈ વિલિયમ મોરીસ આપણે લૉ 
જ્નગશે યારે જ આમાં સુધારા થવાનો. એ સમાજ-હિતચિ'તકે મજૂરીમાં 
આન'દ અતે કળા દાખલ કરવા માટે એકેએક કળાને હાથ ધરી. દીવાલે 
પર્‌ ચોડવાના કાગળો, ધરતું ફનિચર, બીજું રાચરચીલું, અક્ષરો છાપવાનું, 
ખધામાં પાણીને પેઠે પૈસો ખચી, અને દરેક કળામાં પોતાની પ્રતિભા 
ચલાવી એભુ ઇંગ્લ'ડમાં નવા યુગ શરૂ કર્યો. આપણે ત્યાં કેવળે બચુભાઈ, 
રાવતનતે જ આપણા અક્ષરોની દયા આવી અતે એમણે અક્ષરોનાં રહી 
ગચેલાં અગોાને માલિશ કરી કરી છૂટાં કર્યા. હવે એ દિશાએ અનેક પ્રયત્નો 
કરીતે અનેક રીતે એતો રૂપાળા વિસ્તાર કરવો જેઈ એ. 


સ'ગીતમાં આ છેલ્લા પા શતકમાં ઘણી પ્રગતિ થઈ છે. અથવા ગ્રગતિ 
ન કહી શકાય--પ્રચાર ઘણૂ! થયો છે. આપણા સ'ગીતશાસ્્રીઓ હવે પ્રગતિ 
તરક પ્યાન દેશે તો સારું. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરે પ્રગતિ માટે થોડક ક્યું” છે ખરું. - 
પણુ હછી આપણે સગીતની ભાવસૃણ્તિ 2571010837 ૦7 ]4પશ્ં૦વુ ક્ષેત્ર 
ખેડયુ* જ નથી. ગુજરાતનુ લોકસ'ગીત, દક્ષિણુનું કર્ણાટકી સગીત, ખગાળનુ 
વિશિષ્ટ મધુર સ ગીત, અને ઉત્તર હિ'દુસ્તાનનું આય-ઈરાની સગીત--એ ખધી 
પદ્દિઓ આપણને વારસામાં સળી છે. હિમાલયના ,પહાડમાં આપણે કરીશું 


જુશા। --એક જીવનરટરા ત જુરપ 


તતા ત્યાં પણુ સંગીતની વિશિજુ પદ્ધતિ આપણને જડશે. એ બધાનો સમન્વય 
રીને એક વિરાટ સ મીતપહ્તિ ચાલુ કર્તાર ગાનાચાય કયાં છે ? આપણે 
એનું આવાહન કરીશું, એતે માટે ધ્યાન ધરીશું. એ આવવો જ જ્નેઈ એ, 
એતો વખત થઈ ચૂકયો છે. 

જાઈ પણુ રાષ્ટ્રનું સંગીત ગએ પ્રવ્નકીય પુરષાર્થ તો! પડબ્ા છે. આપણે 
જ્યારે પરાક્રમી પ્રશ્ન તરીકે પ'કાકશિં ત્યારે ત્રિ'શત્કોટિ ક ઠ-ક્લકલ-નિનાદથી કરાલ 
અતે મધુર બ'તે જ્નતનાં સંગીતો આપણુને મળશે જ. લાસ્ષય અતે તાંડવ 
અ'તે આપણાં જ છે. એક જ વસ્તુના એ ખે પાસા છે. બિથોવનતે ન્ને 
સોદાનનું સંગીત ઉત્પન્ન કરતાં આવડયું" તો આપણુતે રૈવી સણ પેદા કરનાર 
મહાન કાંતિનું સંગીત પેદા કરતૉ કેમ ન આવડે ? સાધના જેઈ એ છે? હિમત 
જેઈએ છે, સાહસ જેઈ એ છે. _ 

એક એક કળા સરસ રતે ખોલવવા સાથે જુદી જીદી કળાઓને માંહેો- 
માંહે પરણાવવાની પણુ જરૂર છે. ચિત્રકાર્ના સાત રગ અતે ગાયક્રોના સપ્ત 
સ્વર્‌ વચ્ચેતો શબ'ધ શોધી કાદી પછી જેમ સારીંગમની સ્વર્વાટિકાએ અને 
અલ કાસ ગવાય છે તેમ સપ્તવણુંનાં નવી નવી ઢબના છધતનુષો સૈયાર્‌ કરવૉ 
જેઈ એ. કુદરતમાં કળ, ફૂલ, પાંદર્ય, જવડૉ અને પત ગિયાંના ષિધવિધ ર ગો 
જેઈ એ ઉપરથી નવા નવા રાગો પણુ ગોકવવા જેઈ એ. આ કામ કેવળ 
થયોસોફ્િસ્ટનું નથી, પણુ મોટા મોટા કળાધરોએ આ અખતરાઓ કરવા 
જેઈ એ. ન્યારે સગીતતા રાગાનુ માનસશાસ્ત્ર આપણે ખીલવીરાં ત્યારે જ 
નવા નવા અદભુત ર્‌ાગેના અવતાર્‌ ચરે. 

આપણુ ગાયન એકાંતનું અથવા નાની નાની ખેઠકેનુ જ છે. હજરો 
અને લાખે લોકો ભેગા થઈ સામુદાયિક સગીત ચ્રલાવવ્રાના દિવસે। હવે 
આવ્યા છે. હવે તો વિરાટ ભાવો વ્યક્ત કર્તા રાગે અતે સગીતની 
પદ્દધતિઓ પણુ ખાલવવી જેઈ શે. કેઈ પણુ અભણુ માણુસ કેવળ આદર્થો 
ધમ ગ્રથાની ચોપડીઓ ભેગી કરે ને સરે તેવી રીતે આજે આપણા ધનવાન 
અને સંસ્કારી ગણાતા લોકો સગીતતે પોતાના ઘરમાં સ્થાન દે છે. હજી 
એમને માટે એ વસ્તુ જીવતી થઈ નથી જવનસમૃદ્દિ વગર ધતસમહ્દિ રૃતાર્થ 
શવાની નથી. અને સગીતાદિ કળાઓ પણુ જીવતી થવાની નથી. જેમ 
સમાજમાં હવે આપણું ચાર વર્ણી ચાલતાનું નથી તેમ સંગીતમાં પણુ 
હવે ૭ ર્‌ાગ અને ખ્ત્રીસ રાગણીએઓ અતે એમનાં ફડુંબીઓથી ચાલવાનુ 
નથી. પ્રન્નના પુરપાથ માં નવા નવા આર્દર્સૌા વ્રડાતા ક્નય છે; તેમ તેમ નવા 
રાગો પણુ આપણને પેદા કરતાં આવડયું જેઈ એ. જેમ ભિન્ન ભિન્ન સ ગીત- 
પદ્દતિઓનું સસિશ્રણુ આપણે કરવાના છીએ તેમ નવા નવા ગાગોતે। પણુ 


ધક 


ડરું જીવતને 'આન' 


આપણે આવિષ્કાર કરવો રહ્યો. ભારતીય મહાયુદ્ધ, બુદ્ધ ભગવાનનો ઝૃહત્યાગ' 
હરિથદ્રતી રેક અતે સીતાતેો વનવાસ, દ્રૌપદીનું વેણીસ'હાર અતે દમય'તીતો 
સ્વયવર, સાવિત્રી-યમરાજ્તો સવાદ અને રાજ રમતો દેશવમા, દાંડીટૂચનુ” 
સબરસ અને હરિજ્તેને કારણે હોડમાં મૂકેલા પ્રાણુ--એ બધા પ્રસંગો માટે 
ઉદાત્ત લલિત નવા નવા રાગો અતે ૪દૉ જેઈ એ છે. 

ગુજરાતનુ લોકસ'ગીત બીન્ન પ્રાંતાના લોકસંગીત કરતાં જુદુ પડે છે. 
એની ભાવત્રાહિતા અસાધારણુ છે. જ્યારે મેઘાણી જેવા પોતાની મેધ્રગભીર 
વાણીથી એ ગાય છે ત્યારે નૂ તુ” લેઈકજવન કેટલું _પુરયાર્થ પણું હરો એનેદ 
ખ્યાલ આવે છે. નવાં લેોકકાવ્યો, નવી લોકકથા અને નવા લોકસંગીત દ્રારા 
ગુજર [તતું લોકજવન નવી ઢબે સજવન કરવાતી જરૃર છે. શિજ વન અને 
લોકજવન પરસ્પર ભિન્ત હોવા છતાં પરસ્પર પોષક છે. રિજુ જવન 
હ'મેશાં પ્રતિદિત હોય જ, પણુ એમાં ન્નેતન્નેતામાં કૃત્રિમતા દાખલ થાય 
છે. લોકછવતને હવે પ્રતિછિત કરવાની જૂર છે. માત્ર એની સ્વાભાવિકતા 
અને લૌકિકતા, નણુ ન થાય એટલી જ પ્રતિદા એને મળવી ન્નેઈ એ. 

શાસ્રકારોએ સ ગીતકળાના ત્રણ વિભાગો કર્યા છે: ગાયન, વાદન અને 
નૃય. આપણે ત્યાં નનૂતા વખતમાં “ કેવળ કળા 'તો અસસ્કારી જમાનો જ્યારે 
આવી ગયો અને બધી કળાઓ ચારિત્ર્યહીન આશ્રિતાના હાથમા પહોચા ગઈ 
ત્યારે શિંદ્ઠ સમાજે સગીત અને કળા બેનો લગભગ બહિષ્કાર જ ડયો. 
નાટકમાં વેશ લેનારનું મોઢુ પણુ ન ન્નેવાય, ભૂલથી નેયું તા ત્રાયથિત્ત કરકું 
ઘટે, એમ સ્પૃતિઓમાં કહેલું છે, કલાવતીનું ચારિત્ર્ય શુદ્ધ હોઈ જ ન શકે 
એમ સમાજતી માન્યતા હતી. કલાવતી અને ગુણિકા એ શબ્દો જ આ 
સ્થિતિના સાક્ષી છે. “કળા ખાતર કળા 'ના પક્ષ આગળ કેટલું જેખમ 
રહેલું છે એનો "ખ્યાલ આ ઉપરથી આવશે. કળા મ્રત્યેની સૂગના એ જમાનામાં 
નૃત્યકળા પ્રત્યે લોકોમાં વધારેમાં વધારે ચીડ હતી. ડુરાણુકારાએ અને જૂના 
કવિઓએ શ્રીકૃષ્ણ અને ગોપીઓના રાસદૃત્યનાં ફાવે તેવાં વણના લખા શૃગાર 
અને વિલાસતે ધાસિક વાતાવરણુની ઢાલ આપી, છતાં ૨્ત્યક્ળા વિષે સમભાવ 
3 આદર ન્નમ્યો નહીં. કાક્યિવાડના રબારી અને ભરવાડ લોકોએ એ કળાને 
કાંઈક આશ્રય આપ્યો. થ્રીકૃષ્ણુ યપણુ આખરે કાક્યાવાડી રબારી જ હતા ને ? 
યુરોપના લોકે જૃત્યપ્રિય છે. ઇંગ્લ'ડથી માંડીને રશિયા સુધી -- અને આઇસલેૅ ડથી 
માંડીને ઇટાલી કૈ ત્રીસ સુધી, બધે જ “ૃત્યકળાની સામાજિક ગ્રતિછા છે. 
આપણે ત્યાં અગ્રેજી કેળવણીને લીધે એ જૃત્યકળા ગ્રયે પણુ આદરભાવ 
કરી જાગ્યો. કેવળ અ'બાજના ઉત્સવમાં જ જે ગરખબીઆઓને સ્થાન મળતુ 
તેમને હવે આપણાં શિજ્ટ લોકોનાં આધુનિક સસ્કારી જવનમાં પણ મહત્તતું 


કળા --એડક જીવનદશ'ન ૩૩૭ 


સ્થાન સળ્યું છે. ચિત્રકળા કે સંગીતકળા જેવી નૃત્યકળા બેઠાડુ કળા નથી. 
એમાં તાલખદ્દ કસરત છે. આવી કસરતથી શરીરના સ્નાયુને વ્યાયામ સાથે 
આરામ ગળે' છે. જેમ સાહિત્યમાં નાટક, હુન્નર્કળામાં સ્થાપત્ય, તેમ 
લલિતકળામાં જૃત્ય છે. આસમાં અતેક કળાઓનેો સહકાર સાધી શકાય છે. 
પોશાક, ઘરેણાં, પ્રકાશ, ધૂપદીપ, સગીત, તાલ, કાવ્ય, હાવભાવ, --એ 
અધાંતું સ્નેહસ'મેલન જમાવી શકાય. આપણે ત્યાં આપણા ગરખઆના, 
ભરવાડાના અતે ટીપણીના «ત્ય ઉપરાંત હવે શાંતિનિકેતનતથી આવેલુ મણિપુરી 
નૃત્ય પણુ દાખલ થયું છે. નૃત્ય મારફતે થતી કસરત નાજીક પ્રકૃતિતે પણુ 
કેટલી સંદે છે તે હવે આપણે જેઈ શકયા છીએ. ઉદયશ'કરનું નૃત્ય જનેવાની 
હજી મતે તક મળી નથી. પણુ એ કેવું હશે એતી કાંઈક કલ્પના કરી શકુ છું. 
આપણે ત્યાં પ્રાંતે પ્રાંતે નૃત્યકળા જુદી જીદી છે. એ બધાતો પુનર્‌્દ્ધાર સ્રવાનો 
હજ ખાકી છે. એ કળામાં રસ ધરાવનાર લટ્દમીપુત્રોને એક સૂચના કરવાનુ 
મન-*થાય છે. અલ્લાહાબાદમાં એક વાર મે એ કરી પણુ છે. હિંદુસ્તાનમાં 
આસેતુહિમાચલ મ'દિરેો અતે મૂર્તિઓ અલ ખ્ય છે દરેક ટેકાણે «ત્ય કરતી 
પરીએ અતે અપ્સરાઓની મૂર્તિઓ કોતરેલી મળે છે. એમાં નૃત્યના પ્રકાર, 
હસ્તમુદ્રા, લાસ્ય, તાંડવ વગેરે અસ'ખ્ય નમૂનાએ। એટલા ખધા પડયા છે કે 
એ બધાના ફ્રોટો લઈ તે એતી જે ચિત્રમજૂધા (આલબમ) બનાવવામાં આવે 
તો નૃત્યકળાના બધા જ નમૂનાઓ એમાં આપણને મળશે. આ કામ સહેલું 
નથી. નૃત્યકળાના પ્રમાણુભૂત મ્ર'થમાં વપરાય એવા નમૂનાઓ મે નેપાળમાં 
પણુ નજેયા છે અને ઓર્સામાં પણુ ન્નેયા છે. હમ્પીમાં પણુ જ્નેયા છે અને 
ખેલૂર્‌ હળેખીડમાં પણુ જ્નેયા છે. અજ'ટા તથા વૈરૂળમાં પણુ જ્નેયા છે અને 
સિલોનમાં પણુ જયા છે. કાશ્મીરમાંય જોયા છે અને ખહાદેશમાં પણુ ન્નેયા 
છે, આ મૂર્તિઓ અતે આ ૭બીઓમાંથી આપણી આખી નૃત્યકળા આપણે 
ચિત્રિત કરી શકીએ એમ છીએ. એકલા અમદાવાદ અને વીરસગામમાં જ 
આપણુતે ધણા નમૂનાઓ મળે એમ છે. નાટયકળા અતે નૃત્યકળા ખે સાથે 
સાથે જ ન્નય છે. સગીતમાં જેમ કેવળ પ્વનિચમત્ૃતિ પણુ હોય છે અતે 
ભાવવાહિતા પણુ હોય છે તેમ જ નૃત્યમાં પણુ કેવળ અ'ગસોઇવના પ્રકાર 
પણુ હોય છે અતે ભાવાવિષ્કેરણુ પણુ હોય છે. નૃત્યતું અદૂભુત લાવણ્ય મે” 

અમારા ગોમ'તકમાં (પોર્ટુગીઝ ગાવામાં ) નાનપણુમાં ખુખ ન્નેયું છે. જે 

દુદૈવી કોમે આ ફળા એના શુદ્ધ રૂપમાં અત્યાર સુધી સાચવી છે એ 

એના ખેવડા ઉદ્દાર્તી હકદાર છે એ વિષે શકા નથી. કેરલના જૃત્ય તરફ 

હમણાં હમણાં લોકોનુ કઈકે ષ્યાન ખે'ચાયું છે. પણુ ગોવાની નૃત્યકળાનો તો 

હજી કોઈતે ખ્યાલ જ નથી, એમ લાગે છે. એ જ૬ૃત્યફળામાં સામ્પ્રદાયિકતા 


૨૩૩૮ જીવતનેો. આન'દ 


કરતાં ભાવવાહિતા વધારે છે એમ મારું માનવું છે, પણુ મારો અભિપ્રાય 
એ ક'ઈ કળાતત્તવિશારદતો અભિપ્રાય નથી. હું તો એક સુસાક્રતી પેઠે 
નેયેલી વસ્તુનું અધિકારીએ આગળ સૂચન કરીતે જ સતોષ માનવાને. 

નૃત્યકળા ગમે પણુ ભક્તિનું એક અગ છે એમ આપણા પૂવજેએ 
સ્વીકાયું” છે અતે મીરાંએ સિદ્ધ કયું” છે. એ કળાને સામાજિક રૂપમાં 
'ખીલવતાં અમુક નેખમેો! ખેડવાનાં રહે છે એ પ્યાનમાં રાખી સાવચેતીથી 
એતું સેવન કરવું ઘટે છે. નહી' તો શુદ્ધતા જળવ્યા વગર શિષ્તા ' બદયા 
પછી અ'તે પસ્તાવાનું જ ર્હેમે. પણુ વિકારતી બીકે એ કળાનો જ ત્યાગ * 
કરવાની જરૂર્‌ નથી. થે 

જેર 
હવે પછી 

મતે લાગે છે કે મે' બહુ લાંષુ' વિવેચન ક્યું" અતે છતાં મારે જે'ડહેવું. 
હતું તે ખરખર કહી દીધુ' છે એવો મને પોતાને જ સતોષ નથી, તો આ 
પરિષદના કળાચતુર અતે કળાભિમાની સભ્યોનું સમાધાન કયાંથી થાય ? કળા 
અને કાવ્ય વચ્ચે મે' ભેદ કર્યો નથી એવી કેઈ મારા પર ટીકા કરે તો એ 
સ્વીકારીને હું કડીશ કે હું એને દોષ નથી ગણુતો, પણુ ગૃણુ જ ગણું છું. 
ખાસ કરીને સાહિત્યતી પરિષદ તો કાવ્ય અને કળા વચ્ચે રહેલું સામ્ય અથવા 
આત્મંકય જ જીએ. મારા વિવેચનમાં મે' કુદરતને પ્રધાતપદ આપ્યું છે એવો 
પણુ કેટલાક વાંધો ઉઠાવશે. ત્યાં પણુ હું કટીશ કે એ અકસ્માતથી નથી થયું. 
કળાનો! નિર્માતા અતે વિશ્વને! નિર્માતા શક્તિમાં સરખા ન હોય, પણુ ન્યાતે 
એક જ હોવા જેઈએ. કળાકારને જેઈએ તો વિશ્વામિત્ર કહો, પણુ વિધાતા 
બહાદેવ કળાધરેના કુલગુરુ છે એ વાત આપણે ભૂલી ન જઈ એ. 

એક રીતે જેતાં આ ખધુ' વિવેચન કેરે મૂકી મે' જે ગુજરાતતી ભૂમિ 
અને એનાં તળાવો, એની નદીઓ અતે આરાઓ, નદી પાસેના ધાટા અતે 
નદી પરના પુલે, તળાવની પાળ પરનાં ઝાડ અતે એની ઘટા તળે ખેસીને 
ખડ વાગોળતાં ન્નનવરેનાં ધણુ, ખાદીધારી ખમલાએ અને કળા કરતા કલા- 
પીઓ, એના સમુદ્રના વિવિધ કાંડે અતે એમાં આવેલા ખેટા, મોંઘા મહેમાન 
જેવી શોભતી ટેકરીઓ અતે કરાડ પરથી કૂદી પડતા ધોધો, ખીણુ! અને 
ગફાએ --ગએ બધાનું સર્વમાન્ય થઈ શકે એવું વણુન આપ્યું હોત તો વધારે 
સારું થાત. જેમ આપણાં તીર્થસ્થાતો અતે વિદ્યાપીઠો, દેવમ'દિરો અને 
સસજિદો, હવેલીઓ અને અપાસરાએઓ, મશદ્દર થયાં છે તેમ ગુજરાતનાં કળા- 
સ્થાનો ને સૌ'દય“સ્થાતો પણુ નિશ્ચિત અતે પ્રખ્યાત થવાં નનેઈ એ. 


ડુછા॥। --એક જીવનદશનત , ૩૩૯ 


ગુજર્‌ાતતી જનતા, એનો સ્વભાવ, એતે પહેરવેશ અતે એના રિવાન્ને, 
એના ઉત્સવો અને યાત્રાએ, લોકકથાઓ અતે લોકગીતો, ધાસિંક સંપ્રદાયો 
અને નાતના આદશો, એતી તપોાભૂમરિઓ અતે એતુ વહાણૂવટુ -- એ બધાનું 
રહસ્ય તારવી એની અદર રહેલાં કળાખીજતુ વર્ણુન આપ્યું હોત તો ગુજરાત 
માટે એ આવશ્યક હતુ. પણુ આ પ્રાંતમાં વીસ વર્સ રહ્યા તાં હું બધે કરી 
શકયો નથી, અને આ ખધાં રૂપમાં પ્રગટ થતી કળાનું રહસ્ય ગ્રગટ કરવાની 
મારી શક્તિચે નથી. આ કામ તો ભવિષ્યનો કોઈ કળાત્મા અવશ્ય કરશે 
એવે! વિશ્વાસ રાખીને જ મારે સ'તોષ માનવો રહ્યો. આ કામ ન્યારે થશે 
તારે ગુજરાતમાં ગુજરાતતી પોતાની ખાસ કળાને નવો અવતાર થશે અને 
તે ભાર્તીય કળાનાં કેટલાંક અ'ગેો સંપૂણું રીતે ખીલવશે 

મે' તો કેવળ કળાનાં કેટલાંક અગોતું સૂચનમાત્ર કયું” છે. ન્યારે એકાદ 
પ્રાણવાન કળામ'ડળ સ્થપાશે અને એક એક સ'સ્કારી યુવાન એક એક વિભાગને 
પોતાનું જીવન અપષ્ણુ કરવાનો અને એને પ્રજ્નસેવા માટે પૂણુ રીતે ખાોલવવાને 
સંકલ્પ કરશે ત્યારે જ આપણુ કળાના ઉપાસક છીએ એમ કહી શકાશે. 
અતયાર સુધી જે થયું છે એને તો પહેલી સલામીનું નામ પણુ ભાગ્યે જ 
અપાય. હું તો માનુ જ છું કે મેં. સૂચવેલી ખધી કળાએ ગએેક જ સાર્વભૌમ 
જવનકળાનાં જદાં જુદાં પાસાંઓ છે અને જીવનકળામાં તો પુરૂષાર્થ, સમભાવ, 
ગ્રેસ, નિદા, સેવા આદિ અનેક વૃત્તિઓને! જ પ્રધાનપણે સમાવેશ થાય છે. જીવન- 
કળાનાં અ'ગો જ વિચારવાં હોય તો એમાં જ્તાનનિટ્ટા, સત્યપર્‌ાયણુતા, યુદ્ધની, 
પ્રેગલ્ભતા, સનજનતા, ઉદારતા, સમયસૂચકતા, પ્રમાણુબહતા, રસસ્તતા, ઓચિત્ય, 
સહાતુભૂતિ, સેવાભાવ, ત્યાગવીરતા, શ્રદ્ધા, બેફિકરી, અને ઈશ્વિરભક્તિ -- એ 
ખધા ગુણા આવી ન્ય છે. જીવનકળાની દણ્રિએ આ દરેક ગુણનો સ'બ'લ 
શો છે, એતું મહત્ત્વ કેટલુ છે, એ બધાનું વર્ણુન કરવા જતાં કળાતું સર્વ - 
માન્ય ક્ષેત્ર છોડી આદર્શના ગગનમાં વિહાર કરવો પડે. મારો તો વિશ્વાસ 
છે કે આ રવી સ'પત્તિની 'ખિલુવણીથી જ કળાને। વિકાસ થવાને છે. કળાં 
પૂર્ણ સ્વરૂપ પારખવા માટે પણુ આટલી પૂવતૈયારી જેઈએ છે. પણુ એ 
ચર્ચામાં આપણું અહી' કેમ ઊતરી શકીએ ? 

અત્યાર સુધી એમ થતુ આવ્યું છે કે જે જે પરિષદ, સભા કે સ'સ્થામાં 
ગાંધીજી પ્રમુખ થયા છે ત્યાં ત્યાં આખા વરસ સાટે કાંઈક ને કાંઈક નિયમિત 
અને તવી દિશા ખેડતુ કાર્યં ચાલું થયું છે આ વરસે ગાંધીજએ સાહિત્ય 
પરિષદનું પ્રસુખસ્થાન સ્વીકાયું” છે. એટલે સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં ક'ઈકે તા સગીન 
કામ થશે જ એમ. હું માનું છું. ગામડાના ખેડૂતો અને મિલના મજૂરે, 
કારીગર્‌। અને વેપારીએ, બ્ાહ્મણા અતે વાણિયાઓ, હરિમ'દિરના પૂવ્નરીએ, 


૩૪૦, ી જીવનનો. આન 


અને એ મ'દિરની ખહાર્‌ જ જેમને રહેયું પડે છે એવા હરિજનો, મૂડી- 
વાદીઓ અતે સામ્યવાદીઓ, દેશી રાન્નએ અતે એસની હસ્તીથી અકળાયેલા 
એમના ટીકાકારો --ખધાતે એક જ પ્રવૃત્તિમાં એકડા સહકાર કરવાની તક 
આપવાનું કામ આપણી કળાની ઉપાસના મારકતે થશે. કળાની ઉપાસનામાં 
સાંપ્રદાયિકતા નથી. એટલે હિ'દુ, મુસલમાન, પારસી, ઈસાઈ, ખાક અતે 
મેમણુ --ખધા જ પ'થના અતે ખધા જ ધમના લોકે કળાની, ઉપાસનામાં 
એકત્ર આવશે અતે એક થઈ ખતાવશે : 


સમાનમસ્તુ વો મતઃ - 
સમાના છૂલ્યાનિ વઃ 


# 


